LIBRARY  OF 


•H;.:JflMl«:l<>l\Il«. 


• 


UJjIHKR      SJ 


Marietta  College  Library. 


15  07  0 


MARIETTA  COLLEGE 'uBStiim 


r > 


HANES 


GWAITH.  T  PRYNEDIGAETH; 


yy  CYNNWYS 


BRASLUN  0  HANESYDDIAETH  EGLWYSIG. 


GAN  T  LLYWYDD  EDWARDS. 


Wedi  ei  ddiwygio  a'i  dalfyru  i  raddau. 


GYHOEDDWYD  GAN  Y 

GTMDEITHAS  DRAETHODOL  AMERICANAIDD, 

150  HEOL  NASSAU,  CAEREFROG  NEWYDD. 


CYNNWYSIAD. 



Rhagarweiniad  Cyffredinol — Bvr-lwyddiant  gelynion  yr  eg- 
lwys—dedwydd  gyfran  pobl  Dduw — gwaith  y  prynedigaeth 
yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  o'r  cwymp  hyd  ddiwedd  y  byd — 
eglurhad  o'r  gair  Prynedigaeth— yn  mha  ystyr  y  mae  y 
gwaith  yn  cael  ei  olygu  yma — ei  ddybeti — ei  ranu  i  dri 
chyfnod, * 


CYFNOD  I.— O'R  CWYMP  HYD  YMDDANGOSIAD  CRIST 
YN  Y  CNAWD. 

Pennod  i.  O'r  cwymp  hyd  y  dylif — Crist  yn  dechreu  ar  ei 
waith  cyfryngol — y  datguddiad  cyntaf  o'r  efengyl — sefydl- 
iad  yr  aberthau — iachawdwriaeth  personau  neillduol  yn  de- 
chreu— y  tywalltiad  cyntaf  o'r  Ysbryd  Glan — bywyd  sanct- 
aidd  Enoch,  ei  ragfynegiad  am  Grist,  a'i  symudiad — dio- 
gelu yr  eglwys  rhag'y  dylif, ". 25 

Pen,  II.  0:r  Dylif  hyd  alwad  Abraham — Y  dylif  ei  him — 
diogelu  Noah — caniatad  newydd  o'r  ddaear'  i  Noah  a'i 
deulu — adnewyddu  y  cyfamrnod  gras— dinystr  Babel — gwas- 
gariad  y  cenedloedd— cadwyr  eglwys  rhag  eilunaddoliaeth,     44 

Pen.  III.  O  alwad  Abraham  hyd  Moses — Galw  Abraham — 
adnewyddu  y  cyfamrnod  gras — diogelu  y  patriarchiaid— 
dinystr  Sodom  a  Gomorrah — adnewyddu  y  cyfamrnod  gras 
i  Isaac  a  Iacob — y  diogeliad  rhag  newyn  trwy  Ioseph — pro- 
phwydoliaeth  Iacob  am  Grist — cadwedigaeth  yr  eglwys  yn 
yr  Aifft, 54 

Pen.  IV.  O  Moses  hyd  Ddafydd— Gwaredigaeth  yr  eglwys 
o'r  Aifft — cenedloedd  ereill  yn  cael  eu  rhoddi  i  fyny  i  eilun- 
addoliaeth— rhoddi  y  ddeddf  foesol  ar  Sinai — y  ddeddf  gys- 
godol — ysgrifenu  gair  Duw  gyntaf — y  daith  yn  yr  anial- 
weh — byrhau  oes  dyn — Israel  yn  cael  eu  eadw  am  "ddeugain 
mlynedd  trwy  wynh — rhagfynegiad  peilach  am  Grist  gan 
Balaam  a  Moses — duwioldeb  y  genedla'eth  ieuangaf  yn  yr 
anialwch — eu  sefydlu  yn  Nghanaan— addoliad  -gosodedig  y 
tabernacl — diogelu  y  tir  tra  byddai  y  gwrrywiaid  yn  mynsd 
i  fyny  i  addoli — diogelu  yr  eglwys  er  eu  mynych  wrthgil- 
iadau,  a  phan  oresgynid  hwy  gan  eu  gelynion — Crist  yn 
ymddangos  mewn  agwedd  ddynol — dechreuad  olyniaeth  o 
brophwydi,  ac  ysgolion  y  prophwydi, '........     71 


iy  CYNNWYMAD. 

Pkn.    V.      (>    DDAPYDD    UVI>   T    '   IETHGLUDIAD    1    Fabilon — Daf- 

vcUl,  hynafiad  Crist,  yn  cael  ei  eneinnio — diogelu  <'i  fywyd 
vii  rhyfeddol — belaethu  canon  yr  ysgrythyr  ^an  Samuel — 
Dafydd  yn  rhag-dcjangos  Crist  yn  ei  ganiadau — ei  ddyrch- 
aiu  i'j  orsedd — dewis  din  as  Ierusalem,  yn  gysgod  o  Grist — 
adnewyddu  v  cyfammod  gras  a  DafycLd — meddiannu  gwlad 
vr  addewid — perffeithio  yr  addoliad  Iuddewig — belaetha 
canon  vr  ysgrythyr  gan  Nathan  a  Gad— cadw  y  deyrnwialen 
yn  llinach  gyireithlon  Crist — adeiladu  y  deml — dyrchafi 
yreglwys  Iuddewig  i'w  huchder  uiwyaf- — ei  hadfeilial  hyd 
oni  ddaeth  Crist — ychwancgiadau  at  ganon  yr  ysgrythyr — 
y  wir  grefydd  yn  cael  ei  chynnal,  Uyfr  y  gyfraith  yn  eael  ei 
gadw,  a  diogelu  llwyth  Iudah,  yn  mhlith  y  gwrtbgiliadau 
a'r  cynhyrfiadau  mawrion— Dlyniaeth  o  brophwydi  enwog,     99 

Pen.  VI.  O'r  Caethiwed  hyd  ddyfodiad  Crist — Cyfnod  gan 
mwyaf  yn  destun  prophwydoliaeth,  ae  un  o  chwyldroadau 
mawrion — y  caethiwed  yn  Mabilon — meddyginiaethu  yr 
luddewon  o7a  heilunaddoliaeth — gogoniant  yr  eglwys  Iudd- 
ewig yn  diflanu — efleithiau  eu  gwasgariad — ychwanegiad- 
au  at  ganon  yr  ysgrythyr  gan  Ezeciel  a  Daniel — dychwel- 
iad  yr  luddewon — ychwanegiadau  pellach  at  y  canon — 
— gweinidogaeth  Ezra — lluosogi  adysgrifau  o'r  gyfraith — 
canon  yr  Hen  Destament  yn  cael  ei  orphen  a'i  selio  i  fyny — 
dinystrio  yr  ymherodraeth  Bersiaidd  a  sefydlu  yr  un 
Roegaidd — y  Deg-a-thriugain — diogeliad  yr  eglwys^— din- 
ystrio yr  ymherodraeth  Roegaidd  a  sefydlu  yr  un  Rufein- 
aidd — ffyniant  dysgeidiaeth  a  philosophyddiaeth — ymher- 
odraeth Rhufain  wedi  ei  sefydlu  mewn  heddwch, . . . 135 

Pen.  VII.    Defnydd  oddiwrth  y  cyfnod  cyntaf, 173 


CYFNOD  II.— O  YMUNIAD  CRIST  A  CHNAWD  HYD  EI 
ADGYFODIAD. 

Pen.  I.  Ymuniad  Crist  a  cbnawd — ei  gwblhau  yn  nghyflawn- 
der  yr  amser — mawredd  y  dygwyddiad — yr  amgylchiadau 
hynod  oedd  yn  cydfyned  ag  ef — dychweliad  yr  Ysbryd — 
ymadawiad  y  deyrnwialen  o  Iudah, 186 

Pen.  II.  Pwrcas  y  Prynedigaeth — Boddlonrwydd  a  haeddiant 
Crist — ei  ddyoddefiadau  a'i  ddarostyngiad — ei  ufudd-dod 
a'i  gyftawnder — ei  ragredegwr — ei  bregethiad — ei  wyrth- 
iau — anfon  y  dysgyblion  allan — y  rhinweddau  a  arferodd — 
dyoddefiadau  ei  fabandod — ei  fywyd  anghyoedd  a'i  fywyd 
cyhoeddus — ei  ddarostyngiad  a'i  "ddyoddefiadau  olaf, 195 

Pen.  III.  Defnydd  oddiwrth  yr  atl  gyfnod — i  argyhoeddi — 
i  gefnogi, ....  222 


CYNNWYSIAD.  y 

CYFNOD  III.— O  ADGYFODIAD  CRIST  HYD  DDIWEDD 

Y  BYD. 

Riiagarweiniad  i'r  cyfnod  hwn — darluniadau  ysgrythyrol  o 
hono — y  modd  yr  addaswyd  Crist  i  gyrhaedd  dyben  ei  bryn- 
edigaeth — moddion  llwyddiant — dyddimiad  yr  oruchwyl- 
iaeth  Iuddewig — sefydlu  y  Sabboth — y  weinidogaeth — dawn 
yr  Ysbryd  GJan — datguddio  gwirionedd  yr  efengyl — pen- 
nodi  diaconiaid — anion  yr  apostol  Paul  allan — ysgrifenu  y 
Testament  Newydd — y  modd  y  dygwyd  y  llwyddiant  yn 
mlaen, 235 

Pen.  I.  O  adgyfodiad  Crist  hyd  ddinystr  Ierusalem — llwydd- 
iant yr  efengyl  yn  mysg  yr  Iuddewon — Samariaid — Cenedl- 
oedd — cyfaribd  a  gwrthwynebiad — barnedigaethau  ar  yr. 
Iuddewon  erlidigaethus, 260 

Pen.  II.  O  ddinystr  Ierusalem  hyd  amser  Cystenyn — gwrth- 
wynebiad oddiwrth  yr  ymherodraeth  Rufeinig — llwyddiant 
yr  efengyl — erlidigaethau  chwerwon — chwyldroad  mawr 
gan  Cystenyn — rhesymau  dros  wirionedd  Cristionogaerh, . .  270 

Pen.  III.  O  Gystenyn  hyd  gyfodiad  Anghrist — gwrthwyneb- 
iadau  oddiwrth  gyfeiliornadau  a  Phaganiaeth — lledaeniad 
yr  efengyl, 285 

Pen.  IY.  O  gyfodiad  Anghrist  hyd  y  Diwygiad — Dechreuad 
teyrnas  Anghrist,  "  dirgehvch  yr  anwiredd''" — y  deyrnas 
Fahometanaidd — rhai  cenedloedd  a  pbersonau  neillduol  yn 
hir-barhau  yn  ddiysgog  yn  y  flydd — y  Waldensiaid — Wiek- 
liff — Huss,  Ierome  o  Prague, 290 


Pen.  V.  O'r  Diwygiad  hyd  yr  amser  presennol — Y  DivvTyg- 
lad — Luther,  Melancthon,  Zuinglius.  Calfin — cenedloedd 
yn  cofleidio  y  grefydd  ddiwTygiedig — cwtogi  awdurdod  y 
Pab — Cymanfa  Trent — cydfradwriadau  dirgelaidd  y  Pab- 
yddion — rhyfel  gyhoeddus  yn  erbyn  y  Protestaniaid — erlid- 
igaethau creulawn — y  chwil-lysoedd — daliadau  liygredig — 
diwygiad  yn  yr  athrawiaeth  a'r  addoliad — lledaeniad  yr  ef- 
engyl yn.  mhlith  y  Paganiaid — adfywhad  mewn  crefydd  o 
ran  grym  ac  ymarferiad — yr  eglwys  ddiwygiedig  yn  ilei- 
hau — afreolaeth  a  phenboethder  yn  ffynu — dylanwad  y  Pab 
yn  lleihau — cynydd  dysgeidiaeth, 299 

Pen.  VI. — Defnydd  oddiwrth  y  dygwyddiadau  a  gymerasant 
le — Tystiolaeth  fod  yr  ysgrythyrau  yn.  air  Duw,  oddiwrth 
wrthwynebiad  y  byd,  sei'ydlogrwydd  yr  eglwys,  a  chyflawn- 
iad  y  prophwydoliaethau,  yn  enwedig  y  rhai  hyny  yn 
nghylch  Anghrist — ac  oddiwrth  yr  ysbryd  dyoddefgar  a 
amlygwyd  gan  y  Cristionogion — prophwydoliaeth  yn  aros  i 
gael  ei  chyflawnu, 318 

Pen.  VII.     O'r  amser  presennol  hyd  gwymp  Anghrist — fod 


yj  CYNNWYSIAD. 

yn  rhaid  i  amser  tywyll  iawn  ddyfoi  yn  gyntaf— y  bydd  i 
waith  ardderchog  Duw  gael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  gyflym 
eto  yn  raddol— trwy  adfywiad  a  lledaeniad  crefydd — gwrth- 
wynebrwyild  egniol  a  grymus — dinystrio  teyrnas  Satan — 
cyfeiliornadau,  anffyddiaeth,  ac  ofergoeledd  yn  diflanu — 
Anghristiaeth,  Mahometaniaeth,  Iuddewiaeth,  a  Phagan- 
iaeth — dystry w  cyffredinol  teyrnas  Satan, 331 

Pen.  VIII.  Cyfnod  llwyddiannus  yr  Eglwys — Dyfodiad 
teyrnas  nefoedd— cyflawnu  yr  ysgrythyrau— cynydd  gwyb- 
odaeth,  saneteiddrwydd,  heddwch,  cariad,  a  threfn — llwydd- 
iant  tymhorol — gorfoledd  a  llawenydd — dros  fil  o  flynydd- 
oedd —  Gwrth<Aliad  Mawr 350 

Pen.  IX.  Y  Farn  Gyffredinol — Iachawdwriaeth  a  gogon- 
eddiad  y  prynedigion — dyfodiad  Crist  yn  ngogoniant  ei 
Dad — yr  udgorn  diweddaf  yn  seinio — y  saint  yn  cyfarfod 
yr  Arglwydd  yn  yr  awyr — dwyn  yr  annuwiolion  a'r  cyih- 
reuliaid  i'r  frawdle — amlygu  nodweddion  pawb — cyhoeddi 
y  ddedfryd — y  byd  ar  dan — mynediad  yr  eglwys  gyda 
Christ  i  nefoedd  y  gogoniant, . . 362 

Pen.  X.  Defnydd  oddiwrth  y  cwbl—  Mawredd  gwaith  y 
Prynedigaeth — ei  gynydd  trwy  yr  holl  amser,  a'r  canlyniad 
gogoneddus — Duw  yn  Alpha  ac  Omega  pob  peth — dyrchaf- 
iad  Crist— cysondeb,  trefnusrwydd,  a  phrydferthwch  gweith- 
redoedd  Rhagluniaeth  Duw — rhaid  yw  fod  yr  ysgrythyrau, 
y  rhai  ydynt  yn  dangos  dyben  Duw  yn  yr  holl  weithred- 
oedd  hyn,  yn  ddwyfol — mawrhydi  a  gallu  Duw  yn  cael  eu 
hamlygu  yn  y  prynedigaeth — ei  ddoethineb — ei  drugaredd 
a'i  ifyddlondeb--dedwyddwch  pobl  Dduw — trueni  ei  elyn- 
ion, 378 


[£^  Ysgrifenwyd  y  gwaith  rhagorol  hwn  gan  y  Llywydd  Ed- 
wards yn  1739,  yn  gyfres  o  bregethau,  y  rhai  a  draddodwyd  ganddo 
yn  Northampton,  a,c  a  adawodd  mewn  ysgrifen  ar  ei  farwolaeth,  yr 
hyn  a  ddygwyddodd  yn  1758.  Yn  1773,  ei  fab,  y  Llywydd  Edwards 
ieuangaf,  a  draddododd  yr  ysgrifeniadau  i  ofal  y  Parch.  Dr.  Erskine, 
o  Edinburgh,  yr  hwn  a'u  trodd  o  ifurf  pregethau  i  ddull  traethawd 
parhaol,  ac  a'i  cyhoeddodd  yn  1774. 

Yn  yr  argraffiad  hwn  y  mae  ychydig  linellau,  yn  cyffwrdd  a 
phyngciau  yn  nghylch  pa  rai  y  mae  Cristionogion  efengylaidd  yn 
methu  cydweled,  wedi  eu  gadael  allan,  yr  hyn  a  nodir  a  *  *  *. 


H  ANES 

GWAITH    Y    PRYNEDIGAETH. 


RHAGARWEINIAD    CYFFREDINOL. 

M  Canys  y  pryf  a'u  bwyty  fel  dilledyn,  a'r  gwyfyn  a'u  hysa  fel 
gwlan  :  eithr  fy  nglivfiawnder  a  fydd  yn  dragywydd,  a'm  hiach- 
awdwriaeth  o  genedlaeth.  i  genedlaeth." — Esaiah  51.  8. 

Dybex  y  bennod  lion  ydyw  cysuro  yr  eglwys  dan  ei  dy- 
oddefiadaa.  ae  erlidigaetbau  ei  gelynion  ;  a'r  rbesymau  a 
ddefnyddir  er  ei  dyddanweb,  ydyw  dianwadalwcb  a  pharhad 
trugaredd  a  ffyddlondeb  Duw  tuag  ati,  yr  byn  a  amlvgir 
inewn  parhau  i  weithredu  iachawdwriaeth  iddi.  a'i  bain- 
ddiffyn  yn  erbyn  boll  ymgyrcb  ei  gelynion,  ei  barwain  yn 
ddiogel  trwy  boll  gyfnewidiadau  y  byd,  ac  yn  ddiweddaf, 
ei  cboroni  a  buddugoliaetb  a  gwaredigaetb. 

Mae  dedwyddwcb  eglwys  Dduw  yn  cael  ei  osod  allan  yn 
y  testun  trwy  ei  gydmarn  a'r  aflwydd  gwrtbwynebus  a 
oddiwedda  ei  gelynion  sydd  yn  ei  gortbrymu  :  a  gallwn 
sylwi, 

I.  Mor  fyr-hoedlog  yw  awdurdod  a  llwyddiant  gelynion 
yr  eglwys  :  u  Y  pryf  a'u  bwyty  fel  dilledyn.  a'r  gwyfyn  a*u 
bysa  fel  gwlan."  Pa  gymaint  bynag  ydyweu  llwyddiant  a'u 
gogoniant  presennol,  bwy  a  ddifeir  yn  raddol.  ac  a  ddiflan- 
ant  ymaitb  trwy  ddirgelaidd  fellditb  Duw.  byd  oni  ddeuant 
i  ddinij  yn  ngbjda'u  boll  awdurdod  a'u  gogoniant  :  ac  felly 


8  IIANES  GWAITII  Y  PUYNEDIGAETH. 

eu  herlidigaethau  a  beidiant  yn  dragywydd  ;  a'u  diwedd 
hwythau  fydd  dinystr  anfeddyginiaethol :  fely  mae  y  gwisg- 
oedd  meiuaf  ac  ardderchocaf  mewn  amser  yn  treulio  ym- 
aith,  ac  yn  cael  eu  hysu  gan  y  gwyfyn  a5r  pryf.  Mae  yr 
adnod  flaenorol  yn  dangos  mai  y  rhai  a  ddifeir  ymaith  fel 
byn  yw  gelynion  pobl  Dduw :  "  Gwrandewch  arnaf,  y  rhai 
a  adwaenocb  gyfiawnder,  y  bobl  sydd  a'm  cyfraith  yn  eu 
calon :  nae  ofnwch  waradwydd  dynion,  ac  nac  arswydwcb 
rhasr  eu  difenwad." 

II.  Yn  gyfcrbyniol  i  hyn  y  gosodir  rhan  a  chynysgaeth 
ddedwydd  pobl  Dduw :  u  Fy  ngbyfiawnder  a  fydd  yn  dra- 
gywydd, a'm  hiachawdwriaeth  o  genedlaetb  i  genedlaeth," 
Mae  yr  adnod  flaenorol  hefyd  yn  dangos  pwy  yw  y  rbai  a 
gant  y  daioni  yma  :  sef  "  y  rbai  a  adwaenant  gyfiawnder, 
a'r  bobl  sydd  a  cbyfraith  Duw  yn  eu  calon  ;"  neu,  mewn 
un  gair,  eglwys  Dduw.  Ac  mewn  perthynas  i'w  dedwydd- 
wch,  gallwn  sylwi  yn  mba  betbau  y  mae  yn  gynnwysedig, 
yn  ngbyda  'i  barbad. 

I.  Mae  yn  gynnwysedig  yn  u  ?ighyftawnder"  ac  "  iach- 
awdwriaeth"  Duw.  Wrth  gyfiawnder  Duw  yn  y  fan  yma  y 
meddylir  ei  ffyddlondeb  yn  cyflawnu  ei  addewidion  cyf- 
ammodol  i'w  eglwys,  neu  ei  flyddlondeb  tuag  at  ei  eglwys 
a'i  bobl,  yn  ngbyfraniad  benditbion  y  cyfammod  gras  idd- 
ynt.  Er  fod  y  bendithion  hyn  yn  cael  eu  cyfranu  o  rad  a 
pbenarglwyddiaetbol  ras  ;  eto,  gan  i  Dduw  weled  yn  dda, 
trwy  addewidion  y  cyfammod  gras,  ymrwymo  i'w  cyfranu 
iddynt,  y  maent  yn  cael  eu  cyfranu  yn  ngweitbrediad  cyf- 
iawnder  neu  uniondeb  Duw.  Am  hyny  y  dywed  yr  apostol, 
(Heb.  6.  10,)  "  Canys  nid  yw  Duw  yn  anghyfiawn  fel 
yr  angbofio  eich  gwaitb,  a'r  llafurus  gariad,"  &c.  A'r 
1  loan  1.9:  "  Os  cyfaddefwn  ein  pecbodau,  ffyddlon  yw 
efe  a  cbyfiawn,  fel  y  maddeuo  i  ni  ein  pechodau,  ac  y'n 
glanbao  oddiwrtb  bob  angbyfiawnder."  Felly  mae  y 
gair  cyfiaivnder  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  fynych  iawn 
yn  yr  Ysgrytbyr  i  osod  allan  ffyddlondeb  cyfammodol 
Duw  ;  megys  yn  Neh.  9.  8  :  "  Ti  a  gwblbeaist  dy  eiriau,  o 


HANES  GVVA1TH  Y  PRYNEDIGAETII.  9 

herwydd  cyfiawn  wyt."  Felly  yr  ydym  i  ddeall  fod  cyf- 
iawnder  a  thmgaredd  gyfammodol  yn  fynych  yn  arwyddo  yr 
un  peth  ;  megySj  (Salm  24.  5,)  '<•  Efe  a  dderbyn  feridith  gan 

yr  Arglwydd,  a  chyfiawnder  gan  Dduw  ei  iachawdwriaeth." 
Salm  36.  JO:  "  Estyn  dy  drugaredd  irr  rliai  a'th  adwaen- 
ant,  a'th  gyfiawnder  ir  rliai  uniawn  o  galon."  Salm  51.  14  : 
"  G wared  fi  oddiwrth  waed,  0  Dduw,  Duw  fy  iachawdwr- 
iaeth ;  a'm  tafoda  gan  yn  llafar  am  dy  gyfiawnder.''  Dan 
9.  1G:  "  0  Arglwydd,  yn  ol  dy  holl  gyfiawnderau,  atolwg, 
troer  dy  lidiawgrwydd  a'th  ddigter  oddiwrth  dy  ddinas.5' 
Ac  felly  mewn  aneirif  fanau  ereill. 

Yr  iachaicdwriaeth  o  eiddo  Duw,  y  sonir  am  dani  yma, 
yw  yr  effaith  o'r  hyn  y  mae  ei  gyfiawnder  yn  achos.  Ei 
gyfiawnder,  neu  ei  drugaredd  gyfammodol,  yw  y  gwreidd- 
yn  o'r  hyn  y  mae  ei  iachawdwriaeth  yn  fFrwyth.  Mae  y 
y  naill  a'r  Hall  yn  perthyn  i'r  cyfammod  gras.  Un  yw 
trugaredd  gyfammodol  Duw  a'i  ffyddlondeb,  y  Hall  sydd 
yn  golygu  y  gwaith  hwnw  o  eiddo  Duw,  trwy  ba  un  y 
mae  ei  drugaredd  gyfammodol  yn  cael  ei  chynavvnu  yn 
ei  ffrwythau.  Canys  iachawdwriaeth  ydyw  swm  yr  holl 
weithredoedd  hyny  o  eiddo  Duw,  trwy  ba  rai  y  mae  ben- 
dithion  y  cyfammod  gras  yn  cael  eu  hennill,  ac  yn  cael  eu 
cyfranu. 

2.  Ei  barhad  a  arwyddir  yma  trwy  ddau  ymadrodd,  yn 
dragywydd,  ac  o  genedlaeth  i  genedlaeth.  Y  mae  y  diwedd- 
af  yn  eglurhaol  o'r  cyntaf.  Y  mae  yr  ymadrodd  yn  dragy- 
wydd  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  amrywiol  yn  yr  Ysgrythyrau. 
Weithiau  fe  feddylir  wrtho  cyhyd  ag  y  byddo  dyn  byw. 
Felly  y  dywedir  am  y  gwas  y  tyllid  ei  glust  a  mynawyd 
wrth  ddrws  ei  feistr,  mai  eiddo  ei  feistr  fyddai  yn  dragy- 
wydd.  Weithiau  fe  feddylir  wrtho  parkad  sefyllfa  yr  Iudd- 
ewon  ynngwlad  Canaan.  Felly  hefyd  y  dywedir  am  lawer 
o'r  deddfau  seremoniaidd  a  Lefiaidd  y  byddai  iddynt  fod 
hyd  byth.  Weithiau  meddylir  cyhyd  ag  y  saif  y  byd.  neu 
hyd  ddiwedd  cenedlaethau  dynion  ;  megys  yn  Preg.  1.  4: 
"  Un  genedlaeth  a  a  ymaith,  a  chenedlaeth  arall  a  ddaw : 

H.  R.— W.  1* 


10  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ond  y  ddacar  a  saif  bytli."  Weithiau  y  meddylir  i  drogy- 
tryddoldeb  diderfyn.  Felly  y  dywcdir  fod  Duw  yn  fendigedig 
mi  dragyiryddol.  Rhuf.  1.25.  Ac  yn  loan  6.  51,  dywedir, 
M  Ofl  bwyty  neb  o'r  bara  hwn,  efe  a  fydd  byw  yn  dragy- 
•wydd."  A  pha  un  o'r  ystyriaethau  hyn  sydd  i'w  ddeall 
yma,  a  benderfynir  yn  yr  adnod  nesaf,  sef,  hyd  ddiwedd  y 
byd.  neu  ddiwedd  cenedlaethau  dynion.  Yn  y  geiriau  nes- 
af  y  dywedir,  u  a'm  hiachawdwriaeth  o  genedlaeth  i  genedl- 
nrth."  Yn  wir  fe  fydd  ffrwythau  iachawdwriaeth  Duw  yn 
aros  wedi  y  darfyddo  y  byd,  fel  yr  ymddengys  yn  adn.  6. 
"  Dy  relief wch  eich  llygaid  tua  'r  nefoedd,  ac  edrychwch  ar 
y  ddaear  isod :  canys  y  nefoedd  a  ddarfyddant  fel  mwg,  a'r 
ddaear  a  heneiddia  fel  dilledyn,  a'i  phreswylwyr  yr  un 
modd  a  fyddant  feirw,  ond  fy  iachawdwriaeth  i  a  fydd 
bytb,  a'ra  cyfiawnder  ni  dderfydd."  Ond  gwaith  iachawd- 
wriaeth yr  eglwys  fydd  yn  cael  ei  weithredu  yn  barhaus 
hyd  hyny  :  hyd  ddiwedd  y  byd  yr  a  Duw  yn  mlaen  i  gyf- 
lawni  iachawdwriaeth  a  gwaredigaeth  i'w  eglwys,  oddiwrth 
ei  holl  elynion ;  canys  hyny  yw  y  peth  y  mae  y  prophwyd 
yn  llefaru  am  dano  yma.  Hyd  ddiwedd  y  byd :  hyd  oni 
phaid  gelynion  a  bod,  o  ran  meddu  un  gallu  i  aflonyddu  yr 
eglwys.  Ac  y  mae  yr  ymadrodd  hwn,  o  genedlaeth  i  gen- 
edlaeth,  yn  rhoddi  i  ni  benderfyniad  megys  am  yr  amser  y 
mae  Duw  yn  parhau  i  ddwyn  yn  mlaen  waith  iachawdwr- 
iaeth i'w  eglwys;  a  hyny  mewn  perthynas  i'w  ddechreuad 
a'i  ddiweddiad.  Y  mae  "o  genedlaeth  i  genedlaeth  ;"  hyny 
yw,  trwy  yr  holl  genedlaethau :  yn  dechreu  gyda  dechreu- 
ad  cenedlaethau  dynion  ar  y  ddaear,  ac  heb  ddiweddu  hyd 
ddiwedd  y  cenedlaethau  hyny  yn  niwedd  y  byd.  Gan  hyny 
nyni  a  dynwn  oddiwrth  y  geiriau  yr  athrawiaeth  a  ganlyn  : 

Y  MAE  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH  YN  WAITH  AG  Y  MAE  DUW 
YN  EI  DDWYN  YN  MLAEN  O  GWYMP  DYN  HYD  DDIWEDD  Y  BYD. 

Dechreuad  hiliogaeth  ein  rhieni  cyntaf  ydoedd  ar  ol  y 
cwymp  ;    canys  eu  holl  hiliogaeth   ydynt   trwy  genedliad 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  1  1 

naturioi  yu  gydgyfranogion  o'r  cwyinp,  ac  o'r  llygredigaeth 
natur  a  ddaeth  i'w  ganiyn  ;  a'r  cenedlaetliau  hyn,  trwy  ba 
rai  y  mae  yr  hil  ddynol  yn  lluosogi,  a  bery  hyd  ddiwedd  y 
byd.  FellyT  y  ddau  hyn  yw  terfynau  cenedlaetliau  dynion 
ar  y  ddaear.  cwymp  dyn,  a  diwedd  y  byd.  Y  mae  yr  un 
terfynau  i  waith  y  prynedigaeth,  ag  sydd  i'r  gweithred- 
oedd  cynyddol  hyny  o  eiddo  Duw,  trwy  ba  rai  y  inae  y 
prynedigaetli  yn  caei  ei  gwblhau,  er  nad  megys  i'r  ffrwyth- 
au  o  bono  ;  canys  hyny  a  fydd,  fel  y  dywedwyd  o'r  biaen,  i 
dragywyddoideb. 

Gwaith  y  prynedigaeth  a  gwaith.  yr  iachawdwriaeth  ydynt 
yr  un  peth.  Yr  hyn  a  elwir  mewn  rhai  manau  yn  yr  Ys- 
grythyr,  Duw  yn  acfmb  ei  bobl,  a  elwir  mewn  manau  ereill 
eu  prynu  hwy.  Y  mae  Crist  yn  cael  ei  alw  yn  Xachawdwr 
ac  yn  Brynwr  ei  bobl. 

Cyn  dechreu  ar  Hanes  Gwaith  y  Prynedigaeth.  dangosaf 
yn  mha  ystyr  y  mae  y  gair  pryiiedigaeih  yn  cael  ei  ddef- 
nyddio  ;  y  modd  y  dygir  y  gwaith  hwn  yn  mlaeu ;  a  pha 
beth  yw  ei  ddyben. 

Y  mae  gwaith  y  prynedigaeth  i'w  ddeall  weithiau  mewn 
ystyr  derfynol,  am  bwrcasiad  iachawdwriaeth  ;  canys  y  gair 
a  arwydda  mewn  ystyr  fanwl  bwrcasiad  gwaredigaeth.  Ac 
os  cymerwn  y  gair  yn  yr  ystyr  yma,  ni  bu  gwaith  y  pryned- 
igaeth cyhyd  yn  cael  ei  wneyd  ;  ond  fe  'i  dechreuwyd  ac  a'i 
diweddwyd  gyda  darostyngiad  Crist.  Fe  'i  dechreuwyd 
gyda  chnawdoliaeth  Crist,  ac  fe  5i  dygwyd  yn  mlaen  ganddo 
ef  trwy  ei  fywyd,  ac  a'i  gorphenwyd  gyda  'i  farwolaeth  ef, 
neu  tra  y  bu  efe  dan  arglwyddiaeth  niarwolaeth,  yr  hyn  a 
orphenwyd  yn  ei  adgyfodiad.  Ac  felly  yr  ydyni  yn  dy- 
wedyd,  mai  dydd  adgyfodiad  Crist  oedd  y  dydd  y  gorphen- 
odd  efe  waith  y  prynedigaeth  ;  hyny  yw,  y  pryd  hyny  y 
gorphenwyd  y  pwrcasiad,  a'r  gwaith  ei  hun,  a'r  oil  sydd  yn 
perthyn  iddo,  a  wnaed  yn  rhinweddol^  ond  nid  yn  weithredol. 

Ond  y  mae  gwaith  y  prynedigaeth  i'w  olygu  weithiau 
mewn  ystyr  helaethaeh,  megys  yn  cynnwys  yr  hyn  oil  y 


12  HAKES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

mae  Duw  yn  ei  weithredu,  ag  sydd  yn  tueddu  i'r  dyben 
hwn  ;  nid  yn  unig  y  pwrcasiad  ei  hun,  ond  hefyd  holl 
weithredoedd  Duw  ag  oeddynt  yn  dwyn  perthynas  baroto- 
awl  i,  neu  gymhwjsiadol  o'r  pwrcas,  a'i  gwblhad  yn  y 
llwyddiant  o  bono  ;  felly,  gan  hyny,  yr  holl  oruchwyliaetb, 
megys  y  mae  yn  cynnwys  y  parotoad  a'r  pwrcasiad,  y  cym- 
hwysiad  a  llwyddiant  y  prynedigaeth  trwy  Grist,  a  ellir  ei 
alw  yn  waith  y  prynedigaeth.  Yr  hyn  oil  y  mae  Crist  yn 
ei  wneyd  yn  y  gorchwyl  mawr  yma,  yn  rhai  o'i  swyddau  fel 
Cyfryngwr,  naill  ai  Prophwyd,  OfFeiriad  ai  Brenin  ;  naiil  aj 
pan  yr  oedd  efe  yn  ei  natur  ddynol  yn  y  byd  hwn,  neu  cyn, 
neu  wedi  hyny:  ac  nid  yn  unig  yr  hyn  a  wnaeth  Crist  y 
Cyfryngwr,  ond  hefyd  yr  hyn  a  wnaeth  y  Tad,  neu  yr  Ys- 
brycl  Glan,  mewn  undeb  cyfammodol  yn  y  bwriad  hwn  o 
brynu  dynion  pechadurus  ;  neu,  mewn  un  gair,  yr  hyn  oil 
sydd  yn  cael  ei  weithredu  yn  nghyflawniad  C}Tfammod  tra- 
gywyddol  y  prynedigaeth.  Dyma  y  peth  wyf  yn  ei  alw 
gwaith  y  prynedigaeth  yn  yr  athrawiaeth  ;  canys  nid  ydyw 
oil  ond  un  gwaith,  ac  un  dyben.  Yr  amrywiol  oruchwyl- 
iaethau  neu  weithredoedd  sydd  yn  perthynu  iddo,  nid  yd- 
ynt  ond  amryw7iol  ranau  o'r  un  cynllun.  Un  dyben  ydyw 
sydd  wredi  ei  ffurfio,  i'r  hwn  y  mae  holl  swyddau  Crist  yn 
uniongyrcliol  yn  gweinyddu,  ac  yn  yr  hwn  y  mae  y  Tri 
Pherson  Dwyfol  yn  cydweithredu,  a'r  holl  wahanol  oruch- 
wyliaethau  perthynol  iddo  ydynt  mewn  undeb ;  a'r  amryw- 
iol olwynion  ydynt  un  peiriant  (machine)  i  ateb  yr  un  dy- 
ben, ac  i  ddwyn  yn  mlaen  yr  un  effaith. 

Pan  y  dywedwyf  fod  y  gwaith  hwn  yn  cael  ei  gario  yn 

MLAEN    O    GWYMP    DYN    HYD    DDIWEDD    Y    BYD,    7lld    ycllVJ/f  7/71 

meddwl  na  wnawd  dim  mewn  trefn  tuag  ato  cyn  cwymp 
dyn.  Fe  wnawd  rhai  pethau  tuag  ato  cyn  creu  y  byd,  ie, 
er  tragywyddoldeb.  Personau  y  Drindod  oeddynt  megys 
yn  cydfwriadu  yn  nghynllun  a  chyfammod  y  prynedigaeth  ; 
yn  yr  hwn  gyfammod  y  gosodwyd  y  Mab  yn  ben  gan  y 
Tad,  ac  y  cymerodd  y  Mab  y  gwaith ;  a  phob  peth  oedd 
i'w  gyfiawnu  yn  y  gwaith,  ydoedd  mewn  cytundeb  ac  am- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  1  3 

mod.  Ac  heblaw  hyny,  fe  wnawd  petliau  pan  y  crewyd  y 
byd,  inewn  trefn  tuag  at  y  gwaith  hwn,  cyn  i'r  dyn  syrthio; 
canys  fe  ymddengys  i'r  byd  gael  ei  greu  i'r  dyben  i'r  gwaith 
hwn  gael  ei  ddwyn  yn  mlaen.  Gwaith  y  greadigaeth  yd- 
oedd  mewn  trefn  i  roddi  lie  i  weithredoedd  rhagluniaeth 
Duw  :  felly,  pe  gofynid,  pa  rai  o'r  gweithredoedd  hyn  ydy w 
y  rawyaf,  gweithredoedd  y  greadigaeth  ai  gweithredoedd 
rhagluniaeth  ?  Yr  wyf  yn  ateb  mai  gweithredoedd  rhag- 
luniaeth ;  oblegyd  mai  gweithredoedd  rhagluniaeth  Duw 
yw  dyben  ei  weithredoedd  creadigol  ef,  megys  ag  y  mae  ad- 
eiladu  ty,  neu  ffurfio  peiriant,  er  mwyn  y  defnydd  a  wneir  o 
bono  wedi  hyny.  Ond  prif  waith  rhagluniaeth  Duw  ydyw 
gwaith  mawr  y  prynedigaeth,  fel  yr  ymddengys  yn  fwy  cyf- 
lawn  wedi  hyn. 

Fe  grewyd  y  nefoedd  mewn  trefn  tuag  at  waith  y  pryn- 
edigaeth  ;  sef,  i  fod  yn  breswylfa  i'r  prynedigion.  Mat. 
25.  34.  "  Yna  y  dywed  y  Brenin  wrth  y  rhai  ar  ei  dde- 
heulaw,  Deuwch,  chwi  fendigedigion  fy  Nhad,  etifedd- 
wch  y  deyrnas  a  barotowyd  i  chwi  er  seiliad  y  byd."  Ie, 
fe  grewyd  yr  angelion  i  fod  yn  wasanaethgar  i'r  gwaith 
hwn.  Ac  am  hyny  y  geilw  yr  apostol  hwy,  yn  "  ysbrydion 
gwasanaethgar^  wedi  eu  harifon  i  wasanacthu  er  mwyn  y  rhai 
a  gdnt  etifeddu  iachawdwriaeth."  Heb.  1.  14.  A'r  byd  isod 
hwn  yn  ddiamheuol  a  grewj^d  i  fod  yn  lie  ar  ba  un  y 
gweithredid  y  gwaith  mawr  a  rhyfeddol  hwn,  sef  y  pryned- 
igaeth  ;  gan  hyny  y  mae  y  byd  isod  hwn  wedi  ei  gyfaddasu 
yn  ddoeth  yn  ei  ffurfiad,  mewn  Uawer  ystyriaeth,  megys  y 
gellid  dangos,  i'r  fath  gyflwr  ag  y  mae  dyn  ynddo  er  y 
cwymp,  sef  dan  allueiddrwydd  o  brynedigaeth  (neu  bosibl- 
rwydd  i  gael  ei  waredu.)  Felly,  pan  y  dywedir  fod  gwaith 
y  prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  o  gwymp  dyn 
hyd  ddiwedd  y  byd,  nid  ydys  yn  meddwl  mai  ar  ol  y 
cwymp  (yn  unig)  y  gwnawd  yr  hyn  oil  a  wnawd  erioed  tuag 
at  y  prynedigaeth.  Ac  ni  feildylir  hefyd  na  bydd  ffrwyth- 
au  y  gwaith  hwn  yn  aros  ar  ol  diwedd  byd.  Y  gwynfyd- 
edigr.vydd  a'r  gogoniant  hwnw  a  fydd  yn  gynnwysedig  yn 


14  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yr  holl  ffrwythau,  a  fydd  mewn  parhad  i'r  saint  yn  dragy- 
wycld.  Nid  gwaith  yn  cael  ei  wneyd  yn  wastadol  ac  heb  ei 
orphen  byth.  y\v  gwaith  y  prynedigaeth.  Mac  ei  ffrwythau 
yn  dragywyddol,  ac  y  mae  i'r  gwaith  ganlyniad,  ac  yn  y 
caulyniad  fe  gyrhaeddir  y  dyben,  yr  hwn  ddyben  ni  bydd 
terfyn  iddo  byth.  Ac  fel  y  mae  y  pethau  hyny,  y  rhai 
oeddynt  mewn  trefn  i'r  gwaith  hwn,  megys  tragywyddol  gar- 
iad  Duw  yn  ethol,  a  chyfammod  y  prynedigaeth,  heb  erioed 
ddechreuad  iddynt ;  felly  y  bydd  ffrwythau  y  gwaith  hwn 
heb  derfyn  iddynt  byth.     Gan  hyny, 

Pan  y  dywedwyf  fod  Duw  yn  dwyn  yn  mlaen  y  gwaith 
hwn  o  gwymp  dyn  hyd  ddiwedd  y  byd,  yr  hyn  a  fedd- 
yliwyf  ywjfod  y  pethau  hyny  sydd  yn  perthyn  iJr  gwaith 
ei  hun,  ac  yn  rhanau  o'r  cynllun,  yn  cael  eu  dwyn  rhagddyrd 
yn  ystod  yr  holl  amser  hwn.  Cafodd  rhyw  bethau  eu 
gwneyd  yn  barotoawi  i'w  ddechreuad,  ac  fe  fydd  ei  ffrwyth- 
au yn  aros  wedi  iddo  gael  ei  orphen.  Ond  y  gwaith  ei  hun 
a  ddechreuwTyd  yn  ddioed  gyda  'r  cwymp,  ac  a  fydd  yn  par- 
hau  hyd  ddiwedd  y  byd,  a'r  pryd  hwnw  y  gorphenir  ef. 
Amrywiol  oruchwyliaethau  Duw  yn  yr  yspaid  hyny  o  am- 
ser ydynt  yn  perthynu  i'r  un  gwaith,  a'r  un  canlyniad  a 
dy ben  fydd  iddynt  oil;  a  chan  hyny  y  maent  i'w  cyfrif 
megys  amrywiol  ranau  o'r  un  gwaith,  megys  pe  b1ai  olynol 
ysgogiadau  un  peiriant,  yn  dwyn  oddiamgylch  ddiwedd- 
iad  un  dygwyddiad  mawr. 

Ac  yma  hefyd  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddosparthu  rhwng 
rhanau  y  prynedigaeth  ei  hun,  a  rhanau  y  gwaith  hw  nw 
trwy  ba  un  y  mae  y  prynedigaeth  yn  cael  ei  weithredu.  Y 
mae  gwahaniaeth  rhwng  rhanau  y  bendithion  a  ennillwyd 
ac  a  gyfrenir,  a'r  rhanau  hyny  o  waith  Duw  trwy  ba  rai  yr* 
ennillwyd  y  bendithion  hyny,  ac  y  cyfrenir  hwynt.  Fel 
esiampl,  y  mae  gwahaniaeth  rhwng  rhanau  y  bendithion  a 
dderbyniodd  meibion  Israel  yn  eu  gwaredigaeth  o'r  Aifft. 
a'r  rhanau  hyny  o  waith  Duw  trwry  ba  rai  y  gweithredwyd 
y  waredigaeth.  Gwaredigaeth  meibion  Israel  allan  o'r 
Aifft,  a'i  hystyried  fel  bendith  ag  oeddynt  hwy  yn  ei  nrwyn- 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  15 

hau.  oedd  yn  gynnwysedig  mewn  dwy  ran.  sef  eu  rhyddhad 
o'u  caethiwed  Aifftaidd  a'u  trueni  blaenorol.  a'u  dwyn  i 
sefyllfa  fwy  dedwydd  fel  gweision  i  Dduw,  ac  etifeddion  o 
Ganaan.  Ond  yr  oedd  llawer  mwy  o  bethau  ag  oeddynt 
ranau  ot  gwaith  hwnw  a  elwir  gwaith  Duw  yn  gwaredu 
Israel  allan  o'r  Aifft.  I  hyn  yr  oedd  galwad  Moses  yn 
perthynu.  ei  anfoniad  ef  at  Pharaoh,  yr  arwyddion  a'r  rhyf- 
eddodau  a  wnaeth  efe  yn  yr  Aifft,  a'r  barnedigaethau  ar- 
swvdus  a  ddygwyd  ar  yr  Aifftiaid.  a  llawer  o  bethau 
ereill. 

Y  fath  ydyw  y  gwaith  hwn  ag  yr  ydys  yn  son  am  dano, 
trwy  ba  un  y  mae  Duw  yn  dwyn  i  ben  waith  y  prynedig- 
aeth.  ag  sydd  yn  eael  ei  gario  yn  mlaen  o  gwymp  dyn  hyd 
ddiwedd  y  byd.  mewn  dwy  ystyriaeth. 

1.  Mewn  perthynas  i'r  effaith  a  iceithredir  ar  eneidiau 
y  yryncdigioti ;  yr  hyn  sydd  gy  fire  din  i'r  boll  oesoedd.  Yr 
effaith  yma  sydd  gymhwysiad  o'r  prynedigaeth  at  eneid- 
iau personau  neillduol.  yn  eu  dychwelyd.  eu  cyfiawnhau, 
eu  sancteiddio,  a'u  gogoneddu.  Fel  h}*n  y  mae  pechad- 
uriaid  yn  eael  eu  gwaredu  yn  weithredol.  ac  yn  derbyn 
bendithion  y  prynedigaeth  yn  eu  heffeithiolrwydd  ar  eu 
heneidiau.  Ac  yn  yr  ystyr  yma  y  mae  gwaith  y  prynedig- 
aeth yn  eael  ei  ddwyn  yn  mlaen  trwy  yr  holl  oesoedd.  o 
gwymp  dyn  hyd  ddiwedd  y  byd.  Fe  ddechreuodd  Duw  yn 
fuan  ar  ol  y  cwymp  ar  y  gwaith  o  ddychwelyd  eneidiau, 
agoryd  llygaid  deillion,  a  chlustiau  byddariaid,  a  chodi  y 
meirw  ysbrydol  i  fywyd,  a  gwaredu  caethion  truenus  o 
ddwylaw  Satan  ;  ac  y  mae  yr  un  gwaith  yn  eael  ei  gyfiawnu 
yn  y  byd  o  hyny  hyd  heddyw,  ac  fe  'i  dygir  yn  mlaen  hyd 
ddiwedd  y  byd.  Y  mae  gan  Dduw  bob  amser,  er  pan  y 
cododd  gyntaf  eglwys  o  brynedigion  ar  ol  y  cwymp.  y  fath 
eglwys  yn  y  byd.  Er  iddi  gael  ei  dwyn  i  gylch  cyfyng  yn 
fynych,  ac  i  amgylchiadau  isel ;  eto  ni  ddarfu  iddi  erioed 
hollol  ballu. 

Ac  fel  y  mae  Duw  yn  cario  yn  mlaen  y  gwaith  o  ddy- 
chwelyd eneidiau  dynion  syrthiedig  trwy  yr  holl  oesoedd, 


16  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

felly  y  mae  efe  yn  myned  yn  mlaen  i'w  cyfiawnhau,  i  ddileu 
eu  peehodau,  i'w  cymeradwyo  hwy  megys  yn  gyfiawn  yn  ei 
olwg,  trwy  gyfiawnder  Crist,  a'u  mabwysiadu  a'u  derbyn  o 
fod  yn  blant  y  diafol  yn  blant  iddo  ei  hun  ;  fel  hyn  y  mae 
efe  yn  myned  yn  mlaen  i'w  sancteiddio,  ac  i  berffeithio 
gwaith  ei  ras  a  ddechreuwyd  ynddynt,  ac  i'w  eysuro  hwy  a 
dyddanwch  ei  ysbryd,  ac  iV  cynysgaeddu  pan  y  byddo  eu 
cyrff  yn  marw  a'r  gogoniant  tragywyddol  hwnw,  yr  hwn 
yw  ffrwytli  y  pwrcas  a  wnawd  gan  Grist.  Yr  hyn  a  ddy- 
wedir  yn  Rhuf.  8.  30 :  "  Y  rhai  a  ragluniodd  efe,  y  rhai 
hyny  hefyd  a  alwodd  efe  ;  a'r  rhai  a  alwodd  efe,  y  rhai  hyny 
hefyd  a  gyfiawnhaodd  efe ;  a'r  rhai  a  gyfiawnhaodd  efe,  y 
rhai  hyny  hefyd  a  ogoneddodd  efe,"  sydd  berthynol  i'r  holl 
oesoedd  o'r  cwymp  hyd  ddiwedd  y  byd. 

Y  modd  y  mae  gwaith  y  prynedigaeth,  o  ran  ei  effeithiau 
ar  eneidiau  y  prynedigion,  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  fel 
hyn,  ydyw  trwy  fynych  a  pharhaus  weithredu  yr  un  gwaith 
drachefn,  er  mewn  gwahanol  bersonau,  o  oes  i  oes.     Ond, 

2.  Y  mae  gwaith  y  prynedigaeth,  o  ran  ei  ddyben  maw? 
yn  gyffredinol,  fel  y  mae  yn  dwyn  perthynas  a'r  deiliad 
a'r  dyben  yn  gyffredin,  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen — nid 
yn  unig  trwy  fynyehu  neu  adnewyddu  yr  un  effeithiau 
yn  ngwahanol  ddeiliaid  y  gwaith,  eithr — trwy  lawer  o  weith- 
rediadau  a  rhagluniaethau  olynol  o  eiddo  Duw,  oil  yn 
tueddu  at  un  dyben  mawr,  ac  wedi  eu  huno  fel  amrywiol 
ranau  un  cynllun,  a'r  cwbl  yn  nghyd  yn  gwneyd  i  fyny  un 
gwaith  ardderchog.  Yn  gyffelyb  i  deml  yn  cael  ei  hadeil- 
adu  ;  yn  gyntaf,  mae  y  gweithwyr  yn  ymrwymo  i'r  gwaith, 
yna  mae  y  defnyddiau  yn  cael  eu  casglu,  y  lie  i  osod  y  syl- 
faenryn  cael  ei  barotoi,  a'r  adeilad  yn  cael  ei  sylfaenu  ;  yna 
y  goruwch-adeilad  a  godir,  y  naill  ran  ar  ol  y  Hall,  nes 
ydyw  y  maen  uchaf  o'r  diwedd  yn  cael  ei  ddwyn  i'w  le, 
ac  yna  yr  holl  adeilad  a  orphenir.  Gellir  cydmaru  gwaith 
y  prynedigaeth.  yn  yr  ystyr  helaeth  yma,  i'r  fath  adeilad. 
Dechreuodd  Duw  ar  y  gwaith  yn  ddioed  wedi  y  cwymp, 
fel  y  dangosir  jir  ol  hyn,  ac  efe  a'i  dygodd  yn  mlaen,  ac  y 


IIANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH.  17 

mae  bvth  wecli  hyny  fel  pe  b'ai  yn  casglu  defnyddiau.  ac 
yn  adeiladu  ;  ac  fe  fydd  iddo  ei  ddwyn  yn  ralaen  hyd 
ddiwedd  y  byd.  Y  pryd  hwnw  y  dygir  allan  y  maen 
penaf,  ac  yna  ymddengys  i  gyd  yn  gyflawn  a  gogoneddus. 

Mae  y  gwaith  hwn,  yn  yr  ystyr  flaenaf  a  nodwyd,  yn 
cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  o  ran  ei  effeithiau  ar  eneidiau 
personau  neillduol,  fel  y  mae  yn  waith  cyffredin  i'r  holl 
oesoedd  ;  ac  yn  yr  ystyr  olaf,  mae  y  gwaith  yn  cael  ei  ddwyn 
yn  mlaen  fel  y  mae  yn  perthyn  i  eglwys  Dduw,  a'r  dyben 
mawr  yn  gy  fir  edinol,  nid  yn  unig  trwy  yr  hyn  sydd  yn  gyff- 
redin  i'r  holl  oesoedd.  ond  trwy  weithredoedd  dylynol  a 
gyflawnir  mewn  gwahanol  oesoedd,  y  rhai  ydynt  oil  yn 
rhanau  o'r  un  cynllun.  Ar  ddygiad  yn  mlaen  waith  y  pryn- 
edigaeth  yn  yr  ystyr  olaf,  yr  wyf  yn  amcanu  sefyll  yn  ben- 
af,  er  nad  wyf  am  gau  allan  y  blaenaf ;  canys  y  mae  y  naill 
o  anghenreidrwydd  yn  tybied  y  Hall. 

Wedi  egluro  fel  hyn  yr  hyn  wyf  yn  ei  feddwl  wrth  yr 
enwau  a  ddefnyddir  yn  yr  athrawiaeth ;  fel  y  gwelo  y  dar- 
llenydd  yn  fwy  eglur  pa  fodd  y  mae  y  dyben  mawr  a  gwaith 
y  prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  o  gwymp  dyn 
hyd  ddiwedd  y  byd, 

Yn  awTr  yr  wyf  yn  dyfod  yn  mlaen  i  ddangos  pa  beth  yw 
dyben  y  gwaith  mawr  hwn,  neu  pa  bethau  a  fwriedir  eu 
cyflawni  trwyddo.  Mewn  trefn  i  weled  pa  fodd  y  dygir  un- 
rhyw  ddyben  yn  mlaen,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  yn  gyntaf 
wybod  pa  beth  yw  y  dyben.  I  wybod  pa  fodd  y  mae 
gweithiwr  yn  myned  yn  mlaen,  ac  i  ddeall  yr  amrywiol 
gamrau  y  mae  efe  yn  eu  cymeryd  tuag  at  gwblhau  dernyn 
o  waith,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gael  hysbysrwydd  pa  beth  y 
mae  efe  yn  ei  gylch,  a  pha  beth  y  mae  efe  yn  fwriadu 
wneyd ;  ac  onide  gallwn  fod  yn  sefyll  gerllaw,  ac  edrych 
arno  yn  gwneyd  y  naill  beth  ar  ol  y  Hall,  ac  eto  yn  hollol 
yn  y  tywyllwch  a'r  dyryswch,  heb  weled  dim  o'i  ddyfais,  na 
deall  pa  beth  y  mae  efe  yn  amcanu  ato.  Pe  b'ai  ben- 
gweithiwr,  gyda  rhifedi  mawr  o  ddwylaw,  yn  adeiladu  llys 


18  HANLS  OWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

neu  balas,  a  rhyw  un  a  fyddai  yn  ddyeithr  i'r  fath  beth  yn 
sefyll  gerllaw,  ac  edrych  ar  rai  dynion  yn  cloddio  yn  y 
ddaear,  ereill  yn  cludo  coed,  ac  ereill  yn  naddu  cerig,  a'r 
cyffelyb,  efe  a  welai  fod  yno  lawer  iawn  o  bethau  yn  cael 
eu  gwneuthur ;  ond  os  na  wyddai  y  dyben,  ymddangosai  y 
cyfan  iddo  yn  gymysgedd  annhrefnus.  A  chan  hyny.  fel  na 
byddo  i  oruchwyliaethau  a  gweithredoedd  mawrion  Duw, 
pa  rai  sydd  yn  perthynu  i'r  gwaith  raawr  hwn,  sef  y  pryn- 
edigaeth,  ymddangos  i  neb  yn  debyg  i  gymysgedd,  myfi  a 
osodaf  o'ch  blaen  yn  fyr  y  prif  bethau  a  fwriadwyd  eu  cyf- 
lawni  trwy  y  gwaith  mawr  hwn,  ac  i  gyflawni  yr  hyn  bethau 
y  dechreuodd  Duw  weithredu  yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  ac 
efe  a  weithreda  yn  barhaus,  hyd  oni  byddo  i'r  holl  waith 
gael  ei  gyflawn  orphen.  Yn  awr,  y  prif  bethau  y  bwriad- 
wyd  eu  cynawnu,  ydynt  y  rhai  canlynol  : — 

1.  Gosod  holl  elynion  Duw  dan  ei  draed,  fel  y  byddo  i'w 
ddaioni  ymddangos  yn  y  diwedd  yn  fuddugoliaeihus  ar  bob 
drwg.  Yn  fuan  wedi  i'r  byd  gael  ei  greu,  fe  ddaeth  drwg 
i  mewn  iddo  trwy  gwymp  yr  angelion  a  dyn.  Yn  ddioed 
wedi  i  Dduw  greu  creaduriaid  rhesymol,  yr  oedd  gelynion 
pa  rai  a  gyfodasant  yn  ei  erbyn  ef  yma.  Satan  a  ymgyfod- 
odd  yn  erbyn  Duw,  gan  ymegnio  i  ddyddimu  ei  ddyben  ef 
yn  creu  y  byd  hwn,  a  dystrywio  ei  waith  ef  yma,  a  threisio 
y  llywodraeth  o'i  ddwylaw  ef,  a  thrawsfeddiannu  yr  orsedd- 
faingc  iddo  ei  hun,  gan  osod  ei  hun  i  fyny  yn  dduw  y  byd 
hwn,  yn  lie  y  Duw  a'i  gwnaeth.  Ae  i'r  dybenion  hyn  efe 
a  ddygodd  bechod  i'r  byd  ;  ac  wedi  gwneuthur  dyn  yn  elyn 
i  Dduw,  efe  a  ddygodd  euogrwydd,  marwolaeth,  a'r  trueni 
mwyaf  arswydus  i'r  byd. 

Yn  awr,  un  dyben  mawr  gan  Dduw  yn  ngwaith  y  pryn- 
edigaeth,  ydoedd  dadymchwelyd  a  darostwng  ei  elynion, 
hyd  oni  byddo  iddynt  oil  gael  eu  gosod  dan  ei  draed  ef. 
1  Cor.  15.  25.  "  Canys  rhaid  iddo  deyrnasu  hyd  oni  osodo 
ei  holl  elynion  dan  ei  draed."  Yr  oedd  y  pethau  wedi  eu 
gwreiddiol  gynllunio  a'u  bwriadu,  yn  y  fath  fodd  ag  y  byddai 
iddo  ef  siomi,  dyrysu,  a  buddugoliaethu  ar   Satan,  ac  y 


I1ANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  \9 

byddai  iddo  gael  ei  ysigo  dan  draed  Crist.  Gen.  3.  15.  Yr 
addewid  a  roddwyd  oedd,  y  byddai  i  Had  y  wraig  ysigo 
pen  y  sarph.  Rhan  o  ddyben  gwreiddiol  Duw  yn  y  gwaith 
hwn,  ydoedd  dattod  gweithredoedd  y  diafol,  a'i  ddyrysu  ef 
yn  ei  holl  ameanion  1  loan  3.  8.  "  Canys  i  hyn  yr  ym- 
ddangosodd  Mab  Duw,  fel  y  dattodai  weithredoedd  y  diafol." 
Rhan  o'i  ddyben  ef  ydoedd,  buddugoliaethu  ar  bechod  a 
llygredigaethau  dynion,  ac  i'w  diwreiddio  o  galonau  ei  bobl, 
trwy  eu  cyd-ymffurfio  hwy  ag  ef  ei  hun.  Efe  hefyd  a 
fwriadodd  i'w  ras  fuddugoliaethu  ar  euogrwydd  dyn,  a7r 
annheilyngdod  sydd  mewn  pechod.  A  chyda  hyny,  yr 
ydoedd  yn  ei  fwriad  fuddugoliaethu  ar  angau  ;  ac  er  mai 
hwn  yw  y  gelyn  diweddaf  a  orchfygir,  eto  yn  y  diwedd  efe 
a  ddyddimir. — Fel  hyn  fe  ymddengys  Duw  yn  ogoneddus 
uwchlaw  pob  drygioni,  ac  yn  fuddugoliaethus  ar  ei  holl  elyn- 
ion,  yr  hyn  ydoedd  un  o'r  prif  bethau  y  bwriadwyd  eu 
gwneyd  trwy  waith  y  prynedigaeth. 

2.  D}'ben  Duw  ydoedd  adferu  yn  hollol  ddystryw  y 
cwymp,  cyn  belled  ag  y  mae  yn  perthynu  i'r  rhan  a  ethol- 
wyd  o'r  byd,  trwy  ei  Fab  ef ;  yr  ydym  yn  darllen  yn  Act. 
3.  21 ,  yr  adferir  pob  peth.  "  Yr  hwn  sydd  raid  i'r  nef  ei 
dderbyn,  hyd  amseroedd  adferiad  pob  peth  ;"  ac  aniseroe  d 
i  orphwys  o  olwg  yr  Arglwydd  Iesu,  Act.  3.  19.  "  Edi- 
farhewch  gan  hyny,  a  dychwelwch,  fel  y  dileer  eich  pechod- 
au,  pan  ddelo  yr  amseroedd  i  orphwys^  o  olwg  yr  Ar- 
glwydd." 

Fe  ddinystriwyd  enaid  dyn  trwy  y  cwymp,  a  delw  Duw 
a  ddilewyd  oddiarno  ;  natur  dyn  a  lygrwyd,  ac  efe  a  ddaeth 
yn  farw  mewn  pechod.  Dyben  Duw  ydoedd,  adferu  bywyd 
i  enaid  dyn,  a  rhoddi  ei  ddelw  arno,  trwy  ei  ddychwelyd,  a 
dwyn  y  gwaith  hwn  yn  mlaen  mewn  saicteicldhad,  hyd  oni 
pherffeithir  mewn  gogoniant.  Fe  ddystrywiwyd  corff  dyn  : 
trwy  y  cwymp  daeth  yn  ddarostyngedig  i  angau.  Dyben 
Duw  ydoedd,  ei  adferu  o'r  dystryw  hwn.  ac  nid  yn  unig  ei 
waredu  o  afael  marwolaeth  yn  yr  adgyfodiad,  ond  oddiwrth 
farwoldeb  ei  hun,  trwy  ei  gyfnewid   i  gyffelybrwydd  corff 


20  IIANES  GWAITH  Y  ritYNEDIGAETH. 

gogoneddus  Crist.  Fe  ddinystriwyd  y  byd,  o  ran  dyn,  fel 
pe  buasai  yn  cael  ei  ddychwelyd  yn  effeithiol  i  gymysgedd 
(chaos)  drachefn  ;  yr  holl  nefoedd  a'r  ddaear  a  ddadym- 
chwelwyd.  Ond  yr  oedd  dyben  Duw  i'w  hadferu  oil,  ac  i 
greu  megys  nefoedd  newydd,  a  daear  newydd.  Esa.  65.  17. 
u  Canys  wele  fi  yn  creu  nefoedd  newydd,  a  daear  newydd ; 
a'r  rhai  cyntaf  ni  chofir,  ac  ni  feddylir  am  danynt."  2  Petr 
3.  13.  "  Eithr  nefoedd  newydd,  a  daear  newydd,  yr  ydym  ni, 
yn  ol  ei  addewid  ef,  yn  eu  dysgwyl,  yn  y  rhai  y  mae  cyf- 
iawnder  yn  cartrefu." 

Y  gwaith  trwy  ba  un  y  mae  hyn  i  gael  ei  wneyd  a  dde- 
chreuwyd  yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  ac  felly  a  ddygir  yn 
mlaen  hyd  oni  orplienir  oil  yn  y  diwedd,  pan  byddo  y  byd 
oil,  nefoedd  a  daear,  yn  cael  eu  hadferu ;  ac  yna  y  bydd 
megys  nefoedd  newydd  a  daear  newydd,  a  hyny  mewn  ys- 
tyr  goruchel  ac  ysbryclol,  yn  niwedd  y  byd.  Fel  hyn  yr 
arddangosir  yn  Dat.  21.  1  :  "  A  mi  a  welais  nef  newydd  a 
daear  newydd  :  canys  y  nef  gyntaf  a'r  ddaear  gyntaf  a  aeth 

heibio." 

3.  .Dyben  mawr  arall  gan  Dduw  yn  ngwaith  y  prynedig- 
aeth  ydoedd,  '~  fel  yn  ngoruchwyliaeth  cynawnder  yr  am- 
seroedd,  y  gallai  grynhoi  yn  Nghrisl  yr  holl  bethau  sydd 
yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ynddo  ef ;"  a'u  huno  oil  mewn 
un  corff  i  Dduw  y  Tad.  Dechreuwyd  y  gwaith  hwn  yn  fuan 
ar  ol  y  cwymp,  ac  y  mae  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  trwy 
yr  holl  oesoedd,  ac  yn  niwedd  y  byd  fe  'i  gorphenir. 

4.  Y  mae  Duw  yn  bwriadu  trwy  y  gwaith  hwn  berffeithio 
a  chyflawn  orphen  gogoniant  ei  holl  etholedigion  yn  Nghrist^ 
sef  eu  dyrchafu  hwy  i  uchder  rhagorol  mewn  gogoniant, 
"  y  fath  ni  welodd  llygad,  ac  ni  chlywodd  clust,  ac  ni  ddaeth 
i  galon  dyn."  Y  mae  efe  yn  bwriadu  eu  dwyn  hwy  i  ber- 
ffaith  ardderchogrwydd  ar  ei  ddelw,  mewn  sancteiddrwydd 
a  harddwch,  yr  hyn  yw  priodol  harddwch  creaduriaid  ys- 
brydol ;  ac  i'w  dyrchafu  hwy  i  radd  ogoneddus  o  anrhyd- 
cdd,  a  mwynhau  annrhaethadwy  bleser  a  llawenydd,  ac  fel 


HANES  GWAITH  Y  PRYiNEDIGAETH.  21 

Lyn  i  ogoneddu  yr  holl  eglwys  yn  eu  cyrff  a'u  heneidiau, 
a  chyda  hwy  i  ddwyn  gogoniant  yr  angelion  etholedig  i'w 
ddyrchafiad  uchaf  dan  un  pen. 

5.  Yn  hyn  oil  fe  fwriadodd  Duw  gwblhau  gogoniant  y 
Drindod  fcndigaid  i  radd  ardderchog.  Yr  oedd  yn  mwriad 
Duw  ogoneddu  ei  hun  er  tragywyddoldeb,  eystal  a  pbob  un 
o  bersonau  y  Duwdod.  Y  mae  yn  rhaid,  yn  ol  trefn  natur, 
ystyried  y  dyben  yn  gyntaf,  ac  wedi  hyny  y  moddion ; 
a  chan  hyny  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddeall  fod  Duw  wedi  addef  y 
dyben  hwn ;  ac,  yn  ganlynol,  megys  dewis  y  moddion  :  ar 
prif  foddion  a  bennodd  efe  yw  y  gwaitb  mawr  hwn  yr  ydys 
yn  llefaru  am  dano,  sef  y  prynedigaetb.  Ei  ddyben  ef  yn 
y  gwaitb  bwn  ydoedd  gogoneddu  ei  unig-anedig  Fab.  Iesu 
Grist ;  ac  hefyd  i  ogoneddu  y  Tad  trwy  y  Mab.  loan  13. 
31.  32.  "  Yn  awr  y  gogoneddwyd  Mab  y  dyn,  a  Duw  a  og- 
oneddwyd  ynddo  ef.  Os  gogoneddwyd  Duw  ynddo  ef.  Duw 
hefyd  a;i  gogonedda  ef  ynddo  ei  bun,  ac  efe  a'i  gogonedda 
ef  yn  ebrwydd."  Ei  ddyben  ef  fel  hyn  ydoedd  gogoneddu 
y  3Iab,  ac  fel  y  byddai  i'r  Tad  gael  ei  ogoneddu  trwy  yr 
hyn  a  gyflawnid  gan  yr  Ysbryd,  ac  i  ogoniant  yr  Ysbryd 
hefyd,  fel  y  byddai  i'r  Tri  Pherson  Dwyfol  yn  gysylltiedig, 
a  phob  un  yn  wahanredol,  gael  ei  ogoneddu.  Y  gwaitb  pa 
un  ydoedd  yn  foddion  apwyntiedig  i  hyn,  a  ddechreuwyd 
yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  ac  a  ddygir  yn  mlaen  hyd  ddi- 
wedd  y  byd,  pryd  y  bydd  yr  holl  ogoniant  arfaethol  hwn  yn 
hollol  gyflawn. 

Wedi  egluro  fel  hyn  yr  enwau  y  gwneir  defnydd  o  hon- 
ynt  yn  yr'  athrawiaeth,  a  dangos  pa  bethau  sydd  i'w  cyf- 
lawni  trwy  y  gwaith  mawr  hwn  o  eiddo  Duw,  yn  awr,  mi  a 
af  yn  mlaen  a/r  hanes  a  amcanwyd  :  hyny  yw,  i  ddangos 
pa  fodd  y  cyflawnwyd  ac  y  cyflawnir  bwriadau  Duw  trwy 
waith  y  prynedigaeth,  yn  yr  amrywiol  gamrau  o  hono,  o 
gwvmp  dvn  hyd  ddiwedd  y  byd. 

Mewn  trefn  i  hyn,  rayfi  a  ddosparthaf  yr  holl  yspaid 
hyny  o  amser  i  dri  o  benau  : — y  laf,  yn  cyrhaedd  o  gwymp 
dyn  hyd  ymddangosiad  Crist  yn  y  cnawd  :  yr  2il  o  amser 


22  RAHfii  awAtta  v  pkyinediuaeth. 

cnawdoliaeth  Crist  hyd  ei  adgyfodiad  ef ;  a'r  3ydd,  oddiyno 
hyd  ddiwedd  y  byd. 

Efallai  y  bydd  rhai  yn  barod  i  feddwl  fod  byn  yn  ddos- 
partbiad  liynod  o  anghyfartal ;  ac  yn  wir  felly  y  mae  mewn 
rhyw  olygiadau,  oblcgyd  fod  yr  hyn  a  wnawd  yn  yspaid  yr 
ail  gyfnod  a  nodwyd  gymaint  mwy ;  canys,  er  ei  fod  yn 
Rawer  byraeh  nac  un  o'r  ddau  ereill,  yn  cynnwys  ond 
rhwng  deg  a  phedair-ar-ddeg  ar  hugain  o  flynyddoedd,  a 
phob  un  o'r  ddau  gyfnod  ereill  yn  cynnwys  miloedd  o  flyn- 
yddoedd ;  eto  y  mae  y  gwaith  a  wnawd  yr  amser  bwnw  yn 
fwy  nac  a  wnawd  yn  y  ddau  ereill.  Gran  byny  myfi  a  af 
yn  mlaen  i  ddangos  pa  fodd  y  mae  gwaith  y  prynedigaeth 
yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  mbob  un  o'r  cyfnodau  hyn, 
yn  ddosparthiadol  yn  eu  trefn,  yr  hyn  a  wnaf  dan  dri  o 
benau ;  un  mewn  perthynas  i  bob  un  o'r  cyfnodau  crybwyll- 
edig. 

I.  O'r  cwymp  hyd  ddyfodiad  Crist  yn  y  cnawd,  yr  oedd 
Duw  yn  gwneuthur  y  pethau  hyny  ag  oeddynt  yn  rhag- 
barotoawl  i'w  ddyfodiad  ef  i  weithredu  y  prynedigaeth,  ac 
yr  oeddynt  hefyd  yn  rhagredegwyr  iddo,  ac  yn  wystlon  o 
hono. 

II.  Fod  yr  amser  er  pan  yr  ymunodd  yr  Arglwydd  lesu 
a  chnawd  hyd  ei  adgyfodiad,  wedi  ei  dreulio  i  ennill  a 
phwreasu  y  prynedigaeth. 

III.  Fod  yr  yspaid  o  amser  o  adgyfodiad  Crist  hyd  ddi- 
wedd y  byd,  oil  yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  i  ddwyn  oddi- 
amgylch  effeithiau  mawr,  neu  lwyddiant  y  pwrcas  hwnw. 

Trwy  ystyriaeth  neillduol  o'r  tri  chynygiad  hyn,  efallai  y 
bydd  i'r  gwirionedd  mawr  a  addysgir  yn  yr  athrawiaeth, 
ymddangos  mewn  goleu  eglur,  modd  y  gallom  weled  pa 
fodd  y  mae  gwaith  y  prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn 
mlaen  o  gwymp  dyn  hyd  ddiwedd  y  byd. 


HANES  GWA1TH  t  PRYNEDIGAETH.  23 


C  YFN  OD    I. 

O  GWYMP  DYN  HYD  YMDDANGOSIAD  CRIST  YN  T  CNAWD. 

Fy  ngorchwyl  nesaf  fydd  dangos  pa  fold  y  dygwyd 
yn  mlaen  waith  y  prynecligaeth,  o  gwynip  dyn  liyd  yr  am- 
ser  yr  ymunodd  Crist  a  chnawd,  dan  y  pen  cyntaf ;  yr 
oedd  Duw  yn  gweithredu  y  pethau  hyny  o  gwymp  dyn  hyd 
ddyfodiad  Crist  yn  y  enawd,  ac  yr  oeddynt  yn  barotoawl 
i'w  ddyfodiad  ef,  ac  yn  wystlon  o'r  prynedigaeth. 

Tra  y  parhaodd  yr  yspaid  hyny  o  amser,  yr  oedd  holl 
weithredoedd  mawrion  Duw  yn  barotoawl  i  hyn.  Yr  oedd 
Ilawer  o  gyfnewidiadau  mawrion  a  ehwyldroadau  yn  y  byd, 
y  rhai  yn  unig  oeddynt  megys  i  droi  olwynion  rhagluniaeth 
mewn  trefn  i  wneyd  ffordd  i  ddyfodiad  Crist,  a'r  hyn  oedd 
efe  i'w  wneuthur  yn  y  byd.  Yr  oeddynt  oil  yn  tueddu  at 
hyn  yuia,  ae  oil  yn  dybenu  yn  hyn.  At  hyn  yma  yn  neill- 
duol  yr  oedd  holl  weithredoedd  mawrion  Duw  tuag  at  ei 
eglwys  yn  tueddu.  Yr  oedd  yr  eglwys  dan  wahanol  oruch- 
wyliaethau,  ac  mewn  gwahanol  amgylchiadau,  cyn  dyfodiad 
Crist :  ond  yr  oedd  yr  holl  oruchwyliaethau  hyny  yn  paro- 
toi  y  ffordd  i'w  ddyfodiad  ef.  Yr  oedd  Duw  yn  gweithredu 
iachawdwriaeth  i  eneidiau  dynion  trwy  yr  holl  yspaid  hyny 
o  amser,  er  fod  y  rhifedi  yn  fychan  iawn  mewn  cydmariaeth 
a'r  hyn  ydoedd  wedi  hyny :  a'i  iachawdwriaeth  ef  y  pryd 
hyny  ydoedd  megys  pe  buasai  mewn  ffordd  o  flaen-brofiad. 
Yr  holl  eneidiau  a  achubwyd  cyn  dyfodiad  Crist,  oeddynt 
yn  unig  megys  pe  buasent  yn  wystlon  o  gynhauaf  i 
ddyfod. 

Fe  weithredodd  Duw  lawer  o  waredigaethau  llai  i'w  bobl 
a'i  eglwys  cyn  dyfodiad  Crist,  na'r  rhai  a  wnaeth  efe  wedi 
hyny  ;  y  g waredigaethau  hyny  oil  oeddynt  meg^s  cynnifer 
o  ragredegwyr  a  lluniau  o'r  iachawdwriaeth  fawr  oedd  i  gael 
\]  gwneuthur  gan  Grist  pan  y  deuai.     Yr  oedd  Duw  yn  ei 


24  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddatguddio  ei  hun  yn  yr  amseroedd  gynt,  o  bryd  i  bryd,  o 
gwymp  dyn  hyd  ddyfodiad  Crist.  Yr  oedd  yr  eglwys,  tra 
y  parhaodd  yr  yspaid  liyny  o  amser,  yn  mwynhau  goleuni 
dwyfol  ddatguddiad,  ac,  mewn  gradd,  oleuni  yr  efengyl. 
Ond  nid  oedd  yr  holl  ddatguddiedigaethau  hyny  yn  unig 
ond  gwystlon  o'r  goleuni  mawr  a  ddygai  efe,  yr  hwn  a 
ddaeth  i  fod  yn  oleuni  y  byd.  Yr  oedd  yr  holl  yspaid  hyny 
o  amser,  megys  pe  buasai  yn  nos,  yn  mha  un  yn  wir  nid 
oedd  eglwys  Dduw  mewn  hollol  dywyllwch,  ond  yr  oedd  ei 
goleuni  yn  gyffelyb  i  oleuni  y  lloer  a'r  ser ;  ac  nid  oedd  i'w 
gydmaru  a  goleuni  yr  haul.  Nid  ydoedd  yn  ogoneddus,  o 
herwydd  y  gogoniant  tra  rhagorol  ag  oedd  i'w  ddatguddio. 
2  Cor.  3.  10.  Yr  oedd  gan  yr  eglwys  yn  wir  oleuni  yr 
haul,  ond  yn  unig  yn  llewyrchu  megys  oddiwrth  y  lloer  a'r 
ser.  Fe  ellir  ystyried  yr  eglwys  yr  holl  amser  hyny  fel  un 
dan  oed  ;  yr  hyn  y  mae  yr  apostol  yn  ei  ddangos  yn  eglur  yn 
Gal.  4.  1 — 3  :  u  A  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddywedyd  :  dros  gy- 
maint  o  amser  ag  y  mae  yr  etifedd  yn  fachgen,  nid  oes  dim 
rhagor  rhyngddo  a  gwas,  er  ei  fod  yn  arglwydd  ar  y  cwbl ; 
eithr  y  mae  efe  dan  ymgeleddwyr  a  llywodraethwyr,  hyd  yr 
amser  a  osodwyd  gan  y  tad.  Felly  ninau  hefyd,  pan  oedd- 
ym  fechgyn,  oeddym  gaethion  dan  wyddorion  y  byd." 

Ond  ynia,  er  rhoddi  mwy  o  amlygrwydd  a  gwahan-nodiad, 
myfi  a  adranaf  y  cyfnod  hwn,  sef  o  gwymp  dyn  hyd  ddy- 
fodiad Crist,  i  chwech  o  ranau  : — 

1.  O'r  cwymp  hyd  y  dylif. 

2.  O'r  dylif  hyd  alwad  Abraham. 

3.  0  alwad  Abraham  hyd  Moses. 

4.  0  Moses  hyd  Dafydd. 

5.  0  Dafydd  hyd  gaethiwed  Babilon. 

6.  Oddiyno  hyd  yr  amser  yr  ymunodd  Crist  a  chnawd. 


HANES  GWA1TH  Y  FRYNEDIGAETH.  25 

PENN  0  D    I. 

Or  Cwymp  hyd  y  Dylif. 

Hwn  oedd  yr  amser  pellaf  o  bob  pellder  oddiwrth  ym- 
ddangosiad  Crist  yn  y  cnawd ;  eto  y  pryd  hwnw  fe  dde- 
ehreuwyd  y  gwaith  mawr  hwn — yr  adeiladaeth  ogoneddus 
yma,  yr  hon  ni  orphenir  hyd  ddiwedd  y  byd  ;  a  hyn  wyf  yn 
awr  am  ddangos.     Ac  i'r  dyben  hwn  myfi  a  sylwaf : 

I.  Cyn  gynted  ag  y  syrthiodd  dyn,  dechreuodd  Crist  ar 
ei  waith  cyfryngol.  Y  pryd  hwnw  y  dechreuodd  efe  gyf- 
lawnu  gwaith  a  swydd  Cyfryngwr.  Yr  oedd  efe  wedi  cy- 
meryd  y  gwaith  arno  cyn  sylfaenu  y  byd.  Yr  oedd  efe 
wedi  cytuno  a'r  Tad  er  tragywyddoldeb,  i  ymddangos  yn 
Gyfryngwr  i  ddyn,  ac  i  gymeryd  y  swydd  bono  arno  pryd 
y  byddai  galwad  am  hyny.  Ac  yr  oedd  yr  amser  yn  awr 
wedi  dyfod.  Crist,  tragywyddol  Fab  Duw,  a  ymwisgodd 
yn  ei  nodweddiad  cyfryngol,  gan  gyflwyno  ei  hunan  ynddi 
ger  bron  y  Tad.  Efe  a  ddaeth  yn  ddioed  i  sefyll  rhwng 
Mawrhydi  sanctaidd,  anfeidrol,  oedd  wedi  cael  ei  sarau, 
a  dynolryw  oedd  wedi  troseddu,  ac  efe  a  dderbyniwyd  yn 
ei  gyfryngdod  ;  ac  fel  hyn  y  rhagfiaenwyd  y  digofaint  rhag 
myned  allan  yn  nghyfiawn  weithrediad  y  felldith  a  dynasai 
dyn  arno  ei  hun. 

Y  mae  yn  amlwg  fod  Crist  wedi  dechreu  gweithredu  yn 
ei  swydd  fel  Cyfryngwr  rhwng  Duw  a  dyn,  cyn  gynted  ag  y 
syrthiodd  dyn,  oblegyd  fe  ddechreuodd  trugaredd  weith- 
redu  tuag  at  y  dyn  yn  ddioed.  Yr  oedd  trugaredd  yn  ym- 
arhoad  Duw  tuag  ato,  yn  gymaint  ag  na  ddystrywiodd  efe 
ef,  fel  y  gwnaeth  a'r  angelion  pan  y  syrthiasant.  Ond  nid 
ydyw  trugaredd  yn  gweithredu  tuag  at  ddyn  syrthiedig  ond 
trwy  Gyfryngwr.  Pe  na  buasai  i  Dduw  yn  ei  drugaredd 
attal  Satan,  efe  yn  ddioed  a  ddaliasai  afael  yn  ei  ysglyfaeth. 

H.  R.— W.  2" 


26  HANEfl  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Dechreuodd  Crist  gyflawnu  rban  ciriolwr  dros  ddyn  cyn 
gynted  ag  y  syrthiodd  ef ;  canys  nid  oes  un  drugaredd  yn 
yn  cael  ei  harfcr  tuag  at  ddyn,  ond  a  geir  trwy  eiriolaeth 
Crist ;  felly,  yn  awr,  Crist  a  ddechreuodd  ar  y  gwaith  yr 
hwn  yr  oedd  efe  i'w  ddwyn  yn  mlaen  trwy  holl  oesoedd  y 
byd.  Cymerodd  Crist  ofal  yr  eglwys  arno  ei  hun  o'r  dydd 
hwnw  allan,  yn  ngweinyddiad  ei  holl  swydd.  Cymerodd 
arno  ddysgu  dynolry w  yn  ngweinyddiad  ei  swydd  brophwyd- 
ol :  eiriol  dros  ddyn  syrthiedig  yn  ngweinyddiad  ei  swydd 
offeiriadol ;  a  llywodraethw  yr  eglwys  a'r  byd  megys  Brenin. 
O'r  pryd  hwnw  allan  efe  a  gyraerth  arno  amddiffyn  ei  bobl 
rhag  trais  eu  holl  elynion.  Pan  ddarfu  i  Satan,  y  prif  elyn, 
orchfygu  a  chodymu  dyn,  rhoddwyd  y  gwaith  o'i  wrthwyn- 
ebu  a'i  orchfygu  i  Grist ;  ac  efe  a  gymerodd  arno  o  hyny 
allan  reoli  y  gwrthwynebwr  cyfrwys  a  galluog  hwnw.  Pen- 
nodwyd  ef  y  pryd  hwnw  i  fod  yn  Dywysog  llu  yr  Arg- 
lwydd,  Tywysog  eu  hiachawdwriaeth,  ac  y  mae  efe  byth 
wedi  hyny  yn  gweithredu  fel  y  cyfryw,  ac  efe  a  barha  i 
weithredu  hyd  ddiwedd  y  byd.  O  hyny  allan,  y  byd  hwn, 
yn  nghyda  'i  holl  amgylchiadau,  oedd  yn  dibynu  ar  Grist : 
canys  pan  bechodd  dyn,  ni  wnai  Duw  y  Tad  ddim  ag  ef  mwy 
yn  ddigyfrwng  ;  ond  trwy  Gyfryngwr  yn  unig  yr  addysgai, 
y  llywodraethai,  neu  y  cyfranai  unrhyw  fendithion  iddo. 

Am  hyny,  pan  ddarllenom  yn  yr  hanes  sanctaidd  yr  hyn 
a  wnaeth  Duw  o  amser  i  amser  i'w  eglwys  a'i  bobl,  a'r  modd 
y  datguddiodd  efe  ei  hun  iddynt,  yr  ydym  i  ddeall  yn  ben- 
af  am  yr  ail  Berson  yn  y  Drindod.  Pan  y  darllenom  i  Dduw 
ymddangos  ar  ol  y  cwymp,  yn  fynych  mewn  gwedd  weled- 
ig,  neu  trwy  ryw  arwydd  allanol  o'i  bresennoldeb,  yr  ydym 
i  ddeall  yn  gyffredinol,  os  nad  yn  hollol,  mai  Mab  Duw  yd- 
oedd.  Gellir  profi  hyn  oddiwrth  loan  1.  18  :  u  Ni  welodd 
neb  Dduw  erioed :  yr  unig-anedig  Fab,  yr  hwn  sydd  yn 
rnynwes  y  Tad,  hwnw  a'i  hysbysodd  ef."  Gan  hyny,  gelwir 
ef  "  delw  y  Duw  anweledig  ;'J  y  fath  enw  yn  arwyddo,  er 
fod  Duw  y  Tad  yn  anweledig,  eto  fod  Crist  yn  ddelw  neu 
gynnrychiolwr  iddo,  trwy  ba  un  y  gwelir  ef. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  27 

Ac  nid  yn  unig  y  byd  hwn  a  roddwyd  i  Grist,  i  ofalu  am 
dano,  ac  i'w  lywodraethu  a'i  drefnu  yn  unol  a'i  fwriad  yn 
ngwaith  y  prynedigaeth,  ond  hefyd  yr  holl  greadigaeth  ar 
ryw  ystyriaeth.  Rhoddwyd  yr  angelion  o'r  amser  hwnw 
iddo  ef,  i  fod  yn  ysbrydion  gwasanaethgar  yn  y  gorchwyl 
hwn  ;  ac  o'r  pryd  hwnw  allan,  hwy  a  fuont,  fel  y  mae  yn 
amlwg  yn  yr  hanes  ysgrythyrol,  yn  gweithredu  fel  y  cyfryw 
yn  aehosion  eglwys  Crist,  o  amser  i  amser. 

Gan  hyny  nyni  a  allwn  dybied  ei  fod  wedi  cael  ei  wneyd 
yn  hysbys  yn  y  nefoedd,  yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  fod  gan 
Dduw  fwriad  i  brynu  dyn  ;  a  bod  Crist  yn  awr  wedi  cymer- 
yd  arno  y  swydd  a'r  gwaith  i  fod  yn  Gyfryngwr  rhwng  Duw 
a  dyn  :  a  bod  yr  angelion  o  hyny  allan  i  fod  yn  wasanaeth- 
gar  iddo  yn  y  swydd  hono  :  ac  megys  yr  oedd  Crist  er  yr 
amser  hwnw,  wedi  ei  ddyrchafu  yn  Frenin  y  nefoedd,  felly 
y  mae  efe  o  hyny  allan  fel  Cyfryngwr,  yn  Oleuni,  ac  yn 
Haul  y  nefoedd,  (yn  ol  y  darlun  yn  Dat.  21.  23  :  "  A'r  ddi 
nas  nis  rhaid  iddi  wrth  yr  haul,  na  'r  lleuad  i  oleuo  ynddi : 
canys  gogoniant  Duw  a'i  goleuodd  hi,  a'i  goleuni  hi  ydyw 
yr  Oen  :")  felly,  y  datguddiad  a  roddwyd  yn  awr  yn  y  nef- 
oedd yn  mysg  yr  angelion,  ydoedd  megys  pe  buasai  y 
dyddiad  cyntaf  i'r  goleuni  hwn  yno.  Pan  yr  esgynodd 
efe  i'w  ogoniant,  ar  ol  ei  ddyoddefaint,  a  phan  y  gorsedd- 
wyd  ef  mewn  bri  mawr,  yna  fe  gododd  yr  haul  yn  y  nef- 
oedd ;  ond  yr  oedd  y  goleuni  wedi  dechreu  gwawrio  yno  yn 
ddioed  ar  ol  y  cwymp. 

II.  Yn  fuan  wedi  hyn  y  datguddiwyd  yr  efengyl  gyntaf 
ar  y  ddaear,  yn  y  geiriau  hyn  :  <;  Gelyniaeth  hefyd  a  osodaf 
rhyngot  ti  (y  sarph)  a'r  wraig,  a  rhwng  dy  had  di  a'i  Had 
hithau  ;  efe  a  ysiga  dy  ben  di.  a  thithau  a  ysigi  ei  sawdl 
ef."  Gen.  3.  15.  Nyni  a  allwn  dybied  fod  bwriad  Duw  i 
waredu  dyn  syrthiedig  wedi  cael  ei  amlygu  yn  y  nefoedd 
cyn  iddo  gael  ei  amlygu  ar  y  ddaear  ;  oblegyd  fod  gwaith 
yr  angelion  fel  ysbrydion  gwasanaethgar  yn  gofyn  hyny,  fel 
y  byddai  iddynt  fod  yn  barod  yn  ddioed  i  wasanaethu  yn  y 
swydd  hono :  felly,  y  goleuni  a  dywynodd  yn  gyntaf  yn  y 


28  IIANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

nefoedd,  ond  yn  fuan  iawn  ar  ol  hyny  ar  y  ddaear.  Y  mae 
amlygrwydd  yn  y  geiriau  hyn  o  eiddo  Duw  fod  mechniydd 
arall  wedi  ei  osod  yn  lie  dyn,  wedi  i'r  pen  cyntaf  fethu. 
Hwn  ydoedd  y  datguddiad  cyntaf  o'r  cyfammod  gras  ;  y 
tywyniad  cyntaf  o  oleuni  yr  efengyl  ar  y  ddaear. 

Yr  oedd  y  byd  hwn  cyn  y  cwymp  yn  mwynhau  goleuni 
canolddydd  ;  goleuni  gwybodaeth  am  Dduw,  am  ei  ogoniant 
a'i  ffafr  ;  ond  pan  syrthiodd  dyn,  yr  holl  oleuni  yma  a  ddif- 
lanodd  ar  unwaith,  a'r  byd  a  ddychwelodd  drachefn  i  hollol 
dywyllwch ;  gwaeth  tywyllwch  na'r  tywyllwch  oedd  yn  ne- 
chreuadybyd.  Gen.  I.  2.  Nis  gallasai  dynion  nac  ang- 
elion  gael  unrhyw  ffordd  trwy  ba  un  y  gwasgerid  y  tywyll- 
wch yma,  Tuedd  y  tywyllwch  yma  a  ymddangosodd  pan 
y  gwybu  Adda  a;i  wraig  eu  bod  "yn  noethion,  ac  y  gwn'iasant 
ddail  y  ffigysbren  yn  arffedogau  iddynt  eu  hunain,  pan  y 
clywsant  lais  Duw  yn  rhodio  yn  yr  ardd,  ac  yr  ymguddias 
ant  yn  mysg  y  prenau ;  pan  y  galwodd  Duw  hwy  i  gyfrif, 
gan  ddywedyd,  u  Pa  beth  yw  hyn  a  wnaethost  ?  ai  o'r  pren 
y  gorchymynaswn  i  ti  na  fwytait  o  hono,  y  bwyteaist?" 
Yna  nyni  a  allwn  dybied  fod  eu  calonau  wedi  eu  llenwi  a 
dychryn  ac  a  chywilydd.  Ond  y  geiriau  hyny  o  eiddo  Duw 
yn  Gen.  3.  15,  oeddynt  y  wawr  gyntaf  o  oleuni  yr  efengyl 
ar  ol  y  tywyllwch  a  grybwyllwyd.  Yn  awr  yr  ymddangos- 
odd gyntaf  ryw  lewyrchiadau  o  oleuni ;  ond  datguddiad 
aneglur  o'r  efengyl  ydoedd,  ac  ni  roddwyd  mo  hono  i  Adda 
nac  Efa  yn  union-gyrchol,  ond  yr  hyn  a  ddywedodd  Duw 
wrth  y  sarph.  Yr  ydoedd  er  hyny  yn  hynod  gynnwysfawr, 
fel  y  gellid  yn  hawdd  ddangos,  pe  na  b'ai  hyny  yn  cymeryd 
gormod  o  amser. 

Yma  yr  oedd  amlygrwydd  o  fwriad  grasol  trwy  Had  y 
wraig,  yr  hwn  ydoedd  gyffelyb  i'r  llewyrchiadau  cyntaf  o 
oleuni  yn  y  dwyrain  pan  y  byddo  y  dydd  yn  gwawrio.  Fe 
roddwyd  yr  amlygrwydd  o'r  drugaredd  yma  cyn  i'r  dded- 
fryd  gael  ei  chyhoeddi  ar  Adda  ac  Efa,  a  hyny  a  wnawd  o 
dynerwch  tuag  attynt  hwy,  wrth  ba  rai  yr  oedd  Duw  yn 
bwriadu  trugarhau,  rhag  iddynt  suddo  dan  y  ddedfryd  goll- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  29 

farnol,  heb  ddim  yn  dael  ei  osod  allan  oddiwrth  yr  hyn  y 
gallasant  gasglu  unrhyw  obaith. 

Y  niae  un  o'r  pethau  mawr  a  fwriadwyd  ei  wneyd  trwy 
waith  y  prynedigaeth,  yn  cael  ei  ddangos  yma  yn  fwy  eglur 
na  dim  arall,  sef  darostyngiad  gelynion  Duw  dan  draed  ei 
Fab.  Hyn  a  fygythiwyd  yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp  ;  ae  yn 
awr  bwriad  Duw  niewn  perthynas  i  hyny  a  gyhoeddwyd 
gyntaf.  Hwn  ydoedd  y  gwaith  a  gymerodd  Crist  arno,  pa 
un  a  ddechreuodd  efe  weithredu  yn  fuan  wedi  i  ddyn  syrth- 
io,  ac  y  mae  yn  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  barhaus,  ac  efe  a'i 
cynawna  yn  niwedd  y  byd.  Fe  allai  fod  Satan  yn  dirfawr 
orfoleddu  yn  nghwymp  dyn,  megys  pe  buasai  wedi  llwyddo 
i  ddadymcbwelyd  bwriadau  Duw :  ond  yn  y  geiriau  byn  y 
mae  Duw  yn  dangos  yn  eglur  iddo,  na  cbai  efe  ddim  achos 
gorfoledd  yn  y  diwedd,  ond  yr  ennillid  cyflawn  fuddugol- 
iaetb  arno  ef  trwy  Had  y  wraig. 

Rhoddi  y  datguddiad  bwn  o'r  efengyl  oedd  y  peth  cyntaf 
a  wnaetb  Crist  fel  Propbwyd.  Gellwcb  gofio  yr  byn  a 
ddywedwyd  dan  y  cyntaf  o'n  tri  gosodiad,  sef  bod  Duw 
yn  gweithredu,  o  gwymp  dyn  byd  ddyfodiad  Crist  yn  y 
cnawd,  y  petbau  oeddynt  yn  parotoi  y  ffordd  i'w  ddyfodiad 
ef,  i  weitbio  allan  y  prynedigaeth,  ac  yn  rbagredegwyr  ac 
yn  wystlon  o  bono.  Ac  un  o'r  petbau  byny  a  wnaetb  Duw 
y  pryd  bwn,  i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist  i'r  byd, 
oedd  rbagfynegu  y  deuai,  a  rboddi  yr  addewid  o  bono,  megys 
y  darfu  iddo  o  amser  i  amser,  ac  o  oes  i  oes,  byd  oni  ddaetb. 
Dyma  oedd  yr  addewid  gyntaf  o  Grist,  a'r  rbagfynegiad 
cyntaf  am  dano  ar  y  ddaear. 

III.  Yn  fuan  wedi  byn,  fe  sefydlwyd  y  ddefod  o  aberthu, 
i  fod  yn  gysgod  safadwy  o  abertb  Crist,  byd  oni  ddeuai  efe 
i  offrymu  ei  bun  i  Dduw.  Nid  trwy  y  ddeddf  Lefiaidd  y 
sefydlwyd  y  ddefod  o  abertbu  gyntaf :  canys  yr  ydoedd  yn 
rban  o  addoliad  gosodedig  Duw  er  ys  amser  maith,  cyn  iddi 
bi  gymeryd  lie,  ie,  er  decbreuad  eglwys  weledig  Duw  ar  y 
ddaear.  Yr  ydym  yn  darllen  am  y  Patrieircb  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob,  yn  abertbu,  ac  am  Noah  ac  Abel  wrtb  y 


30  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

gorchwyl  o'u  blaen  hwy.  A  hyn  oedd  trwy  ddwyfol  sefydl- 
iad  ;  canys  yr  ydoedd  yn  rhan  o  addoliad  Duw  yn  ei  eg- 
lwys,  yr  hyn  a  gymeradwyid  pan  yr  offrymid  mewn  ffydd. 
Mae  hyn  yn  profi  ei  fod  o'i  osodiad  ef ;  canys  nid  ydyw 
aberthu  yn  un  rhan  o  addoliad  naturiol.  Nid  ydyw  goleuni 
natur  yn  cyfarwyddo  dynion  i  offrymu  anifeiliaid  yn  ebyrth 
i  Dduw,  ac  nid  ydoedd  yn  orchymynedig  yn  neddf  natur ; 
a  chan  ei  fod  yn  gymeradwy  gan  Dduw,  mae  yn  rhaid  ei 
fod  felly  trwy  ryw  orchymyn  neu  osodiad  pennodol ;  canys 
y  mae  Duw  yn  cyhoeddi  ei  fod  yn  ffieiddio  y  fath  addoliad 
ag  a  addysgir  trwy  orchymynion  dynion,  yr  hyn  nid  ydyw 
o'i  osodiad  ef.  Esa.  29.  13.  "  Am  hyny  y  dywedodd  yr 
Arglwydd,  0  herwydd  fod  y  bobl  hyn  yn  nesau  ataf  a'u 
genau,  ac  yn  fy  anrhydeddu  a'u  gwefusau,  a  phellhau  eu 
calon  oddiwrthyf,  a  bod  eu  hofn  tuag  ataf  fi  wedi  ei  ddysgu 
allan  o  athrawiaeth  dynion  ;  am  hyny  wele  fi  yn  myned 
rhagof  i  wneuthur  yn  rhyfedd  yn  mysg  y  bobl  hyn."  &c. 
Ac  nis  gellir  offrymu  i  fyny  mewn  ffydd  y  fath  addoliad  ag 
nad  ydyw  awdurdodedig  oddiwrth  ddwyfol  osodiad  ;  obleg- 
yd  nid  oes  sail  i  ffydd  lie  nad  oes  dwyfol  osodiad.  Ac  nis 
gallesid  ei  offrymu  mewn  ffydd  am  gymeradwy aeth  Duw, 
pe  na  buasai  o'i  osodiad  ef ;  canys  nid  oes  gan  ddyn  sail  i 
obeithio  am  gymeradwyaeth  Duw  yn  yr  hyn  nad  ydyw  o'i 
osodiad  ef,  ac  i'r  hyn  ni  addawodd  efe  ei  gymeradwyaeth  ; 
ac  am  hyny  y  mae  yn  perthyn  fod  y  ddefod  o  offrymu 
aberthau  i  Dduw  wedi  cael  ei  sefydlu  ganddo  ef  ei  hun  yn 
fuan  wedi  y  cwymp  ;  canys  y  mae  yr  ysgrythyr  yn  hysbysu 
i  ni  fod  Abel  yn  offrymu  o  flaenffrwyth  ei  ddefaid,  ac  o'u 
brasder  hwynt,"  (Gen.  4.  4,)  ac  iddo  gael  derbyniad  gan 
Dduw  yn  yr  offrwm  hwnw.  Heb.  11.  4.  Ac  nid  oes  dim 
yn  yr  hanes  yn  ymddangos  fel  pe  buasai  y  sefydliad  yn  cael 
ei  osod  gyntaf  pan  yr  oedd  Abel  yn  offrymu  yr  aberth 
hwnw  i  fyny  i  Dduw  ;  ond  ymddengys  iddo  trwy  hyny 
ufuddhau  yn  unig  i  ddefod  oedd  eisoes  wedi  ei  sefydlu. 

Y  mae  yn  dra  thebj-gol  i  Dduw  sefydlu  yr  ordinhad  o 
aberthu  yn  ddioed  wedi  iddo  ddatguddioy  cyfammod  gras  ; 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  31 

yr  bwn  gyfammod  ac  addewid  oedd  y  sylfaen,  ar  ba  un  yr 
adeiladwyd  y  ddefod  o  aberthu.  Gen.  3.  15.  Yr  addew- 
id hon  o  Grist  oedd  y  gareg  gyntaf  o  osodwyd  tuag  at  yr 
adeiladaeth  ogoneddus  yma,  sef  gwaitb  y  prynedigaetb,  yr 
hon  a  orpbenir  }~n  niwedd  y  byd  ;  a'r  gareg  nesaf  a  rodd- 
wyd  ar  byny,  oedd  yr  ordinbad  o  abertbu,  i  fod  yn  gysgod 
o'r  cymod  mawr. 

Y  petb  cyntaf  y  raae  genym  banes  am  dano,  wedi  i  Dduw 
gyboeddi  y  ddedfryd  ar  y  sarpb,  ar  y  wraig,  ac  ar  y  dyn, 
ydoedd  iddo  wneutbur  iddynt  beisiau  crwyn,  a'u  gwisgo  am 
danynt  bwy ;  defnydd  pa  rai,  yn  ol  meddwl  y  cyffredinol- 
rwydd  o'r  duwinyddion,  oedd  crwyn  yr  anifeiliaid  a  laddes- 
id  yn  ebyrtb  ;  cany s  nid  oes  genym  banes  am  ddim  arall 
yn  acblysur  i  ddynion  ladd  anifeiliaid,  ond  yn  unig  i'w 
boffrymu  yn  abertbau,  byd  ar  ol  y  dylif.  Nid  oedd  yn  gan- 
iataol  i  ddynion  fwyta  cig  anifeiliaid  byd  ar  ol  byny.  Ym- 
bortb  dyn  cyn  y  cwymp  oedd  o  ffrwytb  coed  paradwys  ;  a 
pban  y  gyrwyd  ef  allan  oddiyno  wedi  y  cwymp,  ei  ymbortb 
ydoedd  llysiau  y  maes :  "  A  llysiau  y  maes  a  fwytai  di." 
Gen.  3.  18.  Y  caniatad  cyntaf  a  gafodd  dyn  i  fwyta  cig, 
fel  ei  ymbortb  cyffredin,  oedd  ar  ol  y  dylif.  Gen.  9.  3 : 
u  Pob  ymsymudydd  yr  bwn  sydd  fyw,  fydd  i  cbwi  yn  fwyd  : 
fel  y  gwyrdd  lysieuyn  y  rboddais  i  cbwi  bob  dim."  Felly  y 
mae  yn  debygol  mai  crwyn  yr  abertbau  oedd  y  rbai  hyny  y 
gwisgwyd  Adda  ac  Efa  a  bwynt.  Yr  oedd  bod  Duw  yn  eu 
gwisgo  bwy  a'r  crwyn  byny,  yn  gyfFelybiaetb  fywiog  o'u 
bod  yn  cael  eu  gwisgo  a  cbyfiawnder  Crist.  Nid  ydoedd  y 
wisg  bono  yn  eu  cyrbaedd  bwy  eu  bunain :  ond  Duw  a'i 
rhoddodd  iddynt :  canys  fe  ddywedir,  "  A'r  Arglwydd 
Dduw  a  wnaetb  iddynt  beisiau  crwyn,  ac  a'u  gwisgodd  am 
danynt  bwy."  Gen.  3.  21.  Nid  ydyw  y  cyfiawnder  y 
gwisgir  ein  heneidiau  noetbion  ag  ef,  yn  gyfiawnder  o'n 
beiddo  ni.  ond  cyfiawnder  Duw.  Efe  yn  unig  sydd  yn 
gwisgo  enaid  noetb. 

Ein  rbieni  cyntaf.  y  rbai  oeddynt  yn  noetbion,  a  wisgwyd 
ar  draul  bywyd.     Anifeiliaid  a  laddwyd,  fel  y  byddai  idd- 


32  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ynt  hwy  gael  eii  gwisgo.  Felly,  Crist  a  fu  farw  fel  y  bydd- 
ai  i'n  heneidiau  noethion  ninau  gael  eu  gwisgo.  FeL  hyn, 
ein  rhieni  cyntaf  a  wisgwyd  a  chrwyn  aberthau  megys  ag  y 
towyd  y  tabernacl  yn  yr  anialwch,  yr  hwn  oedd  yn  cysgodi 
yr  eglwys,  a  chrwyn  hyrddod  wedi  eu  lliwio  yn  gochion,  fel 
pe  buasent  wedi  eu  trochi  mewn  gwaed,  i  arwyddo  cyfiawn- 
der  Crist,  yr  hwn  a  orphenwyd  trwy  boen  angau,  dan  ba  un 
y  tywalltodd  efe  ei  werthfawr  waed. 

Nyni  a  sylwasom  or  blaen,  fod  y  goleuni  a  fwynheai  yr 
eglwys,  o  gwymp  dyn  hyd  ddyfodiad  Crist,  yn  debyg  i'r 
goleuni  a  fwynheir  genym  y  nos — nid  goleu  yr  haul  yn  un- 
iongyrchol,  ond  adlewyrchiad  megys  oddiwrth  y  lloer  a'r 
planedau ;  y  goleuni  hwnw  oedd  yn  rhagddangos  Crist, 
Haul  Cyfiawnder,  yr  hwn  oedd  i  gyfodi  wedi  hyny.  Y  gol- 
euni hwn  oedd  iddynt  hwy  yn  benaf  ddwy  ffordd  :  un  yd- 
oedd,  trwy  ragddywediadau  am  Grist,  yn  mha  rai  yr  oedd 
ei  ddyfodiad  yn  cael  ei  ragfynegu  a'i  addaw  ;  a'r  Hall,  trwy 
ragarwyddion  a  chysgodau,  yn  mha  rai  yr  oedd  ei  ddyfod- 
iad a'r  prynedigaeth  yn  cael  eu  rhagddangos.  Y  peth 
cyntaf  a  wnawd  i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist  yn  yr 
ystyr  blaenaf  o'r  ffyrdd  hyn,  oedd,  rhoddi  yr  addewid  a  ys- 
tyriwyd  uchod  ;  a'r  peth  cyntaf  yn  yr  ystyr  olaf,  ydoedd 
sefydliad  yr  aberthau  a'r  cysgodau.  Megys  yr  oedd  yr 
addewid  o  hono  y  llewyrchiad  cyntaf  o  oleuni  efengylaidd 
mewn  prophwydoliaeth  ar  ol  y  cwymp,  felly  yr  oedd  sefydl- 
iad yr  aberthau  yn  arwydd  o  hono  mewn  cysgodau.  Rhoddi 
yr  addewid  hono  oedd  y  peth  cyntaf  a  wnaeth  Crist  tuag  at 
y  gwaith  hwn,  yn  ei  swydd  brophwydol  ar  ol  y  cwymp ;  a 
sefydliad  yr  aberthau  oedd  y  peth  cyntaf  ar  ol  y  cwymp, 
ag  yr  ydym  yn  darllen  am  dano,  trwy  yr  hyn  yr  amlygodd 
Crist  ei  hun  yn  ei  swydd  offeiriadol. 

Yr  oedd  sefydliad  yr  aberthau  yn  beth  mawr  a  wnawd 
tuag  at  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist,  a  gweithio  allan 
y  prynedigaeth.  Canys  aberthau  yr  Hen  Destament  oedd- 
ynt  y  penaf  oil  o  gysgodau  yr  Hen  Destament,  i  osod  allan 
Grist  a'r  prynedigaeth  ;  ac  yr  oeddynt  yn  tueddu  i  sefydlu 


HANES  G  WAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  33 

yn  ineddyliau  aelodau  eglwys  weledig  Duw.  yr  anghenreid- 
rwydd  am  abcrtli  dyhuddawl.  mewn  trefn  i:r  Duwdod  gael 
ei  gymodi  oherwydd  pechod  ;  ac  felly  yn  parotoi  y  ffordd  i'r 
efengyl  ogoneddus,  yr  lion  sydd  yn  datguddio  yr  aberth 
mawr.  gaol  derby niad.  nid  yn  unig  yn  yr  eglwys  weledig, 
ond  trwy  y  byd  o  ddynolryw.  Oddiwrth  y  gosodiad  hwn 
ar  ol  y  cwymp  y  deilliodd  yr  un  arferiad  yn  mysg  yr  holl 
genedloedd.  Ni  ehanfuwyd  un  genedl  mewn  unfile,  pa  mor 
farbaraidd  bynag  a  fyddent.  heb  yr  arferiad  hwn.  Y  mae 
hyn  yn  brawf  cadarn  o  wirionedd  y  grefydd  ddatguddiedig ; 
canys  nid  oedd  yr  un  genedl  ond  yn  unig  yr  Iuddewon,  yn 
gallu  dweyd  pa  fodd  y  daethant  i  ymarfer  a  hyn.  neu  i  ba 
ddyben  yr  oeddynt  yn  oflfrymu  i'w  duwiau.  Ni  chawsant 
eu  haddysgu  trwy  oleuni  natur  i'r  fath  beth.  Xi  ddysgodd 
hyny  mo  honynt  fod  eu  duwiau  yn  newynog.  ac  yn  ym- 
borthi  ar  y  cig  oeddynt  yn  ei  losgi  yn  aberth  ;  ae  eto  yr 
oeddynt  oil  yn  ymarfer  a  hyn  :  am  yr  hyn  nis  gellir  rhoddi 
un  rheswm  arall.  ond  iddo  ddeilliaw  iddynt  oddiwrth  Noah, 
yr  hwn  a  dderbyniasai  y  ddefod  oddiwrth  ei  hynafiaid.  y 
rhai  a  gawsent  orchymyn  gan  Duw  i  ymarfer  a  hyny  fel 
cysgod  o  aberth  mawr  Crist.  Pa  fodd  bynag.  trwy  y  modd- 
ion  hyn  yr  oedd  meddyliau  holl  genedloedd  y  byd  yn  cael  eu 
meddiannu  a'r  ystyriaeth.  fod  cymod  neu  aberth  am  beehod 
yn  anghenreidiol :  a  gwnawd  ffordd  iddynt  i  roddi  derbyn- 
iad  mwy  parod  i  athrawiaeth  fawr  yr  efengyl,  pa  un  sydd  yn 
ein  haddysgu  am  y  cymod  ac  aberth  Crist. 

IV.  Dechreuodd  Duw,  yn  fuan  ar  ol  y  cwymp,  yn 
weithredol  achub  eneidiau  dynion  trwy  y  prynedigaeth  yn 
Nghrist.  Yn  hyn,  Crist,  yr  hwn  yn  ddiweddar  oedd  wedi 
cymeryd  arno  ei  hun  waith  Cyfryngwr  rhwng  Duw  a  dyn, 
a  ddechreuodd  weithredu  yn  ei  swydd  freninol.  Yn  y 
rhagddywediad  cyntaf  am  Grist,  y  goleuni  am  y  pryned- 
igaeth trwyddo  ef  a  ddechreuodd  lewyrchu  yn  y  brophwyd- 
oliaeth  am  dano  :  yn  sefydliad  yr  aberthau  y  gwawriodd 
y  llewyrch  cyntaf  am  dano  mewn  cysgodau  :  ac  yn  ei  waith 

H.  R.— W.  2* 


S4  IIANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yn  achub  dynion  yn  weithredol  y  dechreuodd  y  wawr  lew- 
yrchu  gyntaf  am  dano  yn  y  ffrwyth  o  hono. 

Mae  yn  debygol,  gan  hyny,  mai  Adda  ac  Efa  ydoedd 
blaenffrwyth  y  prynedigaeth  yn  Nghrist ;  y  mae  yn  debyg- 
ol, oddiwrth  y  modd  yr  ymddygodd  Duw  tuag  atynt,  trwy 
iddo  eu  cysuro  fel  y  darfu,  pan  yr  oeddynt  wedi  eu  deffroi 
dan  ddychrynfeydd  cydwybod.  Yr  oeddynt  yn  ddeffroedig 
ac  yn  gywilyddus  mewn  ystyriaeth  o'u  heuogrwydd,  wedi  eu 
cwymp,  pan  yr  agorwyd  eu  llygaid,  ac  y  gwelsant  eu  bod 
yn  noethion,  ac  y  gwniasant  ddail  ffigys  i  guddio  eu  noeth- 
ni ;  fel  y  mae  pechadur,  yr  hwn,  dan  ei  argyhoeddiad 
cyntaf,  sydd  yn  ymdrechu  i  guddio  noethni  ei  enaid  a'i  gyf- 
iawnder  ei  hun.  Yna  hwy  a  ddeffrowyd  yn  nihellach,  ac  a 
ddychrynwyd,  trwy  glywed  llais  Duw,  fel  yr  oedd  efe  yn 
dyfod  i'w  condemnio.  Ni  wnai  eu  gwisgoedd  o  ddail  ffigys 
ateb  y  dyben  ;  canys,  er  iddynt  ymwisgo  a'r  rhai  hyny  hwy  a 
redasant  i  ymguddio  yn  mysg  prenau  yr  ardd,  ac  ni  feidd- 
iasant  hyderu  yn  eu  dail  ffigys  i  guddio  eu  noethni  oddi- 
wrth Dduw.  Yna  fe  'u  deffrowyd  yn  mhellach  drachefn, 
trwy  i  Dduw  eu  galw  hwy  i  gyfrif  manwl.  Ond  tra  yr  oedd 
eu  dychrynfeydd  wedi  cynyddu  i'r  fath  radd,  a'u  bod  yn 
sefyll,  fel  y  gallwn  dybied,  yn  frawychus  o  flaen  eu  Barn- 
wr,  heb  unrhyw  beth  i  gymeryd  gafael  ynddo,  oddiwrth  yr 
hyn  y  gallasent  gasglu  gobaith,  yna  Duw  a  ymostyngodd  i 
osod  allan  sail  iddynt  i  ymgalonogi,  i?w  cadw  dan  eu  deffroad 
rhag  dychrynllyd  effeithiau  anobaith,  gan  ro'i  amnaid  am 
fwriad  trugarog  trwy  Waredwr,  a  hyny  cyn  iddo  gyhoeddi 
y  ddedfryd  arnynt.  Ac  wedi  hyn.  pan  ddaeth  efe  yn  mlaen 
i  gyhoeddi  y  ddedfryd,  trwy  yr  hyn  y  gallwn  dybied  i'w  dy 
chrynfeydd  ychwanegu,  fe  welodd  Duw  yn  dda  eu  calonogi 
nwy?  a  gadael  iddynt  weled  nad  oedd  efe  ddim  wedi  eu 
hollol  fwrw  hwynt  ymaith,  trwy  ei  dadol  ofal  am  danynt,  yn 
gwneuthur  iddynt  beisiau  crwyn,  a'u  gwisgo  am  danynt 
hwy.  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn  dangos  y  derbyniad  a  gafodd 
yr  ebyrth  hyny  a  ofFrymwyd  i  Dduw  (crwyn  pa  rai  .oedd  y 
gwisgoedd)  y  rhai  oeddynt  gysgodau  o'r  peth  a  addawodd 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  35 

Duw,  pan  y  dy  wedodd,  y  byddai  i  Had  y  wraig  j  sigo  pen  y 
sarpb  ;  yr  bon  addewid,  y  mae  lie  i  feddwl,  a  gredasant  ac 
a  goneidiasant.  Y  mae  yn  ymddangos  yn  eglur  i  Efa 
ddatgan  ei  gobaith  yn,  a'i  byinddibyniad  ar,  yr  addewid 
bono,  oddiwrtb  yr  byn  a  ddywedodd  pan  y  ganwyd  Cain, 
Gen.  4.  1  :  ';  Cefais  wr  gan  yr  Arglwydd  ;"  byny  yw,  megys 
yr  addawodd  Duw,  y  byddai  i'ni  bad  ysigo  pen  y  sarpb  ; 
felly,  yn  awr,  y  mae  Duw  wedi  rboddi  i  mi  y  gwystl  a'r  ar- 
wydd  bwn  o  byny,  sef  fod  genyf  bad  wedi  ei  eni.  Yr  oedd  bi 
yn  addef  yn  eglur,  fod  ei  pblentyn  bwn  oddiwrth  Dduw,  ac  yn 
gobeitbio  mai  ei  mab  bynaf  bwn  oedd  yr  Had  addewedig  ; 
er  ei  bod  wedi  camgymeryd,  fel  y  darfu  i  Abrabam  mewn 
pertbynas  i  Ismael,  ac  Isaac  mewn  pertbynas  i  Esau,  a 
Samuel  mewn  pertbynas  i  fab  bynaf  Iesse.  Hefyd,  y  mae 
yr  byn  a  ddywedodd  bi  pan  y  ganwyd  Setb,  yn  dangos  ei 
gobaitb  yn,  a'i  bymddibyniad  ar,  addewid  Duw,  (adn.  25  :) 
"  0  berwydd  Duw  (ebe  bi)  a  osododd  i  mi  bad  arall  yn  lie 
Abel,  am  ladd  o  Cain  ef." 

Fel  byn  y  mae  yn  dra  tbebygol,  os  nid  yn  amlwg,  mai 
megys  ag  y  cymerodd  Crist  arno  waitb  Cyfryngwr  pan  y 
syrtbiodd  dyn,  felly,  yn  awr,  iddo  yn  weitbredol  ddecbreu  ar 
waith  y  prynedigaeth,  ac  ymladd  brwydr  a'i  elyn  mawr,  y 
diafol,  yr  bwn  y  cymerasai  efe  arno  ei  orcbfygu,  a  gwaredu 
y  ddau  gaetbyn  cyntaf  byny  o'i  ddwylaw  ;  a  thrwy  byny  yn 
ei  siomief  yn  fuanwedi  iddo  gael  buddugoliaetb,yn  yr  orucb- 
afiaetb  a  gafodd  ar  ein  rb'ieni  cyntaf.  Ac  er  y  gallasai  dybied 
ei  fod  yn  sicr  o'i  feddiant  ynddynt  bwy  a'u  boll  biliogaetb, 
Crist,  y  Prynwr,  yn  fuan  a  roddodd  brawf  iddo  o'i  gamgy- 
meriad,  a'i  fod  ef  yn  alluog  i'w  ddarostwng,  a  gwaredu  dyn 
syrtbiedig.  Efe  a  adawodd  iddo  weled  byny  yn  ngwared- 
igaetb  y  caetbion  cyntaf  byny  o'i  feddiant ;  ac  felly  rhoddi 
iddo  brawf  y  cyflawnai  y  bygytbiad  bwnw,  "  Had  y  wraig 
a  ysigaben  y  sarpb ;"  ac  yn  rbagarwydd  y  cyflawnai  un  o'r 
pethau  mawr  a  gyraerasai  arno  i'w  wneutbur,  sef  darostwng 
ei  boll  elynion  dan  ei  draecl. 

Wedi  byn  y  mae  amlygiad  arall  yn  cael  ei  roddi  o'r 


36  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

prynedigaeth  yn  un  o'u  plant,  sef  Abel  gyfiawn.  fel  y  geilw 
yr  ysgrythyr  ef,  enaid  yr  hwn,  efallai,  oedd  y  cyntaf  a  aetli 
i'r  nefoedd  trwy  y  prynedigaeth  yn  Nghrist.  Ynddo  ef,  o'r 
hyn  lleiaf,  y  ceir  y  prawf  cyntaf  mewn  hanes  ysgrythyrol 
am  farwolaeth  person  gwarcdol.  Os  efe  oedd  y  cyntaf,  yna, 
megys  y  dechreuodd  y  prynedigaeth  trwy  Grist  lewyrchu  o'r 
blaen  ar  eneidiau  dynion,  yn  eu  dychweliad  a'u  cyfiawnhad, 
felly,  ynddo  ef  y  dechreuodd  lewyrchu  mewn  gogoneddiad  ; 
ac  ar  ei  farwolaeth  ef  y  dechreuodd  yr  angelion  gyntaf 
weithredu  fel  ysbrydion  gwasanaethgar  i  Grist,  yn  arwain 
eneidiau  y  rhai  prynedig  i  ogoniant.  Ac  ynddo  ef  y  cafodd 
yr  angelion  etholedig  yn  y  nefoedd  y  cyfleusdra  cyntaf  i 
weled  peth  mor  rhyfeddol  ag  enaid  dynol,  yr  hwn  oedd  wedi 
suddo  i'r  fath  lyngclyn  o  bechod  a  thrueni,  wedi  ei  ddwyn 
i'r  nefoedd  a'i  ogoneddu,  yr  hyn  oedd  yn  fwy  peth  o  lawer 
na  phe  buasent  yn  gweled  dyn  yn  cael  ei  ddychwelyd  yn  ol 
i'r  baradwys  ddaearol.  Cawsant  olwg  trwy  hyn  ar  effaith 
gogoneddus  y  prynedigaeth  yn  Nghrist,  yn  yr  anrhydedd 
a'r  dedwyddwch  mawr  a  ennillwyd  trwyddo  i  greaduriaid 
pechadurus  a  thruenus. 

V.  Y  peth  nodedig  nesaf  a  wnaeth  Duw  i  ddwyn  yn 
mlaen  yn  mhellach  waith  mawr  y  prynedigaeth,  ag  y  gwnaf 
sylw  arno,  yw,  y  tywalltiacl  cyntaf  o'r  Ysbryd  trwy  Grist, 
yr  hyn  a  fu  yn  nyddiau  Enos.  Yr  ydym  yn  darllen  yn 
Gen.  4.  26  :  "  Yna  y  dechreuwyd  galw  ar  enw  yr  Arglwydd." 
Mae  cryn  ddadl  wedi  bod  gan  dduwinyddion  mewn  perth- 
ynas  i  ystyr  y  geiriau  hyn.  Nis  gallwn  dybied  mai  yr  ys- 
tyr  ydyw,  mai  y  pryd  hwnw  y  dechreuodd  dynion  gyflawni 
y  ddyledswydd  o  weddio  gyntaf.  Y  mae  gweddi  yn  ddyled- 
swydd  yn  nghrefydd  natur,  ac  yn  ddyledsw}Tdd  i'r  hon  y 
mae  ysbryd  duwioldeb  yn  fwyaf  naturiol  yn  arwain  dynion 
iddi.  Y  mae  gweddi  megys  pe  b'ai  yn  unig  anadl  y  dyn 
duwiol,  a  chan  hyny  nis  gellir  tybied  fod  y  dynion  sanct- 
aidd  hyny  wedi  byw  fwy  na  dau  gan  mlynedd  heb  weddio. 
Gan  hyny  y  mae  rhai  duwinyddion  yn  meddwl  mai  y  pryd 
hwnw  y  dechreuodd  dynion  gyflawni  addoliad  cyhoeddus 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  37 

gyntaf,  neu  alw  ar  enw  yr  Arglwydd  mewn  cynnulleidfaoedd 
cyhoeddus.  Pa  un  a  ydyw  i'w  ddeall  felly,  ai  nid  ydyw,  eto 
yn  ddi'au  yr  oedd  yn  awr  ryw  beth  newydd  yn  eglwys  wel- 
edig  Duw,  mewn  perthynas  i'r  ddyledswydd  o  weddio,  neu 
alw  ar  eow  yr  Arglwydd,  yr  hyn  ydoedd  ganlyniadau  neu 
effeithiau  tywalltiad  Ysbryd  Duw. 

Os  y  pryd  hwn  y  cynhyrfwyd  dynion  gyntaf  i  ymgynnull 
yn  nghyd  yn  gynnulleidfaoedd  i  gynnorthwyo  naill  y  Hall 
i  geisio  Duw  mewn  modd  nas  gwnaethent  felly  erioed  o'r 
blaen,  y  mae  yn  rhesymol  meddwl  fod  rhyw  beth  anghyff- 
redinol  yn  achos  o  hyny,  ac  na  allai  fod  oddiwrth  ddim  ond 
dylanwadau  neillduol  Ysbryd  Duw.  Nyni  a  allwn  ddal 
sylw  fod  tywalltiadau  nodedig  o  Ysbryd  Duw  bob  amser  yn 
dwyn  yn  mlaen  gynydd  mawr  mewn  gweddi.  Pan  mae  yr 
Ysbryd  yn  dechreu  gweithredu  ar  galonau  dynion,  y  mae 
yn  ddioed  yn  eu  gosod  hwy  ar  y  gwaith  o  alw  ar  enw  yr 
Arglwydd.  Megys  yr  oedd  gyda  Phaul  wedi  i  Ysbryd  Duw 
ymaflyd  ynddo  ef,  yna  y  dywedir,  (Act.  9.  11.) i:  Wele  y  mae 
yn  gweddio."  Felly  yr  oedd  yn  yr  holl  esiamplau  ag  y  mae 
genym  hanes  am  danynt  yn  yr  ysgrythyr ;  ac  felly  y  bycld 
yn  y  tywalltiad  mawr  o'r  Ysbryd  yn  y  dyddiau  diweddaf. 
Fe  ragfynegir  y  bydd  iddo  gael  ei  dywallt  yn  "  ysbryd  gras 
a  gweddiau."  Zech.  12.  10.  Gwel  hefyd  Seph.  3.  9.  «  0 
herwydd  yna  yr  adferaf  i'r  holl  bobl  wefus  bur,  fel  y  galwo 
pob  un  o  honynt  ar  enw  yr  Arglwydd,  i'w  wasanaethu  ef  ag 
un  ysgwydd." 

A  phan  y  dywedir  yma,  "  y  dechreuwyd  galw  ar  enw  yr 
Arglwydd,"  (neu,  yn  ol  y  Seisonaeg.  y  dechreuodd  dynion 
alw  ar  enw  yr  Arglwydd.)  ni  feddylir  yn  amgen  nad  hwn 
oedd  yr  amser  cyntaf  a  fu  erioed  i  beth  nodedig  o'r  natur 
yma.  Yr  ydoedd  yn  ddechreuad,  neu  yn  gyntaf,  o'r  fath 
dywalltiad  o'r  Ysbryd,  neu  y  fath  ddull  o  weithredu  gan 
Dduw.  Yn  y  modd  yma  y  mae  y  fath  ddywediadau  yn 
gyffredinol  yn  cael  eu  defnyddio  yn  yr  ysgrythyrau  :  u  A 
Saul  a  adeiladodd  allor  i'r  Arglwydd.  Hon  oedd  yr  allor 
,gyntaf  a  adeiladodd  efe  i'r  Arglwydd."   1  Sam.  14.  35.  Yn 


38  BAKES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

ol  yr  Hebraeg,  megys  y  gwelir  ar  ymyl  y  ddalen,  u  Hon 
oedd  yr  allor  a  ddechreuodd  efe  adeiladu  i'r  Arglwydd." 
u  Pa  fodd  y  diangwn  ni,  os  esgeuluswn  iachawdwriacth 
gymaint,  yr  hon,  wedi  dechreu  ei  thraethu  trwy  yr  Ar- 
glwydd." 

Gallwn  sylwi  yma,  fod  gwaith  y  prynedigaeth,  o  ran  ei 
effeithiau,  wedi  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  o  gwymp  dyn  hyd 
y  dydd  hwn,  trwy  yr  un  moddion.  Er  fod  dylanwadau 
Ysbryd  Duw,  mewn  gradd,  yn  fwy  gwastadol  bob  amser  yn 
canlyn  ei  ordinhadau ;  eto,  y  modd  y  gwnawd  y  pethau 
mwyaf  tuag  at  ddwyn  yn  mlaen  y  gwaith  hwn,  ydoedd  bob 
amser  trwy  dywalltiadau  nodedig  o'r  Ysbryd  ar  amserau 
neiliduol  o  drugaredd,  fel  yr  ymddengys  yn  fwy  cyfiawn 
wedi  hyn.  A  hyn  yma,  yn  nyddiau  Enos,  ydoedd  y  tywallt- 
iad  nodedig  cyntaf  y  mae  genym  hanes  am  dano.  Yr  oedd 
Duw  wedi  bod  yn  gweithredu  yn  achubol  ar  galonau  rhai 
o'r  blaen  ;  ond  yn  awr  efe  a  welodd  yn  dda  ganiatau  hel- 
aethach  rhoddiad  o'i  Ysbryd,  fel  ag  yr  ydym  yma  yn  gweled 
fod  yr  adeiladaeth  fawr,  yr  hon  y  gosodasai  Duw  ei  sylfaen 
yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  wedi  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  yn 
mhellach,  a'i  chodi  yn  uwch  nac  y  buasai  erioed  o'r 
blaen. 

VI.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno,  yw,  bywycl  sand- 
aidd  ragorol  Enoch,  yr  hwn  y  mae  genym  reswm  i  feddwl 
ei  fod  yn  sanct  o  fwy  enwogrwydd  na  neb  a  fu  o'i  flaen  ; 
felly,  yn  yr  ystyr  yma,  fe  ddygwyd  yn  mlaen  eto  waith  y 
prynedigaeth  i  uchder  mwy.  Mewn  perthynas  i'w  effeith- 
iau  yn  yr  eglwys  weledig  yn  gyffredinol,  sylwasom  o'r  blaen 
iddo  gael  ei  ddwyn  yn  uwch  yn  nyddiau  Enos  nac  erioed 
o'r  blaen ;  a  thebyg  ydyw  fod  Enoch  yn  un  o  seintiau  y 
cynhauaf  hwnw ;  canys  yr  oedd  efe  yn  byw  yr  holl  ddydd- 
iau  y  bu  fyw  ar  y  ddaear,  yn  nyddiau  Enos.  Ac  mewn 
perthynas  i'r  gradd  y  dygwyd  y  gwaith  hwn  yn  mlaen  yn 
enaid  person  neiliduol,  fe  'i  codwyd  yn  uwch  yn  Enoch  nac 
erioed  o'r  blaen.  Ei  enaid,  fel  yr  oedd  wedi  ei  adeiladu  ar 
Grist,  ydoedd  wedi  ei  adeiladu  i  fyny  mewn  sancteiddrwydd 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  39 

i  uwch  gradd  na  neb  o'i  hynafiaid.  Yr  oedd  ef  yn  gynllun 
rhyfeddol  o'r  prynedigaeth  trwy  Grist,  ac  o  effeithiolrwydd 
ei  ras  ef. 

VII.  Fe  roddodd  Duw  yn  amser  Enoch  ddatguddiad 
mwy  eglur  o  ddyfodiad  Crist  nac  a  roddasai  cyn  hyny.  Y 
maegenym  hanes  am  brophwydoliaeth  Enoch  yn  adnodau  14, 
15  o  Epistol  Judas  :  "  Ac  Enoch  hefyd,  y  seithfed  o  Adda, 
a  brophwydodd  am  y  rhai  hyn,  gan  ddywedyd,  Wele,  y  mae 
yr  Arglwydd  yn  dyfod,  gyda  myrddiwn  o'i  saint,  i  wneuth- 
ur  barn  yn  erbyn  pawb,  ac  i  lwyr  argyhoeddi  yr  holl  rai 
annuwiol  o  honynt,  am  holl  weithredoedd  eu  hannuwioldeb, 
y  rhai  a  wnaethant  hwy  yn  annuwiol,  ac  am  yr  holl  eiriau 
caledion,  y  rhai  a  lefarodd  pechaduriaid  annuwiol  yn  ei  er- 
byn ef."  Nid  yw  yn  ymddangos  fod  y  brophwydoliaeth  hon 
yn  cael  ei  chyfyngu  i  unrhyw  ddyfodiad  neillduol  o  eiddo 
Crist :  ond  y  mae  yn  cyfeirio  at  ei  ddyfodiad  yn  ei  deyrnas  ; 
ac  yn  cael  ei  chyflawni  mewn  gradd  yn  mhob  amlygiad 
nodedig  a  roes  efe  o  hono  ei  hun  yn  y  byd,  er  iachawdwr- 
iaeth  i'w  bobl,  a  dinystr  ei  elynion.  Y  mae  yn  hynod  o 
gyfatebol  yn  yr  ystyr  hwn  i  lawer  o  brophwydoliaethau 
ereill,  a  roddwyd  dan  yr  Hen  Destament ;  ac,  yn  neillduol, 
i  Dan.  7,  oddiwrth  ba  le  y  cymerth  yr  Iuddewon  eu  tyb  am 
deyrnas  nefoedd.  Adn.  10.  "  Afon  danllyd  oedd  yn  rhed- 
eg,  ac  yn  dyfod  allan  oddiger  ei  fron  ef :  mil  o  filoedd  a'i 
gwasanaethent,  a  myrdd  fyrddiwn  a  safent  ger  ei  fron  :  y 
farn  a  eisteddodd,ac  agorwyd  y  llyfrau."  Ac  adnodau  13, 14  : 
"  Mi  a  welwn  mewn  gweledigaethau  nos,  ac  wele,  megys 
Mab  y  dyn  yn  dyfod  gyda  chymylau  y  nefoedd.  ac  at  yr  Hen 
Ddihenydd  y  daeth,  a  hwy  a'i  dygasant  ger  ei  fron  ef.  Ac 
efe  a  roddes  iddo  lywodraeth,  a  gogoniant,  a  breniniaeth,  fel 
y  byddai  i'r  holl  bobloedd,  cenedloedd,  a  ieithoedd,  ei  was- 
anaethu  ef :  ei  lywodraeth  sydd  lywodraeth  dragywyddol, 
yr  hon  nid  a  ymaith,  a'i  freniniaeth  ni  ddyfethir."  Ac  er  nad 
ydyw  yn  annhebyg  nad  allai  fod  Enoch  yn  y  brophwydol- 
iaeth hon  yn  golygu  y  dinystr  oedd  yn  nesau  ar  yr  hen  fyd 
trwy  y  dylif.  yr  hyn  oedd  gyffelybrwydd  nodedig  i'r  dull  y 


40  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

bydd  Crist  yn  dystrywio  ei  elynion  yn  ei  ail  ddyfodiad  ; 
eto,  yn  ddianiheu,  yr  ydoedd  yn  edrych  hcibio  i'r  cysgod  at 
y  sylwedd. 

Ac  fel  y  mae  y  brophwydohaetli  hon  yn  ddatguddiad 
mwy  eglur  o  ddyfodiad  Crist  nac  yr  un  flaenorol  iddi,  felly 
hefyd  y  mae  yn  brawf  o  gynydd  goleuni  yr  efengyl,  yr  hon 
a  ddechreuodd  dywynu  yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  neu  fod 
yr  adeiladaeth  hono,  yr  hon  yw  testun  ein  haraith  bresen- 
nol,  wedi  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  yn  mhellach,  a'i  chodi  yn 
uwch  nac  a  gawsai  o'r  blaen. 

Ac  yma,  gellir  sylwi,  fod  cynydd  goleuni  yr  efengyl,  a 
chynydd  gwaith  y  prynedigaeth,  fel  y  mae  yn  perthynu  i'r 
eglwys  yn  gyffredinol,  o'i  godiad  cyntaf  hyd  ddiwedd  y  byd, 
yn  dra  thebyg  i  gynydd  yr  un  gwaith  a'r  un  goleuni  mewn 
enaid  neillduol,  o  amser  ei  ddychweliad,  hyd  onis  perffeith- 
ir  ac  y  coronir  ef  mewn  gogoniant.  Rai  prydiau,  mae  y 
goleuni  yn  tywynu  yn  ddysgleiriach  ;  brydiau  ereill  y  mae 
yn  ymddangos  yn  fwy  aneglur,  fel  pe  byddai  yn  nychu  am 
yspaid  maith  yn  nghyd.  Ond,  yn  gyffredinol,  y  mae  teyrnas 
Crist  yn  cael  ei  hadeiladu  i  fyny  yn  raddol  yn  yr  enaid,  a 
gras  yn  cynyddu  o'i  ddechreuad  cyntaf,  hyd  oni  chwbl  or- 
phenir  mewn  gogoniant.  Felly  y  mae  mewn  perthynas  i'r 
gorchwyl  mawr  hwn  yn  gyffredinol,  megys  y  mae  yn  perth- 
ynu i'r  holl  ddeiliaid  o  bono,  ac  fel  y  dygir  ef  yn  mlaen  o'i 
ddechreuad  cyntaf  hyd  ddiwedd  y  byd. 

VIII.  Y  peth  nodedig  nesaf  yn  nygiad  yn  mlaen  y 
gwaith  hwn,  yw,  symudiad  Enoch  i'r  nefoedd.  Gen.  5.  24  : 
"  A  rhocliodd  Enoch  gyda  Duw,  ac  ni  welwyd  ef :  canys 
Duw  a'i  cymerodd  ef."  Nid  ydyw  Moses,  wrth  roddi  hanes 
achau  y  rhai  hyny  yr  oedd  Noah  o'u  llin,  yn  dywedyd 
am  Enoch,  efe  a  fu  fyw  nifer  o  flynyddoedd,  ac  a  fu  farw, 
fel  y  mae  yn  dywedyd  am  y  lleill,  "  ond  ni  welwyd  ef : 
cairns  Duw  a'i  cymerodd  ef ;"  hyny  yw,  Duw  a'i  symudodd 
ef,  ac  a'i  dygodd  i'r  nefoedd,  gorff  ac  enaid,  heb  brofi  marw- 
olaeth  ;  megys  y  dywedir  yn  Heb.  11.  5:  "  Trwy  ffydd  y 
symudwyd  Enoch  fel  na  welai  farwolaeth."    Trwy  y  gwaith 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  4  1 

rkyfeddol  hwn  o  eiddo  Duw,  fe  ddygwjd  gwaith  y  pryned- 
igaeth  i  uchder  mwy,  mewn  amrywiol  olygiadau,  nac  y  bu- 
asai  o'r  blaen. 

Gellwch  gofio,  pan  y  dangosais  pa  beth  oedd  y  pethau 
mawr  a  fwriadodd  Duw  eu  cyflawni  trwy  waith  y  prynedig- 
aeth?  i  mi.  yn  mysg  pethau  ereill.  grybwyll  am  berffaith  ad- 
feriad  i'r  etholedigion,  mewn  corff  ac  enaid,  oddiwrth  ddys- 
tryw  y  cwymp.  Yn  awr,  y  symudiad  hwn  a  gafodd  Enoch, 
ydoedd  y  prawf  cyntaf  o'r  adferiad  hwn  i'r  corff.  Yr  oedd 
amryw  brofion  wedi  bod  o'r  blaen  i  ddangos  adferiad  enaid 
dyn,  trwy  y  prynedigaeth  yn  Nghrist,  ond  nid  yr  un  i'r 
corff  hyd  yn  bresennol.  Yn  niwedd  y  byd,  bydd  cyrff  yr 
boll  seintiau  yn  cael  eu  gwaredu  yn  weithredol ;  y  meirw  yn 
Nghrist  trwy  yr  adgyfodiad,  a'r  rhai  a  fyddant  byw  trwy 
gyfnewidiad  gogoneddus.  Fe  adgyfododd  rhyw  nifer  o 
gyrff  y  saint  pan  yr  adgyfododd  Crist ;  ac  yr  oedd  prawf 
cyn  hyny  yn  Elias  fod  corff  yn  cael  ei  ogoneddu  :  ond  y 
prawf  cyntaf  oedd  hwn,  yr  ydys  yn  llefaru  am  dano,  sef 
Enoch. 

Yn  awr,  yr  oedd  gwaith  y  prynedigaeth,  yn  yr  esiampl 
hon,  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  mhellach,  fel.  trwy  hyn, 
yr  oedd  cynydd  mawr  ar  oleuni  efengylaidd,  ac  yr  oedd  yr 
eglwys  yn  cael  eglurach  amlygrwydd  o'i  sefyllfa  ddyfodol, 
ac  o  ogoneddus  wobr  y  saint  yn  y  nefoedd.  Dywedir,  yn 
2  Tim.  1.10,  fod  "  bywyd  ac  anllygredigaeth  wedi  eu  dwyn 
i  oleuni  trwy  yr  efengyl."  A  pho  mwyaf  a  ddatguddir  o'r 
efengyl  hon,  egluraf  y  mae  bywyd  ac  anfarwoldeb  yn  ym- 
ddangos.  Y  mae  yr  hyn  a  ddywedir  yn  yr  Hen  Destament 
am  sefyllfa  yr  eglwys  yn  y  byd  a  ddaw  yn  hynod  o  aneglur, 
mewn  cydmariaeth  a'r  datguddiad  mwy  cyflawn,  eglur,  a 
helaeth,  a  roddir  yn  y  Newydd.  Ond  eto,  yn  y  dyddiau 
boreol  hyny,  cafodd  eglwys  Dduw,  trwy  yr  esiampl  hon, 
brawf  amlwg  ger  bron  eu  llygaid  o'r  fath  sefyllfa,  gan  i  un 
o'u  brodyr  gael  ei  gymeryd  yn  weithredol  i  f}rny  i'r  nefoedd 
heb  farw  ;  yr  hyn,  y  mae  genym  reswm  i  feddwl,  a  wyddai 
yr  eglwys  y  pryd  hyny,  megys  y  gwyddai  y  rhai  hyny  yn 


42  HANES  GWAITH   Y  PItYNEDIGAETH. 

amser  Elias  am  ei  symudiad  ef.  Ac  yr  oedd  hyn  yn  eglur- 
ach  amlygrwydd  o  gyflvvr  dyfodol  y  duwiolion  nac  a  gawsai 
eglwys  Dduw  o'r  blaen  ;  ac  felly  yn  wystl,  neu  yn  ernes,  o'r 
gogoniant  a  fydd  i'r  holl  saint,  yr  hwn  a  fwriadodd  Duw  ei 
roddi  iddynt  trwy  y  prynedigaeth  yn  Nghrist. 

IX.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno,  yw,  cynnaliad 
eglwys  Dduw  yn  y  teulu  yr  oedd  Crist  i  ddyfod  o  bono,  yn 
amser  y  dirywiad  mawr  a  chyffredinol  o  flaen  y  dylif.  Nid 
oedd  yr  eglwys,  yn  ol  pob  tebygolrwydd,  ond  ychydig  nifer 
mewn  cydmariaeth  ag  ereill  o'r  byd,  er  yr  amser  y  dechreu 
odd  dynolryw  luosogi  ar  wyneb  y  ddaear,  neu  yr  amser  y 
dirywiodd  Cain,  ac  yr  ymddidolodd  o  fysg  pobl  Dduw, 
Gen.  4.  16,  pan  yr  aeth  "  Cain  allan  o  wydd  yr  Arglwydd, 
ac  y  trigodd  yn  nhir  Nod  ;"  yr  hwn  y  gellir  ei  ddeall,  tir 
neillduaeth.  Yr  wyf  yn  dywedyd,  mai  tebygol  yw  nad 
oedd  eglwys  Dduw  ond  bechan  mewn  cydmariaeth  a'r 
gweddill  o'r  byd,  o'r  amser  yr  ymddidolodd  Cain  oddiwrthi 
hyd  y  dylif.  Ymddengys  i'r  eglwys  gael  ei  chadw  i  fyny, 
yn  benaf,  yn  hiliogaeth  Seth  ;  canys  hwn  ydoedd  yr  had 
a  roddodd  yr  Arglwydd  yn  lie  Abel,  yr  hwn  a  laddwyd  gan 
Cain.  Ond  gellir  yn  rhesymol  feddwl  nad  oedd  hiliogaeth 
Seth  yn  gwneyd  i  fyny  y  ddegfed  ran  a  deugain  o  ddynol- 
ryw  yn  y  byd  yr  amser  hwnw ;  canys  yr  oedd  Adda  yn 
gant  a  deg  ar  hugain  oed  pan  y  ganwyd  Seth  iddo.  Ond 
Cain,  yr  hwn  oedd  flaenor  fel  yr  ymddengys  i'r  rhai  hyny 
nad  oeddynt  o'r  eglwys,  oedd  fab  hynaf  Adda,  ac  a  anw}^d, 
niae  yn  debygol,  yn  fuan  wedi  y  cwymp,  yr  hyn,  yn  ddiam- 
heu,  a  fu  yn  fuan  wedi  creu  Adda ;  felly,  yr  oedd  amser  i 
Cain  gael  llawer  o  blant  cyn  geni  Seth,  heblaw  fod  yn  deb- 
ygol bod  gan  Adda  ac  Efa  blant  ereill  cyn  yr  amser  hwn, 
yn  gydunol  a  bendith  yr  Arglwydd,  "  Ffrwythwch  a  lluos- 
ogwch,  a  llenwch  y  ddaear  ;"  a  gallasai  fod  gan  y  rhai  hyny 
hefyd  lawer  o  blant.  Ymddengys,  oddiwrth  yr  hanes  a  geir 
am  Cain  cyn  genedigaeth  Seth,  fod  lluaws  mawr  o  bobl  ar 
y  ddaear.  Gen.  4.  14,  15  :  "  Wele,  gyraist  fi  heddyw  oddi- 
ar  wyneb  y  ddaear,  ac  o'th  wydd   di  y'm  cuddir  :  gwibiad 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDJGAETH.  43 

hefyd  a  chrwydriad  fyddaf  ar  y  ddaear  ;  a  phwy  bynag  a'm 
caffo  a'm  lladd.  A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrtho,  Am 
hyny  y  dielir  yn  saith  ddyblyg  ar  bwy  bynag  a  laddo  Cain. 
A'r  Arglwydd  a  osododd  nod  ar  Cain,  rhag  i  neb  a'i  caffai 
ei  ladd  ef."  Ac  y  mae  yn  rhaid  tybied  fod  y  rhai  hyny,  ag 
oeddynt  mewn  bod  pan  anwyd  Seth,  yn  sefyll  yn  gydradd 
ag  ef  mewn  gallu  i  luosogi  eu  hiliogaeth  ;  a  chan  hyny  nid 
oedd  ei  hiliogaeth  ef  ond  rhan  fechan  o  drigolion  y  byd,  fel 
y  dywedais  o'r  blaen. 

Ond  ar  ol  dyddiau  Enos  ac  Enoch  (canys  yr  oedd  Enoch 
wedi  ei  symud  cyn  marwolaeth  Enos  ;)  yr  wyf  yn  dywedyd, 
fod  eglwys  Dduw  wedi  ei  lleihau  yn  ddirfawr  ar  ol  eu  dydd- 
iau hwy,  fel  yn  gyfartal  a'r  lluaws  o  lin  Seth  a  anwyd  yn  yr 
eglwys,  ac  a  syrthiasant  ymaith.  ac  a  ymunasent  a'r  byd 
annuwiol,  trwy  ymgymysgu  mewn  priodasau.  Gen.  6.  1,2,  4. 
u  Yna  y  bu  pan  ddechreuodd  dynion  amlhau  ar  wyneb  y 
ddaear,  a  geni  merched  iddynt,  weled  o  feibion  Duw  ferch- 
ed  dynion  mai  teg  oeddynt  hwy  ;  a  hwy  a  gymerasant  idd- 
ynt wragedd  o'r  rhai  oil  a  ddewisasant.  .Cawri  oedd  ar  y 
ddaear  y  dyddiau  hyny  :  ac  wedi  hyny  hefyd,  pan  ddaeth 
meibion  Duw  at  ferched  dynion,  a  phlanta  o'r  rhai  hyny 
iddynt :  dyma  y  cedyrn  a  fu  wyr  enwog  gynt."  Wrth  feib- 
ion Duw  yma  y  meddylir,  yn  ddiamheuol,  plant  yr  eglwys  : 
y  mae  yn  enwad  a  roddir  yn  fynych  arnynt  yn  yr  ysgryth- 
yr.  Hwy  a  ymgymysgasant  mewn  priodasau  a'r  byd  an- 
nuwiol, ac  felly  y  dygwyd  ymaith  eu  calonau  oddiwrth 
Dduw  ;  a  dirywiad  mawr  a  pharhaus  a  gymerth  le :  ac  eg- 
lwys Dduw,  yr  hon  y  mae  ei  harfer  i  attal  rhwysg  annuw- 
ioldeb,  a  leihawyd  yn  ddirfawr,  ac  annuwioldeb  a  gynydd- 
odd  yn  ddirwystr.  Satan,  yr  hen  sarph,  y  diafol,  yr  hwn  a 
dwyllodd  ein  rhieni  cyntaf,  ac  a  osododd  ei  hun  i  fyny  yn 
dduw  y  byd  hwn,  a  ymgynddeiriogodd  yn  ddirfawr  ;  a  holl 
feddylfryd  calon  dyn  oedd  yn  unig  yn  ddrygionus  bob  am- 
ser,  a'r  ddaear  a  lanwyd  a  thrais.  Fe  ymddengys  i'r  ddaear 
gael  ei  gorlifo  y  pryd  hwn  gan  annuwioldeb,  fel  y  cafodd  ei 
gorlifo  wedi  hyny  gan  ddyfroedd  ;  a  dynolryw  oeddynt  wedi 


44  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

eu  lljngcu  i  fyny  yn  y  dylif  hwn,  sef  didduwiaetli.  Fc 
wnaeth  satan  yr  ymgyrch  mwyaf,  a'r  ymosodiad  galluocaf, 
yr  amser  hwn  i  ddinystrio  eglwys  Dduw,  ac  a  fu  o  fewn 
yebydig  i  wneyd  hyny ;  ond  Duw  a'i  hadferodd  hi  yn 
nghanol  y  dylif  hwn  o  annuwioldeb  a  thrais.  Efe  a'i  cad- 
wodd  hi  i  fyny  yn  y  llin  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i  ddyfod.  Ni 
oddefai  efe  iddi  gael  ei  dinystrio,  canys  yr  oedd  bendith 
ynddi ;  a  theulu  neillduol  ar  y  ddaear,  a  gwreiddyn  o  baun 
yr  oedd  blaguryn  cyfiawnder  wedi  hyny  i  ymddangos.  Ae 
am  hyny,  er  i'r  canghenau  gael  eu  hysgythru,  a'r  pren  ym- 
ddangos fel  pe  buasai  wedi  ei  ddystrywio,  eto,  Duw,  yn 
nghanol  yr  holl  ddirywiad,  a  gadwodd  y  gwreiddyn  hwn  yn 
fyw,  trwy  ei  ryfeddol  allu,  a*i  ras  gwaredol. 

Fel  hyn,  dangosais  y  modd  y  dygodd  Duw  yn  mlaen 
waith  mawr  y  prynedigaeth  ;  a'r  modd  yr  aeth  yr  adeilad 
yn  mlaen  trwy  yr  yspaid  cyntaf  o  amser  yr  Hen  Desta- 
ment,  sef  o  gwymp  dyn  hyd  oni  ddygwyd  y  dylif  ar  y 
ddaear.  Ac  yma  gellir  sylwi,  er  fod  yr  hanes  a  roddir  gan 
Moses  am  weithrsdoedd  mawrion  Duw,  yn  yspaid  hyny  o 
amser,  yn  fyr,  eto  y  mae  yn  hynod  o  gynnwysfawr  ac 
addysgiadol.  A  gallai  fod  yn  fuddiol  hefyd  i  beri  i  ni 
sylwi  fod  effeithiolrwydd  pryniad  y  pwrcas  yn  gwneyd  y 
fath  effeithiau  mawrion,  a  hyny  lawer  o  oesoedd  cyn  i  Grist 
ymddangos  i  bwrcasu  y  prynedigaeth,  trwy  ei  werthfawr 
waed. 


PEN.     II. 

Or  Dylif  hyd  Alwad  Abraham. 
i 
Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  yn  mlaen  i  ddangos  pa  fodd  y 
dygwyd  yr  un  gwaith  yn  mlaen  trwy  yr  ail  ran  o'r  amser 
hwn,  sef  o  ddechreuad  y  dylif  hyd  alwad  Abraham  ;  canys 
er  fod  y  dylif  cyffredinol  hwnw  o  ddyfroedd  wedi  dym- 
chwelyd  y  byd,  eto  ni  ddarfu  iddo  ddymchwelyd  yr  adeilad- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  45 

aeth  yma  o  eiddo  Duw,  sef  gwaith  y  prynedigaeth.  Yr 
oedd  hwn  yn  myucd  yn  mlaen  o  hyd,  ac  yn  cael  ei  adeiladu 
yu  barhaus  er  helaethach  parotoad  i  ddyfodiad  yr  Iachawdwr 
mawr  i'r  byd,  i  weithredu  y  prynedigaeth  i'w  bobl.  Ac 
yma,  sylwn  : 

1.  Fod  y  dylif  ei  hurt  yn  waith  Duw  ag  oedd  yn  perthynu 
i'r  gorchwyl  mawr  hwn,  ac  yn  tueddu  i'w  ddwyn  yn  mlaen. 
Holl  weithredoedd  mawrion  Duw,  o'r  cwymp  liyd  ddiwedd  y 
byd,  a'u  golygu  yn  iawn,  a  ymddangosant  fel  rhanau  o'r 
cynllun  goruchel  hwn,  ac  megys  cynifer  o  gamrau  a  gymer- 
odd  Duw,  mewn  trefn  i'w  ddwyn  yn  mlaen  ;  a  diamheu  fod 
gwaith  mor  fawr,  a  gwrthdroad  mor  nodedig  a'r  dylif,  yn 
beth  na  allasai  ei  hebgor  ;  fe  'i  dygwyd  ar  y  ddaear,  mewn 
trefn  i  symud  o'r  ffordd  elynion  ag  oedd  yn  barod  i  ddad- 
ymchwelyd  y  gwaith  hwn. 

Fe  ymddengys  fod  Satan  yn  greulon  arswydus  ychydig  o 
flaen  y  dylif,  a'i  greulondeb  y  pryd  hyny,  yn  ddiamheu, 
oedd,  fel  bob  amser,  yn  benaf  yn  erbyn  eglwys  Dduw.  Yr 
oedd  wedi  denu  braidd  yr  holl  fyd  i  ymrestru  dan  ei  faniar. 
Yr  ydym  yn  darllen  fod  yr  holl  ddaear  wedi  ei  llenwi  a 
thrais ;  ac  y  mae  yn  ddiamheu  fod  y  trais  hwnw  yn  benaf 
yn  erbyn  yr  eglwys,  mewn  cyflawniad  o'r  hyn  a  ragfyneg- 
wyd,  '-  Gelyniaeth  hefyd  a  osodaf  rhwng  dy  had  di  a'i  Had 
hithau."  Gelynion  yr  eglwys  oeddynt  luosog,  a'u  gelyn- 
iaeth a'u  trais  mor  fawr  :  yr  oedd  yr  holl  fyd  yn  ei  herbyn 
hi,  hyd  onid  ydoedd  mewn  eithaf  enbydrwydd.  Yr  oedd 
rhybuddion  Noah,  a'i  waith  yn  pregethu  cyfiawnder,  yn  cael 
eu  hollol  ddiystyru  ganddynt.  Yn  ofer  yr  oedd  Ysbryd 
Duw  wedi  ymryson  ugain  mlynedd  a  chant  a  hwy ;  yr  oedd 
yr  eglwys  wedi  ei  dwyn  i  derfynau  mor  gyfyng,  fel  ag  i  gael 
ei  chyfyngu  i  un  teulu.  Ac  nid  oedd  un  golygiad  ar  ddim 
arall  i'r  holl  dduwiolion  heblaw  cael  eu  llyngcu  i  fyny  yn 
hollol  mewn  ychydig  amser  ;  ac  felly  cwbl  ddinystrio  y 
gwreiddyn  bychan  yn  yr  hwn  yr  oedd  bendith,  ac  o  ba  un 
yr  oedd  y  Prynwr  i  ddyfod.  Ac  felly  yr  oedd  bod  yr  Ar- 
glwydd  yn  dinystrio  y  gelynion  hyny  trwy  ddyfroedd  y  dy- 


46  II AXES  GWAITH   Y   PR YNEDIGAETII. 

lif,  yn  perthynu  i  waith  y  pryncdigaeth  ;  canys  yr  ydoedd 
yn  un  peth  a  wnawd  mewa  cyflawniad  o'r  cyfammod  gras, 
meSys  y  datguddiwyd  ef  i  Adda  :  "  Gelyniaeth  hefyd  a 
osodaf  rhyngot  ti  a'r  wraig,  a  rhwng  dy  had  di  a'i  Had 
hithau :  efe  a  ysiga  dy  ben  di."  Fel  hyn  y  siorawyd  had  y 
sarph  yn  nghanol  eu  cynddaredd  mwyaf  angherddol,  a'r 
eglwys  a  waredwyd  pan  ydoedd  mewn  eithaf  perygl. 

Braidd  y  darllenwn  yn  yr  ysgrythyr  am  unrhyw  ddinystr 
mawr  yn  dyfod  ar  genedloedd,  nad  un  prif  reswm  a  roddir 
am  dano,  fyddai  y  cam  a  wnaethant  a  phobl  Dduw,  a'u  gel- 
yniaeth tuag  atynt ;  a  hyn  yn  ddiamheu  ydoedd  un  prif 
achos  o  ddinystr  yr  holl  genedloedd  hyny  trwy  ddyfroedd 
dylif.  Yr  oedd  cawri  y  dyddiau  hyny,  yn  ol  pob  tebygol- 
rwydd,  wedi  cyrhaedd  enwogrwydd  trwy  eu  gwrolwaith  yn 
erbyn  y  nef,  ae  yn  erbyn  Crist  a'i  eglwys,  a'u  gwaith  yn  gor- 
thrymu  y  gweddill  o  feibion  Duw,  y  rhai  oeddynt  heb  gyd- 
ymlygru  a  hwynt. 

Yr  ydym  yn  darllen  y  bydd  i'r  holl  genedloedd  sydd  yn 
mhedair  congl  y  ddaear,  ychydig  cyn  i'r  byd  gael  ei  ddin- 
ystrio  trwy  dan,  "  ymgasglu  yn  nghyd  fel  y  tywod  sydd  ar 
Ian  y  mor,  ac  yr  ant  i  fyny  ar  led  y  ddaear,  ac  a  amgylch- 
ant  wersyll  y  saint,  a'r  ddinas  anwyl ;  ac  yna  y  daw  tan 
oddiwrth  Dduw  i  waered  o'r  nef,  ac  a'u  hysa  hwynt."  Dat. 
20.  8,  9.  Ac  fe  ymddengys  fod  agwedd  y  byd  yn  hynod  o 
debyg  i  hyny  ychydig  cyn  iddo  gael  ei  ddinystrio  trwy 
ddyfroedd.  A  chan  hyny  yr  oedd  eu  dystryw  yn  waith 
Duw  ag  oedd  yn  dwyn  llawer  o  berthynas  a  gwaith  y  pryn- 
edigaeth,  fel  ag  yr  oedd  dinystr  yr  Aifftiaid  yn  perthynu  i 
waredigaeth  Israel  o'r  Aifft ;  neu  y  dystryw  a  ddaeth  ar 
fyddin  fawr  Sennacherib,  ag  oedd  wedi  amgylchu  dinas  Ie- 
rusalem  gyda  bwriad  i'w  dinystrio,  yn  waredigaeth  yr  Ar- 
glwydd  i'r  ddinas  hono  rhagddynt  hwy. 

Trwy  y  dylif  hwnw  fe  ysgubwyd  ymaith  holl  elynion 
Duw  ar  unwaith,  i  wrthsefyll  pa  rai  nid  oedd  nerth  gan  y 
dyrnaid  bychan  hwnw  o  dduwiolion.  Ond  fe  gymerodd 
Duw  eu  plaid,  ac  ymddangosodd  drostynt  yn  erbyn  eu  gel- 


HANES  OWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  47 

ynion,  gan  eu  boddi  yn  y  dylif,  y  rhai  yr  oedd  ei  bob)  wedi 
bod  yn  eu  bofni,  megys  y  boddwyd  y  gelynion  a  erlidiasant 
Israel  ganddo  yn  y  Mor  Coch. 

Y  mae  yn  wir  y  gallasai  Duw  gyineryd  moddion  ereill  i 
waredu  ei  eglwys  ;  gallasai  ddycbwelyd  y  gelynion  byny 
yn  lie  eu  boddi :  ac  felly  y  gallasai  gymeryd  rbyw  foddion 
ereill  at  yr  Aifftiaid  yn  lie  eu  boddi  yn  y  Mor  Cocb.  Ond 
nid  yw  byn  yn  un  rbeswm  nad  oedd  y  moddion  a  gymerodd 
efe  yn  foddion  i  ddangos  ei  drugaredd  waredol  i'w  bobl. 

Trwy  y  dylif,  difeddiannwyd  gelynion  pobl  Dduw,  a'r  boll 
ddaear  a  roddwyd  i  Noab  a'i  deulu  i'w  mwynbau  mewn  taw- 
elwcb  ;  yr  un  modd  ag  y  gwnaetb  yr  Arglwydd  le  i  Israel 
yn  Ngbanaan,  trwy  fwrw  eu  gelynion  allan  o'u  blaen  bwynt. 
Bod  Duw  yn  cymeryd  meddiannau  gelynion  yr  eglwys  fel 
hyn,  a'u  rboddi  iddi  bi,  ydoedd  yn  ol  addewid  y  cyfammod 
gras.  Salm  37.  9,  10,  11  :  "  Canys  torir  ymaitb  y  drwg 
ddynion :  ond  y  rbai  a  ddysgwyliant  wrtb  yr  Arglwydd, 
bwynt-bwy  a  etifeddant  y  tir.  Canys  eto  ycbydigyn,  ae  ni 
welir  yr  annuwiol :  a  tbi  a  edrychi  am  ei  le,  ac  ni  bydd  dim 
o  bono.  Eitbr  y  rbai  gostyngedig  a  etifeddant  y  ddaear; 
ac  a  ymbyfrydant  gan  luaws  tangnefedd." 

2.  Petb  arall  ag  oedd  yn  pertbynu  i'r  un  gwaith,  ydoedd 
fod  y  teulu  o  ba  un  yr  oedd  y  Pryniawdwr  i  ddyfod,  yn  cael 
eigadw  mor  rbyfeddol  gan  Dduw,  pan  yr  oedd  y  gwe'ddill 
o'r  byd  yn  cael  eu  boddi.  Yr  oedd  boddi  y  byd,  ac  acbub 
Noab  a'i  deulu,  yn  ddau  betb  ag  oedd  yn  wasanaetbgar  i'r 
gwaitb  mawr  bwn.  Yr  oedd  acbub  Noab  a'i  deulu  yn 
pertbynu  iddo  ddwy  ffordd  ;  sef.  fel  mai  bwnw  oedd  y  teulu 
o  ba  un  yr  oedd  y  Grwaredwr  i  ddyfod,  ac  befyd  fel  yr  oedd- 
ynt  yn  eglwys  a  waredasai  efe.  Corff  dirgeledig  Crist  yd- 
oedd yno  yn  cael  ei  acbub  yn  yr  arcb.  Y  modd  y  gwared- 
odd  Duw  y  personau  hyny,  pan  yr  oedd  holl  drigolion  y 
byd  beblaw  bwynt  yn  cael  eu  dadymcbwelyd,  oedd  yn  dra 
rbyfeddol  a  nodedig.  Yr  oedd  yn  gysgod  bynod  o'r  pryn- 
edigaetb  yn  Ngbrist,  ac  o'r  rbyddhad  bwnw  sydd  yn  cael  ei 
selio  trwy  fedydd  dwfr,  fel  y  dywedir  yn  y  Testament  New- 


48  IIANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETII. 

ydd,  (I  Petr  3.  20,  21,)  "  Y  rhai  a  fu  gynt  anufudd,  pan  un- 
waith  yr  oedd  hir-amynedd  Duw  yn  aros  yn  nyddiau  Noe, 
tra  y  darperid  yr  arch,  yn  yr  lion  ychydig.  sef  wyth  enaid, 
a  achubwyd  trwy  ddwfr.  Cyffelybiacth  gyfatebol  i'r  hwn 
sydd  yr  awrhon  yn  ein  liachub  ninau,  sef  bedydd  (nid  bwrw 
ymaith  fudreddi  y  cnawd,  eithr  ymateb  cydwybod  dda  tuag 
at  Dduw)  trwy  adgyfodiad  Iesu  Grist.55  Yr  oedd  y  dwfr 
hwnw  a  olcliodd  ymaith  fudreddi  y  byd,  ac  a'i  glanhaodd 
oddiwrth  ddynion  annuwiol,  yn  gysgod  o  waed  Crist,  yr 
hwn  sydd  yn  tynu  ymaith  ein  pechodau  ni ;  ie,  yr  oedd  y 
dwfr  hwnw  a  waredodd  Noah  a'i  feibion  oddiwrrth  eu  gelyn- 
ion,  yn  gysgod  o5r  gwaed  sydd  yn  gwaredu  yr  eglwys  oddi- 
wrth ei  gelynion  ysbrydol.  Y  dwfr  hwnw  ag  oedd  mor  hel- 
aeth  fel  y  cyrhaeddai  yn  uwch  na  chrib  y  mynyddoedd 
uchaf,  a  llenwi  y  byd,  ydoedd  gysgod  o5r  gwaed  hwnw,  yr 
hwn  y  mae  ei  effeithiolrwydd  mor  helaeth,  fel  y  mae  yn 
ddigonol  tros  yr  holl  fyd,  ac  yn  ddigon  i  gladdu  y  mynydd- 
oedd uchaf  o  bechodau.  Yr  arch,  yr  hon  oedd  yn  noddfa  ac 
yn  ymguddfa  i5r  eglwys  yr  amser  hwn  o  dymhestl  a  dylif, 
ydoedd  yn  gysgod  o  Grist,  gwir  ymguddfa  yr  eglwys  rliag  y 
rhyferthwy  a'r  dylif  o  ddigofaint  Duw. 

3.  Y  peth  nesaf  i  sylwi  arno,  ydyw  y  caniatdd  a  gafodd 
Noah  a'i  deulu  i  feddiannu  y  ddaear  o5r  newydd  yn  ddioed 
ar  ol  y  dylif,  a  hyny  megys  ar  sail  y  cyfammod  gras.  Yr  oedd 
aberth  Crist  yn  cael  ei  arddangos  trwy  fod  Noah  yn  adeiladu 
allor  i'r  Arglwydd,  ac  yn  aberthu  ami  o  bob  anifail  glan,  ac  o 
bob  ehediad  glan.  Ac  y  mae  genym  hanes  fod  Duwyn  derbyn 
yr  aberth  hwnw,  ac  ar  hyny  yn  bendithio  Noah,  ac  yn  cadarn- 
hau  ei  gyfammod  ag  ef,  ac  a'i  had,  ac  yn  addaw  na  ddin- 
ystriai  efe  y  ddaear  mwyach  yn  yr  un  modd  ;  yr  oedd  hyn 
yn  arwyddo  mai  trwy  aberth  Crist  y  mae  pobl  Dduw  yn 
cael  eu  diogelu  rhag  ei  farnedigaethau  dinystriol  ef,  ac  yn 
derbyn  bendith  yr  Arglwydd.  Yn  awr,  yr  oedd  Duw,  ar  achly- 
sur  yr  aberth  a  offrymodd  Noah,  yn  rhoddi  iddo  ef  a'i  hiliog- 
aeth  ganiatad  newydd  o'r  ddaear,  awdurdod  ac  arglwyddiaeth 
newydd  ar  y  creaduriaid,  a  hyny  megys  ar  sail  yr  aberth,  ac 


HANES  GVVAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  49 

felly  ar  y  cyfammod  gras.  Ac  fel  hyn  yr  oedd  y  caniatad 
newydd  hwn  i  fwynhau  y  ddaear,  i'w  olygu  yn  wahanol  i'r 
hyn  a  roddwyd  i  Adda.  Gen.  1.  28  :  "A  Duw  hefyd  a'i 
bendigodd  hwynt,  a  Duw  a  ddywedodd  wrthynt,  Ffrwyth- 
wch,  ac  amlhewch,  a  llenwcli  y  ddaear,  a  darostyngwch  hi ; 
ac  arglwyddiaethwch  ar  bysg  y  nior,  ac  ar  ehediaid  y  nef- 
oedd,  ac  ar  bob  petk  byw  a  ymsymudo  ar  y  ddaear."  Nid 
ydoedd  y  caniatad  hwn  wedi  ei  sylfaenu  ar  y  cyfammod 
gras  ;  canys  fe  'i  rhoddwyd  i  Adda  tra  yr  oedd  efe  dan  y 
cyfammod  gweithredoedd,  a  chan  hyny  yr  ydoedd  y  rhodd- 
iad  yn  ddirym  pan  ballodd  y  cyfammod  hwnw.  Yr  ydoedd 
y  caniatad  cyntaf  i  Adda  o'r  ddaear  yn  sylfaenedig  ar  y 
cyfammod  cyntaf;  gan  hyny  mor  gynted  ag  y  torwyd  y 
cyfammod  hwnw,  yr  oedd  wedi  colli  a  dyddimu  yr  hawl  i'r 
ddaear  ag  oedd  yn  dyfod  iddo  oddiwrtho,  hyd  oni  ddaeth 
oddiamgylch  i'r  ddaear  gael  ei  chymeryd  ymaith  o  feddiant 
dynolryw  gan  y  dylif ;  canys  yr  oedd  y  caniatad  cyntaf 
wedi  ei  ddyddimu,  ac  ni  roddodd  Daw  un  caniatad  arall  o 
honi  hyd  ar  ol  y  dylif.  Pe  buasai  y  cyfammod  cyntaf  heb 
gael  ei  clori,  ni  buasai  Duw  byth  yn  boddi  y  byd,  ac  felly  yn 
ei  gymeryd  ymaith  oddiar  dd}xnolryw  :  canys  pe  felly,  yna 
y  caniatad  cyntaf  a  fuasai  yn  sefyll  yn  dda.  Ondynmhen 
yspaid  o  amser  wedi  iddo  gael  ei  dori,  Duw  a  ddinystriodd 
y  ddaear  pan  yr  oedd  annuwioldeb  dynion  yn  fawr  arni. 

Ond  ar  ol  y  dylif.  pan  yr  offrymodd  Noah  aberth,  yr 
hwn  oedd  yn  arddangos  aberth  Crist,  Duw  trwy  arogli  arno 
arogl  esmwyth,  neu  dderbyn  yr  aberth  (megys  yr  oedd  yn 
arddangosiad  o'r  gwir  aberth,  sef  Crist,  yr  hwn  ydoedd  yn 
arogl  peraidd  i  Dduw)  a  roddodd  i  Noah  ganiatad  newydd 
i  feddiannu  y  ddaear,  yn  sylfaenedig  ar  hyny  ;  neu  ar  y 
cyfammod  hwnw  o  ras,  yr  hwn  trwy  aberth  Crist  sydd  ag 
addewid  yn  gysylltiedig  ag  ef,  na  bydd  i'r  ddaear  gael  ei 
dinystrio  mwyach,  hyd  amser  diweddiad  pob  peth.  Gen.  8. 
20 — 22,  a  9.  1—3,  7.  Y  rheswni  paham  y  rhoddwyd  y 
fath  addewid  yn  ychwanegol  i'r  caniatad  hwn  i  Noah,  ac 
nid  i'r  hwn  a  roddw\'d  i  Adda,  ydoedd,  oblegyd  fod  hwn  yn 

H.  R.-W.  q 


50  HANKS  GWAITII   V   PRYNEDIGAETH. 

sylfaenedig  ar  y  cyfammod  gras,  i'r  hwn  y  raae  Crist  yn 
feehniydd,  a  chan  hyny  nis  gellir  ei  dori.  Ac  er  fod 
didduwiaeth  dynion  wedi  ymgynddeiriogi  yn  arswydus, 
a'r  ddaear  wedi  ci  llenwi  a  thrais  a  drygioni,  y  naill 
oes  ar  ol  y  Hall,  drygioui  mwy  aethus  a  chyffrous 
filoedd  o  weithiau,  nac  oedd  yn  llenwi  y  byd  cyn  y  dy- 
lif,  gan  ei  fod  yn  crbyn  llawer  mwy  o  olcuni  a  thrugaredd, 
yn  neillduol  yn  nyddiau  yr  efengyl ;  eto  y  mae  Duw  yn 
ymattal ;  ae  nid  ydyw  efe  yn  dinystrio  y  ddaear ;  y  mae  ei 
drugaredd  a'i  hir-ymaros  yn  parhau  yn  ol  ei  addewid  ;  ac  y 
mae  y  rhoddiad  a  gadarnhaodd  efe  i  Noah  a'i  feibion  yn  aros 
yn  ddianwadal,  gan  ci  fod  yn  sylfaenedig  ar  y  cvfammod 
gras. 

4.  Ar  hyn,  y  mae  Duw  yn  adnacyddu  addewid  y  cyfam- 
mod  gras  i  Noah  a'i  feibion,  (Gen.  9.  9,  10,)  "  Ac  wele  myfi, 
ie  myfi,  ydwyf  yn  cadarnhau  fy  nghyfammod  a  chwi,  ac  a'ch 
had  ar  eich  ol  chwi ;  ac  a  phob  peth  byw  yr  hwn  sydd  gyda 
chwi,"  &c.  Y  mae  hyd  yn  nod  y  greadigaeth  ddireswm  yn 
cael  y  daioni  hwn,  sef,  na  bydd  iddi  gael  ei  dinystrio  mwy- 
ach,  hyd  oni  ddelo  yr  amser  y  bydd  diwedd  ar  bob  peth. 
Pan  y  cyfarfyddom  yn  yr  ysgrythyr  a'r  ymadrodd  hwn, 
"  fy  nghyfammod,"  deallir  yn  gyffredinol  y  cyfammol  gras. 
Y  dull  o  ddywedyd,  (:  Myfi  a  gadarnhaf  fy  nghyfammod  a 
chwi,  ac  a'ch  had  ar  eich  ol  chwi/'  a  ddengys  yn  eglur  mai 
cyfammod  ag  oedd  mewn  bod  eisoes  ydoedd,  ac  wedi  ei 
wneuthur  o'r  blaen.  fel  trwy  yr  enwad  hwn  y  gallai  Noah 
ddeall  pa  gyfammod  ydoedd,  sef  y  cyfammod  gras. 

5.  Yr  oedd  bod  Duw  yn  siomi  y  bwriad  o  adeiladu  dinas 
a  thwr  Babel  yn  perthynu  i  waith  mawr  y  prynedigaeth  : 
canys  fe  amcanwyd  adeiladu  hwnw  mewn  gwrthwynebiad  i'r 
adeiladaeth  yma  o  eiddo  Duw,  am  yr  honyr  ydys  yn  llefaru. 
Bod  dynion  yn  myned  i  godi  y  fath  ddinas  a  thwr,  ydoedd 
brawf  amlwg  o  effeithiau  y  llygredigaeth  yr  oedd  dynolryw 
wedi  syrthio  iddo  drachefn.  Y  ddinas  a'r  twr  yma  o  god- 
wyd  i  fyny  mewn  gwrthwynebiad  i  ddinas  Duw,  gan  mai  eu 
balchder   oedd  y  duw  i  ba  un  yr  oeddynt  yn  ei  hacleiladu. 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETIL  51 

Yr  oeddvnt  wedi  sudJo  i  dueddfryd  i  ymwrthod  a;r  gwir 
Dduw.  a"r  eilun  eyntaf  a  gyfodasant  i  fynv  yn  ei  le  oedd  eu 
hunain.  sef  ceisio  eu  gogoniant  a:u  henwau  eu  hunain.  Ac 
fel  yr  oedd  y  ddinas  ar  t\vr  yma  au  sail  wedi  cael  eu  gosod 
ar  falchder  a  gwagedd  dynion.  felly  yr  oeddvnt  yn  cael  eu 
ha  leiladu  ar  sylfaen  hollol  wrthwyneb  i  natur  sylfaen 
teyrnas  Crist,  a'i  ddinas  waredol  ef.  yr  hon  y  raae  ei  sylfaen 
wedi  ei  gosod  ar  ostyngeiddrwydd.  A  chan  fod  yr  Ar- 
glwydd yn  edrych  ar  adeiladu  Babel  yn  tueddu  at  ddyddimu 
dyben  yr  adeiiadaeth  fawr  ag  oedd  wedi  ei  sylfaenu.  nid  yn 
malchder  dynion.  ond  yn  ei  fwriadau  ef  ei  bun  ;  felly  yr 
oedd  y  peth  yr  oeddvnt  hwy  yn  ei  wneuthur  yn  anfoddio 
yr  Arglwydd.  ac  efe  a  ddyrysodd  eu  hamcan.  ac  ni  oddefodd 
iddynt  ei  ddwyn  i  berffeithrwydd  :  yr  un  mold  y  dyddima 
efe  bob  bwriaclau  a  ymgyfodant  mewn  gwrtbv-ynebrwydd  i'r 
adeiladaetb  fawr  bon.  sef  gwaitb  y  prynedigaetb. 

Yn  yr  ail  bennod  o  Esaiab.  lie  y  mae  y  prophwyd  yn 
darlunio  v  modd  v  mae  Duw  vn  codi  i  frnv  devrnas  Crist 
yn  y  byd.  y  mae  efe  yn  rhagfynegu  y  bydd  i'r  Arglwydd, 
mewn  trefu  i  bvnv  crvmervd  lie.  dvnu  i  lawr  falchder  dvn- 
ion.  ac  y  bydd  dydd  yr  Arglwydd  ar  bob  twr  uchel.  a  phob 
macrwvr  cadarn.  ike.  Y  mae  tevrnas  Crist  vn  cael  ei  sef- 
ydlu  trwy  dynu  i  lawr  bob  peth  uchel  a  fyddo  yn  wrthwyn- 
eb i'w  natur  i  wneyd  ffordd  iddi  :  u  Canys  arfau  ein  milwr- 
iaeth  ni  nid  ydynt  gnawdol.  ond  nerthol  trwy  Dduw  i  fwrw 
cestyll  i'r  llawr  :  gan  fwrw  dychymygion  i  lawr.  a  phob 
uchder  ag  sydd  yn  ymgodi  yn  erbyn  gwybodaeth  Duw.'? 
Yr  hyn  a  wneir  er  codi  i  fyny  deyrnas  Crist  mewn  un- 
rhyw  enaid  neillduol.  ydyw  dinystrio  Babel  yn  yr  enaid 
hwnw. 

Yr  oeddynt  hwy  yn  bwriadu  adeiladu  Babel  i  gyrhaedd- 
vd  i  fvnv  i'r  nefoecld.  Y  mae  v  bwriad  i  adeiladu  vr  adeilad- 
aeth  hon.  yr  hon  ydyw  ein  testun  presennol.  mor  uchel  hyd 
oni  chyrhaeddo  ei  nen  i'r  nefoedd  mewn  gwirionedd.  fel  ag 
y  bydd  yn  y  nefoedd  uchaf.  pan  y'i  gorphenir  yn  niwedd  y 
byd  :  gan   hyny  ni   oddefai  Duw  i  adeiiadaeth  ei  elynion 


52  IIANES  CiWAlTH  Y  PRYNEDIGAETH. 

lwyddo,  yr  lion  a  fwriadasent  ei  chodi  i'r  nefoedd  mewn 
gwrthwynebiad  i'w  un  ef.  Pe  Buasent  hwy  yn  cael  myned 
yn  inlaen,  ac  yn  llwyddo  i  adeiladu  y  ddinas  a'r  twr  hwnw, 
gallasai  gadw  y  byd  o  ddynion  annuwiol,  a  gelynion  yr  eg- 
lwys  yn  nghyd,  yn  ol  eu  bwriad :  ac  felly  gallasent  aros 
mewn  nndeb  yn  un  ddinas  alluog,  hyd  oni  buasent  yn  rhy 
alluog  i  ddinas  Duw,  ac  yn  ei  hollol  lyngcu  hi  i  fyny. 

Yr  un  ydyw  y  ddinas  hon  Babel  a  Babilon  ;  canys  Babi- 
lon  yn  yr  iaith  wreiddiol  yw  Babel :  ond  lleferir  yn  fynych 
yn  yr  ysgrythyr  am  Babilon  fel  y  ddinas  benaf  yn  gwrth- 
wynebu  dinas  Duw.  Babilon,  a  Icrusalem  neu  Sion,  ydynt 
yn  cael  eu  gosod  allan  yn  wrthwyneb  y  naill  i'r  Hall  yn 
ami  yn  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd.  Trigolion  y  ddin- 
as hon  oeddynt  elynion  ofnadwy  a  galluog  i  ddinas  Duw 
wedi  hyny,  er  yr  attaliad  mawr  a  ddaeth  ar  ei  hadeiladu  yn 
y  dechreuad.  Ond  gallasai  fod,  ac  y  mae  yn  debygol  y  bu- 
asai,  yn  llawer  mwy  galluog  i  flino  a  dinystrio  eglwys  Dduw, 
pe  na  buasai  iddi  gael  ei  hattal  yn  y  rnodd  hyn.  Fel  hyn, 
mewn  caredigrwydd  i'w  eglwys  yn  y  byd,  a  dygiadyn  mlaen 
ddy.ben  mawr  y  prynedigaeth,  fe  roes  Duw  attalfa  ar  adeil- 
adu dinas  a  thwr  Babel. 

6.  Yn  ddioed  wedi  i  Dduw  ro'i  attalfa  ar  adeiladu  Babel, 
fe  wasgarwi/d  y  cenedloedd,  a  rhanwyd  y  cldaear  rhwng  ei 
thrigolion.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  wneuthur  yn  y  modd 
mwyaf  cydunol  a  dyben  mawr  y  prynedigaeth,  ac  yn  neill- 
duol  fel  yr  oedd  Duw  yn  hyny  yn  golygu  lledaeniad  yr  ef- 
engyl  yn  mysg  y  cenedloedd  mewn  amser  a  ddeuai.  u  Pan 
gyfranodd  y  Goruchaf  etifeddiaeth  y  cenedloedd,  pan  neill- 
duodd  efe  feibion  Adda,  y  gosododd  efe  derfynau  y  bobloedd 
yn  ol  rhifedi  meibion  Israel."  Deut.  32.  8.  "  Ac  efe  a 
wnaeth  o  un  gwaed,  bob  cenedl  o  ddynion,  i  breswylio  ar  holl 
wyneb  y  ddaear,  ac  a  benodd  yr  amseroedd  rhagosodedig,  a 
therfynau  eu  preswylfod  hwynt ;  fel  y  ceisient  yr  Arglwydd, 
os  gallent  ymbalfalu  am  dano  ef,  a'i  gael."  Act.  17.  26,  27. 
Yr-oedd  gwlad  Canaan  y  sefyllfa  f  ,vyaf  cyfleus  o  un  lie  yn 
y  byd  i'r  dyben  i  oleuni  yr  efengyl  ymledaenu  o  honi  i  fysg 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  53 

y  cenedloedd  yn  gyffredinol.  Yn  yr  amseroedd  cyntaf 
wedi  dyddiau  Crist  ar  y  ddaear,  yr  oedd  ymherodraeth 
Rhufain  yn  cael  ei  gwneyd  i  fyny  o'r  rhan  fwyaf  o'r  byd 
adnabyddus,  yn  neillduol  y  gwledydd  oddiamgylch  Iemsal 
em,  yr  hwn  le  oedd  yn  sefyllfa  addas  i  daenu  ar  led  oleuni 
yr  efengyl  o  bono  yn  eu  mysg  hwy.  Yr  oedd  y  diafol  yn 
canfod  mantais  y  sefyllfa  bon  i'r  cenedloedd  er  dwyn  yn 
mlaen  yn  eu  mysg  bwy  waitb  y  prynedigaetb,  a'r  anfantais 
a  ddeilliai  i'w  deyrnas  ef  ei  bun  oddiwrthi  :  gan  byny  efe 
a  arweiniodd,  efallai,  luaws  i  bartbau  pellaf  y  byd,  er  mwyn 
eu  cael  allan  o  afael  yr  efengyl.  Fel  byn,  mae  yn  debyg, 
yr  arweiniwyd  rbai  i  America,  ac  ereill  i  ardaloedd  oerion  y 
gogledd,  lleoedd  braidd  anbygyrcb. 

7.  Petb  arall  i  sylwi  arno  yn  yr  amser  bwn,  ydoedd,  fod 
Duw  yn  cadw  gwir  grefydd  yn  yr  dch  o  ba  un  yr  oedd  Crist 
i  ddyfod  o  boni,  pan  oedd  y  byd  yn  gyffredinol  wedi  gwrth- 
gilio  i  eilun-addoliaetb,  a'r  eglwys  mewn  dirfawr  berygl  o 
gael  ei  llyngcu  i  fyny  gan  yr  un  llygredigaetb  cyffredinol. 
Er  fod  Duw  yn  ddiweddar  wedi  gweitbredu  gwaredigaeth 
mor  ryfeddol  i'w  eglwys,  ac  wedi  dangos  trugaredd  mor 
fawr  tuag  ati,  fel  y  dystrywiodd  bawb  ereill  o'r  byd  er  ei 
mwyn  bi ;  ac  er  iddo  yn  ddiweddar  adnewyddu  ei  gyfam- 
mod  o  ras  a  Noab  a'i  feibion  ;  eto  y  fatb  ydyw  gogwyddiad 
llygredig  calon  dyn  i  ymadaw  oddiwrtb  Dduw,  ac  i  suddo  i 
ddyfnderoedd  annuwioldeb  ;  ac  mor  dueddol  ydyw  dynolryw 
i  fyned  i  dywyllwcb,  twyll  a  cbyfeiliornad,  fel  y  darfu  i'r 
byd  yn  fuan  ar  ol  y  dylif  syrtbio  i  eilun-addoliaetb  anferth, 
byd  onid  oedd  yr  afiecbyd  wedi  dyfod  bron  yn  gyffredinol 
cyn  amser  Abrabam.  Yr  oedd  trigolion  y  ddaear  yn  bynod 
o  lygredig  yr  amser  yr  oeddynt  yn  adeiladu  Babel  ;  ac  yr 
oedd  byd  yn  nod  pobl  Dduw  eu  bunain,  ie,  y  teulu  o  ba  un  yr 
oedd  Crist  i  ddyfod,  wedi  ymlygru  mewn  mesur  gydag  eil- 
un-addoliaetb. "  Tu  bwnt  i'r  afon  y  trigodd  eicb  tadau 
cbwi  gynt.  sef  Terab,  tad  Abrabam,  a  tbad  Nacbor."  Ios. 
24.  2.  Wrtb  y  u  tu  bwnt  i'r  afon,''  y  meddylir  y  tu  bwnt 
i'r  afon  Euphrates,  lie  y  buasai  bynafiaid  Abrabam  yn  byw. 


54  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Nid  ydym  i  ddeall  eu  bod  hwy  wedi  hollol  syrthio  i  eilun- 
addoliaeth,  ac  ymwrthodiad  o'r  gwir  Dduw  :  canys  dywedir 
fod  Duw  yn  Dduw  Terab.  Gen.  31.  53.  "  Duw  Abraham, 
a  Duw  Nachor,  a  farno  rhyngom  ni,  Duw  eu  tadau  hwynt." 
Ond  yr  oeddynt  wedi  cydgyfranogi  mewn  rhyw  fesu:  a 
llygredigaethau  yr  amseroedd,  pa  rai  oeddynt  braidd  yn 
hollol  a  chyffredinol,  fel  yr  oedd  Solomon  mewn  mesur  wedi 
ei  lygru  a  llygredigaethau  eilun-addoliaeth  ;  ac  fel  y  dy- 
wedir fod  meibion  Israel  yn  gwasanaethu  duwiau  ereill  yn 
yr  Aifft,  tra  yr  oedd  gwir  eglwys  Dduw  eto  yn  eu  mysg 
hwy  ;  ac  fel  yr  oedd  delwau  yn  cael  eu  cadw  yn  nheulu 
Iacob,  y  llygredigaeth  a  ddygasent  i'w  canlyn  o  Padan- 
Aram,  o  ba  le  y  cawsai  ef  ei  wragedd. 

Hwn  oedd  yr  ail  dro,  sef  ychydig  cyn  galwad  Abraham, 
y  dygwyd  yr  eglwys  braidd  i  ddyddimdra  trwy  lygredigaeth 
a  dirywiad  cyffredinol  y  byd  oddiwrth  wir  grefydd.  Ond  er 
hyny  yr  oedd  y  wir  grefydd  yn  cael  ei  chadw  i  fyny  yn 
barhaus  yn  y  teulu  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i  ddyfod,  yr  hyn 
sydd  yn  brawf  arall  fod  Duw,  mewn  modd  nodedig,  yn 
cadw  ei  eglwys  mewn  amser  o  ddylif  cyffredinol  o  annuw- 
ioldeb :  yn  mha  amser,  er  fod  duw  y  byd  hwn  wedi  ym- 
gynddeiriogi,  yn  ddirfawr,  a  bron  lyngcu  i  fyny  eglwys 
Dduw,  eto  ni  oddefodd  efe  i  byrth  uffern  hollol  lwyddo  yn 
ei  herbyn. 


PEN.    III. 

O  Alwad  Abraham  hyd  Moses. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  ddangos  pa  fodd  y  dygwyd  yn 
mlaen  waith  y  prynedigaeth  trwy  y  drydedd  ran  o'r  cyfnod 
hwn,  gan  ddechreu  gyda  galwad  Abraham,  ac  yn  cyrhaedd- 
yd  hyd  Moses. 

1.  Fe  welodd  Duw  yn  dda  neillduo  y  person  hwnw,  o  ba 
un  yr  oedd  Crist  i  ddyfod,  oddiwrth  y  gweddill  o'r  byd,  fel 


HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH.  OO 

y  byddai  i'w  eglwys  gael  ei  clvynnal  yn  ei  deulu  ari  hiliog- 
aeth ef  hyd  yr  amscr  yr  yinddangosai  y  Messiah.  Hyn  a 
wnacth  efe  trwy  aiw  Abraham  allan  o'i  wlad  ei  hun,  ae 
oddiwrth  ei  genedl.  i  fvued  i  wlad  bell,  yr  hon  a  ddangosai 
Duw  iddo.  a'i  ddwvn  yn  gvntaf  o  Ur  y  Caldeaid.  a'i  arwain 
i  Haran.  ac  oddiyno  i  wlad  Canaan. 

Fe  sylwyd  o'r  blaen,  fod  llygredigaeth  y  byd  trwy  eilun- 
addoliaeth  wedi  dyfod  yn  awr  yn  gyffredinol ;  yr  oedd  dyn 
olryw  bron  wedi  en  gorlenwi  ag  ef :  gan  hyny  yr  oedd  Duw 
yn  gweled  yn  anghenreidiol,  tuag  at  ddal  i  fyny  wir  gref- 
ydd, fod  un  teulu  yn  cael  ei  neillduo  oddiwrth  y  gweddill  o'r 
byd ;  canys  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  genedl  Abraham,  a 
thrigolion  ei  wlad,  wedi  syrthio  ymaith  :  ac  oni  bnasai  i 
ryw  beth  anghyffredinol  yn  ngweithrediad  rhagluniaeth, 
yn  ol  pob  tebygolrwydd,  buasai  gwir  grefydd  mewn  oes  neu 
ddwy  yn  mhellach  yn  cael  ei  diffodd.  Gan  hyny  yr  oedd 
Duw  yn  gweled  yr  amser  hwn  yn  addas  i  alw  Abraham,  y 
person  yr  oedd  efe  yn  bwriadu  cynnal  gwir  grefydd  yn  ei 
hiliogaeth.  allan  ori  wlad,  ac  oddiwrth  ei  genedl,  a'i  arwain 
i  wlad  bell,  fel  y  byddai  i'w  hiliogaeth  aros  yno  yn  bobl 
neillduedig  oddiwrth  ereill  o'r  byd  ;  fel  y  cynnelid  i  fyny  y 
wir  grefydd  yno,  pan  y  byddai  pawb  ereill  0  ddynolryw, 
oddyeithr  hwy,  wedi  cael  eu  llyngcu  i  fyny  gan  Bagan- 
iaeth. 

Tir  y  Caldeaid,  yr  hwn  y  galwyd  Abraham  i  fyned  allan 
0  hono.  ydoedd  y  wlad  0  amgylch  Babel.  Babel,  neu  Babi- 
lon,  oedd  brif  ddinas  gwlad  y  Caldeaid.  Y  mae  dynion 
dysgedig  yn  tybied  mai  yn  y  wlad  hon  y  dechreuodd  eilun- 
addoliacth  gyntaf ;  ac  mai  Babel  a  Chaldea  oedd  dechreuad 
a  sefyllfa  benaf  addoliad  eilunod,  ac  i'r  arferiad  ymledaenu 
ocldivno  i  fvssr  cenedloedd  ereill:  am  hyny  y.gelwir  tir  y 
Caldeaid,  neu  wlad  Babilon,  yn  yr  ysgrythyr,  yn  wlad  y 
delwau  ceriiedig  :  megys.  yn  Ier.  50.  35,  38,  -;  Cleddyf  sydd 
ar  y  Caldeaid,  medd  yr  Arglwydd,  ac  ar  drigolion  Babilon, 
ac  ar  ei  thywysogion,  ac  ar  ei  doethion,  Sychder  sydd  ar 
ei  dyfroedd  hi :  a  hwy  a  sychant :  0  herwydd  gwlad  delwau 


5G  BANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

cerfiedig  yw  hi.  ac  mewn  eilunod  y  maent  yn  ynfydu.' 
Ond  Duw  a  alwodd  Abraham  allan  o'r  wlad  eilun-addolgar 
hono,  ac  a'i  harweiniold  ef  i  wlad  bell  oddiyno.  A  phan 
ddaeth  efe  yno,  ni  roddodd  efe  etifeddiaeth  iddo  gymaint  a 
lied  troed  ;  ond  fe  arosodd  yno  yn  ddyeithr  ac  yn  ymdeith- 
ydd,  fel  y  byddai  iddo  ef  a'i  deulu  gael  eu  cadw  yn  neilldu- 
edig  oddiwrth  yr  holl  fyd. 

Yr  oedd  hyn  yn  beth  newydd  :  nid  oedd  Duw  erioed  o'r 
blaen  wedi  gweithredu  yn  y  fath  ddull.  Ni  chafodd  ei  eg- 
lwys  yn  y  modd  hyn  ei  neillduo  oddiwrth  y  gweddill  o'r 
byd  hyd  yn  awr  ;  ond  yr  oedd  y  duwiolion  yn  arfer  byw 
gydag  ereill,  heb  un  attalfa  neu  fagwyr  i'w  cadw  yn  ddidol- 
edig  ;  ac  yr  oedd  mynych  brawf  o'r  canlyniadau  niweidiol 
hyny  wedi  bod.  Yr  effaith  o  fod  pobl  Dduw  yn  byw  yn 
gymysg  a'r  byd  annuwiol  cyn  y  dylif,  heb  un  terfyn  neill- 
duol,  ydoedd  i  feibion  Duw  ymuno  mewn  priodasau  ag 
ereill,  a  thrwy  hyny  daethant  yn  fuan  mor  llygredig,  fel  y 
dygwyd  yr  eglwys  bron  i  ddyddimdra.  Y  drefn  a  gymer- 
odd  Duw  y  pryd  hwnw.  oedd  boddi  y  byd  annuwiol,  a  chadw 
yr  eglwys  yn  yr  arch.  Ac  yn  awr  yr  oedd  y  byd,  ychydig 
cyn  galwad  Abraham,  wedi  myned  yn  dra  llygredig  dra- 
chefn.  Ond  y  pryd  hwn  fe  gymerodd  Duw  drefn  arall. 
Nid  dinystrio  y  byd  trwy  ddwfr  a  wnaeth  ef,  a  chadw  Ab- 
raham a'i  wraig,  a  Lot,  mewn  arch  ;  ond  efe  a  alwodd  y 
personau  hyny  i  fyned  i  fyw  yn  neillduedig  oddiwrth 
ereill. 

Yr  oedd  hyn  a  wnaeth  Duw  tuag  at  waith  y  prynedig- 
aeth,  yn  beth  mawr,  ac  yn  beth  newydd.  Y"r  ydoedd  o 
ddeutu  canol  yr  yspaid  amser  rhwng  cwymp  dyn  a  dyfodiad 
Crist ;  yn  nghylch  dwy  fil  o  flynyddoedd  cyn  iddo  ef  ym 
ddangos  yn  y  cnawd.  Ond  yr  oedd  galwad  Abraham,  hyn 
afiad  Crist  yn  ol  y  cnawd,  yn  sail  wedi  ei  gosocl  er  dal  yi 
eglwys  i  fyny  yn  y  byd,  hyd  oni  ddeuai  Crist :  canys  yi 
oedd  y  byd  wedi  myned  yn  eilun-addolgar  :  ac  mewn  trefn 
i'r  eglwys  fod  yn  ddicloleclig  oddiwrtho.  yr  oedd  anghen- 
reidrwydd  i  had  y  wraig  gael  ei  neillduo  fel  hyn. 


HANES  GVVA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  57 

Yr  oedd  liefyd  yn  anghenreidiol  fod  cenedl  neillduedig 
yn  ddidoledig  oddiwrth  y  gweddill  o'r  byd,  i  dderbyn  y 
cysgodau  a'r  prophwydoliaethau  oeddynt  i  gael  eu  rlioddi 
am  Grist,  i  barotoi  y  fibrdd  i'w  ddyfodiad  ef ;  fel  y  byddai 
i  ymadroddion  Duw  gael  eu  hymddiried  iddynt  hwy  ;  fel  y 
cedwid  yr  hanes  trwyddynt  hwy  am  fawrion  weithredoedd 
Duw  yn  ngwaith  y  greadigaeth  a  rhagluniaeth  ;  ac  fel  hyn 
y  byddai  i  Grist  gael  ei  eni  o'r  genedl  bono  ;  ac  fel  y  byddai 
i  oleuni  yr  efengyl  lewyrehu  oddiyno  i'r  gweddill  o'r  byd. 
Ni  buasai  y  dybenion  hyn  yn  eael  eu  cyrhaeddyd  yn  iawn, 
pe  buasai  pobl  Dduw  yn  ystod  y  ddwy  fil  blynyddoedd 
hyny  yn  byw  yn  gymysg  a'r  byd  paganaidd.  Felly  fe  ellir 
edrych  ar  yr  alwad  hon  o  Abraham  fel  math  o  sylfaen  new- 
ydd  i  eglwys  weledig  Duw,  mewn  modd  mwy  rheolaidd  a 
gwahanedig,  i  gael  ei  hadeiladu  ami  o  hyny  allan,  hyd  oni 
ddeuai  Crist,  ac  wedi  hyny  y  byddai  iddi  gael  ei  lledaenu 
trwy  yr  holl  genedloedd.  Ac  mai  Abraham  ydoedd  y 
person,  yn  mha  un  yr  oedd  y  sylfaen  yma  yn  cael  ei  gosod, 
a  ddangosir  yn  yr  ysgrythyr  fel  pe  buasai  efe  yn  dad  i'r 
holl  eglwys,  ac  i'r  holl  rai  a  gredant ;  ac  fel  pe  buasai  yn 
wreiddyn  i'r  eglwys  weledig  i  darddu  o  hono  ;  ac  yn  bren 
gwahanedig  oddiwrth  bawb  ereill,  o  ba  un  y  deuai  Crist,  y 
Blaguryn  Cyfiawnder ;  ac  o  ba  un,  wedi  dyfodiad  Crist,  y 
byddai  i'r  canghenau  naturiol  gael  eu  tori  ymaith,  a'r  cen- 
edloedd  gael  eu  himpio  i  mewn  iddo.  Felly  y  mae  Abra- 
ham eto  yn  dad  yr  eglwys  trwy  Grist.  Yr  un  pren  ydyw, 
yr  hwn,  o  ddechreuad  bychan  yn  amser  Abraham,  sydd  yn 
nyddiau  yr  efengyl  wedi  lledaenu  ei  ganghenau  dros  ran 
fawr  o'r  ddaear,  ac  a'i  lleinw  oil  mewn  amser  ;  ac  yn  niw- 
edd  y  byd  a  gyfodir  o  bridd  y  ddaear,  ac  a  adblenir  yn 
mharadwys  Duw. 

2.  Yr  oedd  yn  canlyn  hyn  gadarnhad  mwy  neillduol,  a 
datguddiad  mwy  cyflawn  o'r  cyfammod  gras,  nac  a  fuasai 
erioed  o'r  blaen.  Fe  fu,  cyn  hyn,  ddau  gyhoeddiad  arben- 
ig,  a  chadarnhad  o'r  cyfammod  hwn  ;  gwnaed  un  datguddiad 
i'n  rhieni  cyntaf  yn  fuan  wedi  y  cwymp  ;  a'r  Hall,  pan  y 

H.  R.— W.  3* 


58  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

darfu  i  Dduw  mewn  modd  goruchel  adnewyddu  yr  un  cyf- 
ammod a  Noah  a'i  deulu  yn  fuan  ar  ol  y  dylif ;  ac  yn  awr, 
y  drydedd  waith  lion,  pan  y  galwyd  Abraham,  yr  hyn  oedd 
yn  nes  o  lawer  i  amser  dyfodiad  Crist  nac  yr  un  o'r  ddau 
ereill,  fe  roddwyd  amlygrwydd  mwy  cyflawn  o  hono.  Dat- 
guddiwyd  yn  awr,  nid  yn  unig  y  deuai  Crist,  ond  y  byddai 
iddo  fod  o  had  Abraham  ;  ac  y  byddai  i  holl  deuluoedd  y 
ddaear  gael  eu  bendithio  ynddo  ef.  Addawodd  Duw  hyn 
yn  fynych  i  Abraham.  Yn  gyntaf,  pan  y  galwyd  ef.  (Gen. 
12.  2.)  "A  mi  a'th  wnaf  yn  genedlaeth  fawr,  ac  a'th  fen- 
dithiaf,  mawrygaf  hefyd  dy  enw,  a  thi  a  fyddi  yn  fendith." 
Yr  un  addewid  a  adnewyddwyd  wedi  iddo  ddyfod  i  wlad 
Canaan.  Pen.  13.  14,  &c.  A  thrachefn,  wedi  iddo  ddy- 
chwelyd  o  ladd  y  breninoedd.  Pen.  15.  5,  6.  A'r  bedwar- 
edd  waith,  wedi  iddo  offrymu  Isaac  ei  fab.  Pen.  22. 
16—18. 

Yn  yr  adnewyddiad  hwn  o'r  cyfammod  gras  i  Abraham, 
yr  oedd  amryw  bethau  perthynol  iddo  yn  cael  eu  datguddio 
yn  fwy  cyflawn  nac  o'r  blaen  ;  nid  yn  unig  y  byddai  Crist  o 
had  Abraham,  ond  hefyd  y  byddai  i'r  cenedloedd  gael  eu 
galw,  ac  y  dygifl  hwy  oil  i'r  eglwys,  ac  y  byddai  i  holl  deu- 
luoedd y  ddaear  gael  eu  bendithio,  a  wnawd  yn  awr  yn  ad- 
nabyddus.  Ac  ammod  mawr  y  cyfammod  gras,  yr  hwn  yw 
fiydd,  a  ddatguddiwyd  yn  awr  yn  fwy  cyflawn.  Gen.  \5. 
5,  6.  "  Dywedodd  hefyd  wrtho,  Felly  y  bydd  dy  had  di. 
Yntau  a  gredodd  yn  yr  Arglwydd,  ac  efe  a'i  cyfrifodd  iddo 
yn  gyfiawnder ;"  yr  hyn  y  gwneir  sylw  neillduol  arno  yn  y 
Testament  Newydd,  fel  yr  achos  o  alw  Abraham  "  yn 
dad  y  rhai  a  gredant."     Rhuf.  4.  2 — 1 1. 

Ac  fel  yr  oedd  amlycach  datguddiad  yn  awr  o'r  cyfam- 
mod gras,  felly  hefyd  yr  oedd  ei  gadernid  yn  cael  pellach 
amlygiad  trwy  seliau  a  gwystlon,  nac  a  gawsai  erioed  o'r 
blaen  ;  a  hyny  yn  neillduol  yn  y  sacrament  a  sefydlwyd 
gan  Dduw  yn  awr,  sef  yr  enwaediad,  i  fod  yn  sel  safadwy 
yn  ei  eglwys  weledig  o'i  gyfammod,  hyd  oni  ddeuai  Crist. 
Yr  oedd  yr  enwaediad  yn  sel  o'r  cyfammod  hwn  o  ras,  fel  yr 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  59 

ymddengys  oddiwrth  ei  osodiad  cyntaf  yn  Gen.  17.  Ym- 
ddengys yno,  mai  sel  ydoedd  o'T  cyfammod  hwnw,  trwy  ba 
un  yr  oedd  Duw  yn  addaw  gwneuthur  Abraham  yn  dad 
llawer  o  genedloedd.  Cydmarer  y  5ed  adnod  a'r  9fed  a'r 
lOfed.  Ac  yn  Rhuf.  4.  II,  j  dywedir  i  ni  yn  bennodol, 
mai  "sel  cyfiawnder  y  ffydd"  ydoedd.  Wrth  lefaru  am 
Abraham,  y  mae  yr  apostol  yn  dywedyd  iddo  dderbyn  yr 
enwaediad,  yn  arwydd  a  sel  cyfiawnder.  Ac  yr  oedd  y 
sacrament  hwn  yn  benaf  yn  dosparthu  Abraham  a'i  had 
oddiwrth  y  byd,  ac  yn  cadw  i  fyny  neillduad  rhyngddynt 
hwy  ac  ereill  yn  fwy  nac  un  ddefod  arall. 

Heblaw  hyny,  fe  gafodd  Abraham  seliau  achlysurol.  a 
chadarnhad  o'r  cyfammod  hwn ;  megys  yn  neillduol, 
(1.)  Ddarfod  i  Dduw  roddi  iddo  wystl  nodedig  o  gyflawniad 
yr  addewid  a  roddasai  iddo,  yn  y  fuddugoliaeth  a  gafodd  ar 
Gedorlaomer,  a'r  breninoedd  oedd  gydag  ef.  Ymddengys 
fod  Cedorlaomer  yn  teyrnasu  ar  ran  fawr  o'r  byd  yn  y 
dyddiau  hyny  ;  ac  er  fod  ei  eisteddfalywodraetholyn  Elam, 
yr  hwn  le  nid  oedd  lawer,  os  dim,  llai  pellder  na  mil  o  fill- 
tiroedd  o  wlad  Canaan,  eto  yr  oedd  efe  wedi  estyn  ei  ym- 
herodraeth  i  deyrnasu  ar  lawer  o  ranau  o'r  wlad  bono,  fel 
yr  ymddengys  yn  Gen.  14.  4 — 7.  Tybir  gan  ddynion  dysg- 
edig,  mai  brenin  ymherodraeth  Assyria  oedd  efe,  yr  hon  a 
gawsai  ei  dechreuad  gan  Nimrod  yn  Babel.  Ac  fel  yr  oedd 
yn  anrhydedd  gan  freninoedd  yn  y  dyddiau  hyny  adeiladn 
dinasoedd  newyddion  i  fod  yn  eisteddle  eu  hymherodraeth, 
(Gen.  10.  12,)  felly  fe  dybir  ei  fod  yntau  wedi  adeiladu 
dinas  yn  Elam,  a'i  gwneuthur  yn  anneddfa  iddo  ei  hun  :  ac 
mai  rhaglawiaid  iddo  mewn  amrywiol  ddinasoedd  a  gwled- 
ydd,  lie  yr  oeddynt  yn  llywodraethu,  oedd  y  breninoedd 
ereill  a  ddaethant  gydag  ef.  Ond  eto,  er  fod  ganddo  y  fath 
ymherodraeth  mor  alluog,  a'r  fath  fyddin  mor  fawr  yn  ei 
ganlyn  yn  awr,  Abraham,  yn  unig  gyda  'i  hyfforddus  weis- 
ion  a  anwyd  yn  ei  dy,  a'u  gorchfygodd  ac  a'u  darostyngodd 
hwy  oil.  Y  fuddugoliaeth  hon  a  roddwyd  iddo  gan  Dduw 
fel  gwystl  o'r  fuddugoliaeth  a  gai  Crist,  ei  had,  ar  holl  gen- 


60  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

edloedd  y  ddaear,  trwy  yr  hon  hefyd  y  meddiannai  efe 
byrth  ei  elynion.  Dywedir  yn  eglur  am  dani  fel  y  cyfryw 
yn  Esaiah.  Yn  yr  unfed  bennod  a  deugain,  rhagfynegir  am 
y  fuddugoliaeth  ogoneddus  a  gaiff  yr  eglwys  ar  genedloedd 
y  byd,  megys  y  gwelir  yn  adnodau  1,  10,  15.  Ond  yn  ad- 
nodau  2,  3,  y  mae  y  fuddugoliaeth  hon  a  gafodd  Abraham 
yn  cael  Uefarn  am  dani  fel  gwystlac  ernes  o'r  fuddugoliaeth 
a  gai  yr  eglwys.  "  Pwy  a  gyfododd  y  cyfiawn  o'r  dwyrain, 
a'i  gahvodd  at  ei  droed,  a  roddodd  y  cenedloedd  o'i  flaen  ef, 
ac  a  wnaeth  iddo  lywodraethu.  ar  freninoedd?  efe  a'urhodd- 
odd  hwynt  fel  llwch  i'w  gleddyf,  ac  fel  son  gwasgaredig  i'w 
fwa  ef.  Y  mae  efe  yn  eu  herlid  hwynt,  ac  yn  myned  yn 
ddiogel;  ar  hyd  llwybr  ni  cherddasai  efe  a'i  draed." 

(2)  Cadarnhad  nodedig  arall  a  dderbyniodd  Abraham  o'r 
cyfammod  gras,  ydoedd  yr  hyn  a  gafodd  efe  wrth  ddychwel- 
yd  o  ladd  y  breninoedd  ;  pan  y  cyfarfyddodd  Melchisedec, 
Brenin  Salem,  offeiriad  y  Duw  Goruchaf,  ag  ef,  yr  hwn 
oedd  yn  gysgod  neillduol  o  Grist,  efe  a'i  bendithiodd  ef,  ac 
a  ddaeth  a  bara  a  gwin  iddo.  Yr  oedd  y  bara  a'r  gwin  yn 
arwyddo  yr  ui  fendith  o'r  cyfammod  gras,  agy  mae  y  bara 
a'r  gwin  yn  sacrament  swper  yr  Arglwydd  yn  ei  arwyddo.  *  * 
Ac  yr  oedd  bod  Melchisedec  yn  dyfod  i'w  gyfarfod  ef,  ac  yn 
rhoddi  iddo  y  £ith  sel  o'r  cyfammod  ar  y  fath  achlysur 
buddugoliaethus,  yn  brawf  mai  gwystl  ydoedd  y  cyflawnai 
Duw  yr  un  cyfammod  ;  canys  hyny  yw  y  drugaredd  y  mae 
Melchisedec  yn  sylwi  ami.     Gen.  14.  19,  20. 

(3.)  Un  arall  oedd  y  weledigaeth  a  gafodd  Abraham  pan 
y  syrthiodd  trwm-gwsg  arno,  ac  y  canfu  ffwrn  yn  mygu,  a 
lamp  danllyd  yn  tramwyo  rhwng  darnau  yr  aberth.  Gen. 
15.  Yr  oedd  yr  aberth  hwnw,  fel  yr  oedd  yr  holl  ebyrth, 
yn  cysgodi  aberth  Crist.  Y  ffwrn  yn  mygu  oedd  yn  ar- 
wyddo dyoddefaint  Crist ;  ond  y  lamp  losgadwy  oedd  yn 
canlyn,  yr  hon  a  dywynai  a  goleuni  clir  a  dysglaer,  a  ar- 
wydda  y  gogoniant  oedd  i  ddilyn  dyoddefiadau  Crist,  ac  a 
ennillwyd  trwyddynt. 

(4.)  Gwystl  arall  a  roddodd  Duw  i  Abraham  o  gyflawn- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  61 

iad  y  cyfammod  gras,  ydoedd  rhoddi  y  mab  hwnw  iddo  yn 
ei  hen  ddyddiau,  o'r  hwn  yr  #edd  Crist  i  ddyfod.  Lleferir 
am  hyn  yn  yr  ysgrythyr  yn  yr  ystyr  hwnw.  Heb.  11.  11, 
12.     Rhuf.  4.  18,  &c. 

(5.)  Drachefn,  yn  y  waredigaeth  a  gafodd  Isaac  wedi 
iddo  gael  ei  osod  ar  goed  yr  aberth  i'w  ladd.  Yr  oedd  Duw 
trwy  hyn  yn  rhoddi  i  Abraham  gadarnhad  mwy  i'w  ffydd 
yn  yr  addewid  a  roddasai  efe  iddo  am  Grist,  y  byddai  iddo 
ddyfod  o  hiliogaeth  Isaac  ;  yr  hwn,  trwy  y  waredigaeth  hon 
a  gafodd,  oedd  yn  arddangos  adgyfodiad  Crist  Heb.  1 1 . 
17 — 19.  Ac  oblegyd  fod  hyn  yn  gadarnhad  o'r  cyfammod 
gras,  gan  hyny  Daw  a'i  hadnewyddodd  ag  Abraham  ar  yr 
achlysur  yma.     Gen.  22.  15,  &c. 

Fel  hyn  y  gwelir  pa  gymaint  mwy  cyflawn  y  datguddiwyd 
ac  y  cadarnhawyd  y  cyfammod  gras  yn  amser  Abraham  nac 
o'r  blaen.  Ymddengys  i  Abraham  fel  hyn  gael  eglurach 
deall  am.  ac  amlycach  golwg  ar  Grist,  y  Gwaredwr  mawr, 
a'r  pethau  oeddynt  i  gael  eu  eynawni  ganddo  yr  amser  a 
ddeuai,  na  neb  ot  saint  a  fuasent  o:i  flaen  :  gan  hyny  y  mae 
Crist  yn  hvsbvsu  i  ni,  "  Fod  Abraham  wedi  erweled  ei  ddvdd 
ef,  a  llawenychu."  loan  8.  56.  Gwelwn  y  fath  gynydd 
mawr  y  rhyngodd  bodd  i  Dduw  yn  awr  ei  roddi  ar  yr  adeil- 
adaeth  hon,  yr  hon  a  ddygasai  efe  yn  mlaen  o  ddechreu- 
ad  y  byd. 

3.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  yw,  fod  Duw  yn  cadw  y 
Patrieirch  cyhyd  o  amser  yn  mysg  trigolion  annuwiol 
Canaan,  heb  gael  niwed  oddiwrthynt  hwy.  na'r  holl  elynion 
ereill.  Y  Patrieirch  Abraham,  Isaac  a  Iacob,  y  rhai  yr 
oedd  Crist  i  ddyfod  o  honynt,  oeddynt  yn  awr  wedi  cael  eu 
neillduo  oddiwrth  y  byd,  fel  y  byddai  i'r  eglwys  gael  ei 
chynnal  i  fyny  ynddynt  hwy  :  ac  felly  yr  oedd  dyben  mawr 
y  prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  trwy  eu  cadwr 
aeth  hwy.  Efe  a'u  cadwodd  hwynt,  a  chadwodd  hefyd 
drigolion  y  tir  yr  oeddynt  yn  ymdeithio  ynddo  rhag  eu  din- 
ystrio  hwynt.  yr  hyn  oedd  yn  oruchwyliaeth  nodedig  o  eiddo 
Rhagluniaeth ;  canys  yr  oedd  trigolion  y  wlad  yn  hynod  o 


62  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

annuwiol  yn  y  dyddiau  hyny,  er  eu  bod  hwy  wedi  cynyddu 
i  fwy  o  annuwioldeb  wedi  hyny,  fel  yr  ymddengys  oddiwrth 
Gen.  15.  16.  "  Ac  yn  y  bedwaredd  oes  y  dycbwelant  yma  ; 
canys  ni  chyflawnwyd  eto  anwiredd  yr  Amoriaid  :"  cystal  a 
pbe  dvwedasid,  Er  fod  eu  hanwiredd  yn  hynod  o  fawr,  eto 
nid  ydyw  yn  gyflawn.  A  bod  annuwioldeb  trigolion  y  tir 
yn  fawr  iawn.  a  ymddengys  hefyd  oddiwrth  y  gwrthwyneb- 
iad  oedd  gan  Abraham  ac  Isaac  i'w  meibion  briodi  eu 
merched  hwy.  Abraham,  pan  oedd  yn  hen,  ni  allai  fod  yn 
foddlon  hyd  oni  wnaeth  i'w  was  dyngu  na  chymerai  wraig 
i'w  fab  o  ferched  y  wlad.  Ac  Isaac  a  Rebecca  oeddynt  yn 
foddlon  i  anfon  Iacob  i  le  mor  bell  a  Phadan-Aram  i  gy- 
meryd  gwraig  oddiyno.  Ac  fe  ddywedir  i  ni,  pan  briododd 
Esau  rai  o  ferched  y  wlad,  eu  bod  hwy  yn  chwerwder  ys- 
bryd  i  Isaac  a  Rebecca.     Gen.  26.  35. 

Prawf  arall  o'u  mawr  annuwioldeb  sydd  genym  yn  yr 
hanes  am  Sodoma  a  Gomorrah,  Admah  a  Seboim,  y  rhai 
oeddynt  ddinasoedd  yn  ngwlad  Canaan,  ac  yn  fwy  nodedig, 
mae  yn  debygol,  mewn  annuwioldeb  nac  ereill  o  ddinasoedd 
y  wlad. 

Gan  eu  bod  fel  hyn  yn  rhagori  mewn  annuwioldeb,  yr 
oeddynt  hefyd,  mae  yn  debygol,  yn  rhagori  mewn  gelyn- 
iaeth  llidiog  yn  erbyn  y  dynion  sanctaidd  hyny,  yn  ol  yr 
hyn  a  gyhoeddwyd  ar  y  cyntaf,  "  Gelyniaeth  hefyd  a  osod- 
af  rhyngot  ti  a'r  wraig,  a  rhwng  dy  had  di  a'i  Had  hithau  :" 
ac  yr  oedd  bywydau  sanctaidd  y  dyeithriaid  hyny  yn  con- 
demnio  eu  hannuwioldeb  hwy  yn  barhaus.  Ac  heblaw 
hyny,  nid  oedd  braidd  yn  bosibl  iddynt  hwy  beidio  eu  har- 
gyhoeddi  o'u  drygioni,  megys  y  gwelwn  fod  Lot  yn  Sodom, 
yr  hwn  y  dywedir  ei  fod  yn  poeni  ei  enaid  cyfiawn,  o  herwydd 
eu  gweithredoedd  anghyfreithlon  hwynt,  ac  yr  oedd  efe  yn 
bregethwr  cyfiawnder  yn  eu  mysg  hwynt. 

Ac  yr  oeddynt  hwy  yn  fwy  agored  i  gynddaredd  trigolion 
y  tir,  gan  nad  oeddynt  hwy  ond  dyeithriaid  ac  ymdeithwyr 
yn  y  wlad,  heb  un  etifeddiaeth  ganddynt  eto  ynddi.  Y  mae 
pobl  yn  fwy  tueddol  i  weled  bai  ar  ddyeithriaid,  ac  i  gyffroi 


HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH.  63 

0  herwydd  rhywbeth  yn  eu  hymddygiad,  fel  yr  oeddynt 
tuag  at  Lot  yn  Sodom,  pan  yr  oedd  efe  mewn  tiriondeb  yn 
•u  hargyhoeddi  hwy  o'u  hannuwioldeb  ;  yr  hyn  yr  oeddynt 
rn  ei  ddywedyd  wrth  byny.  oedd.  i:  A  ddaetb  efe  i  ymdaitb 
fn  unig,  ac  yn  awr  gan  farnu  y  barna  efe  :"  ac  yn  bygwth 
yr  byn  a  wnaent  iddo. 

Ond  Duw  yn  rbyfeddol  a  gadwodd  Abrabam  a  Lot.  ac 
Isaac  a  Iacob.  a'u  teuluoedd,  yn  eu  mysg  hwynt,  er  nad 
oeddynt  ond  ycbydig  o  nifer.  ac  a  allasant  yn  fuan  eu  din- 
ystrio  hwy :  yr  byn  y  sylwir  arno.  yn  Salm  105.  12.  &c.  fel 
prawf  rbyfeddol  o  drugaredd  amddiffynol  Duw  i"w  eglwys  : 
"  Pan  oeddynt  yn  ycbydig  o  rifedi.  ie.  ycbydig  a  dyeithr- 
iaid  ynddi :  Pan  rodient  o  genedlaetb  i  genedlaetb.  o'r  naill 
deyrnas  at  bobl  arall :  Xi  adawodd  efe  i  neb  eu  gortbrymu: 
ie.  ceryddodd  freninoedd  o"u  plegyd  :  gan  ddywedyd.  Na 
cbyffyrddwch  a'm  rhai  eneinniog.  ac  na  ddrygwch  fy  rabro- 
phwydi." 

Y  cadwraetb  yma  a  gawsant.  ydoedd  mewn  rhai  amgylch- 
iadau  yn  bynod  o  ryfedd  :  yn  yr  esiamplau  byny  y  mae 
genym  banes  am  danynt,  yn  mba  rai  y  darfu  iddynt  ddigio 
a  chyffroi  yn  ddirfawr  drigolion  y  tir.  megys  ymddygiad 
Simeon  a  Lefi  tuag  at  Hemor  a  Sicbem.  Gen,  34.  30.  Duw 
mewn  modd  dyeitbr  a  gadwodd  Iacob  a'i  deulu.  gan  attal  y 
bobl  ag  oedd  wedi  cyffroi  irw  niweidio.  trwy  beri  i  ddycbryn 
anarferol  ddisgyn  ar  eu  meddvliau.  Gen.  35.  5.  "  Ac  ofn 
Duw  oedd  ar  y  dinasoedd  y  rhai  oedd  o'u  hamgylcb  hwynt. 
ac  nid  erlidiasant  ar  ol  meibion  Iacob." 

Y  mae  i  ddal  sylw  arno  yma.  nid  yn  unig  fod  Duw  yn  eu 
cadw  hwy  rbag  y  Canaaneaid.  ond  befyd  ei  fod  yn  eu  cadw 
rbag  pawb  ereill  ag  oedd  yn  amcanu  eu  niweidio  :  fel  byn 
y  diogelodd  efe  Iacob  a'i  dylwytb.  pan  yr  oedd  Laban  yn 
llawn  cynddaredd  yn  amcanu  ei  ddal  ef  fel  gelyn  ;  Duw  a'i 
cyfarfu  ef,  ac  a'i  ceryddodd  ef.  gan  ddywedyd  wrtbo.  -  Cadw 
arnat  rhag  yngban  o  honot  wrth  Iacob  na  da  na  drwg." 
Gen.  31.  24.  Mor  rbyfeddol  y  cadwyd  ef  rbag  Esau  ei 
frawd.  pan  ddaetb  efe  allan  gyda  byddin  mewn  llawn  fwr- 


04  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

iad  o'i  dori  ef  ymaith  !  Y  modd  yr  atebodd  Duw  ei  weddi, 
pan  yr  ynidrechodd  efe  a  Christ  yn  Mhenuel.  ac  y  trowyd 
calon  Esau  mor  rhyfeddol  ;  a'i  wneyd,  yn  lie  ei  gyfarfod  ef 
fel  gelyn  gyda  lladdfa  a  dinystr,  i'w  gyfarfod  ef  fel  brawd  a 
chyfaill,  heb  wneuthur  un  niwed  iddo.  Fel  hyn  y  cadwyd 
y  dyrnaid  hwn,  y  gwreiddyn  bycban  yr  hwn  yr  oedd  ben- 
dith  y  Gwaredwr  ynddo,  yn  nghanol  gelynion  a  pheryglon, 
nid  yn  annhebyg  i  gadwraeth  yr  arch  yn  nghanol  y  dylif 
ty  m  lies  tlog. 

4.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  ydyw,  y  dinystr  aethus  a 
ddaeth  ar  Sodom  a  Gomorrah,  a'r  dinasoedd  cymydogaeth- 
ol.  Yr  oedd  hyn  yn  tueddu  i  ddwyn  yn  mlaen  y  bwriad 
a'r  gwaith  mawr,  yr  hwn  yw  fy  nhestun  presennol,  ddwy 
ffordd.  Ac  fe  wnaeth  hyny,  fel  yr  oedd  yn  tueddu  i  roddi 
rhwystr  galluog  ar  drigolion  y  tir  rhag  niweidio  y  dyeithr- 
iaid  a  ddygasai  Duw  i  ymdaith  yn  eu  plith  hwynt.  Lot 
ydoedd  un  o'r  dyeithriaid  hyny  a  ddaethai  i'r  wlad  gydag 
Abraham  ;  a  thrwy  eu  gwaith  yn  ei  ddiystyru  ef,  y  pregeth- 
wr  cyfiawnder  a  anfonasai  Duw  i'w  plith,  fe  ddinystriwyd 
Sodom.  A'u  dystryw  a  ddaeth  pan  yr  oeddynt  ar  gyflawni 
y  weithred  fwyaf  ffiaidd  ac  ysgeler  ar  Lot,  a'r  dyeithriaid 
hyny  a  ddaethai  i'w  dy,  sef  yr  angelion  ;  y  rhai,  efallai,  yr 
oeddynt  hwy  yn  tybied  eu  bod  yn  gydnabyddus  ag  ef  o'r 
blaen,  ac  wedi  dyfod  o'r  un  wlad  ag  y  buasai  yntau  ynddi,  i 
ymweled  ag  ef.  Ymosodasant  yn  y  modd  mwyaf  terfysg- 
aidd  ar  dy  Lot,  gyda  bwriad  o  roddi  anmharch  anghenfil- 
aidd  i'r  dyeithriaid  hyny  a  ddaethent  yno,  a  bygwth  gwneyd 
yn  waeth  a  Lot  nac  a  hwy. 

Ond  yn  nghanol  hyn,  Duw  a'u  tarawodd  hwynt  a  dallin- 
eb ;  a'r  boreu  canlynol  y  dref  a  ddymchwelwyd  gan  dym- 
hestl  ofnadwy  o  dan  a  brwmstan.  Gran  fod  y  dystryw  ar- 
swydus  hwn  yn  ngolwg  y  gweddill  o  drigolion  y  tir,  yr  oedd 
yn  tueddu  yn  fawr  i'w  hattal  rhag  niweidio  y  dyeithriaid 
sanctaidd  hyny  mwyach  ;  yr  oedd,  yn  ddiamheu,  yn  rhoddi 
braw  a  dychryn  ar  eu  meddyliau,  ac  yn  peri  iddynt  ofni  eu 
niweidio  hwynt,  ac,  yn  debygol,  yn   un  prif  foddion  i'w 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  G5 

rhwystro  hwynt,  ac  i  ddiogelu  y  Patrieirch.  A  phan  y 
rboddir  rheswm  paham  na  ddarfu  i  drigolion  y  wlad  erlid 
ar  ol  meibion  Iacob,  pan  oeddynt  wedi  eu  cyffroi  i  hyny 
trwy  ddinystr  y  Siehemiaid,  dywedir,  i:  fod  arswyd  Duw  ar- 
nynt,"  ac  y  mae  yn  dra  thebygol  mai  hyn  yw  y  peth  y  cyf- 
eirir  ato  fel  yr  achos  o'r  arswyd.  Hwy  a  gofiasant  am  y 
dystryw  aethus  a  ddaeth  ar  Sodomah,  a  dinasoedd  y  gwas- 
tadedd,  yr  hwn  a  ddaethai  arnynt  pan  yr  oeddynt  yn  ym- 
ddwyn  yn  anmharchus  tuag  at  Lot :  ac  felly  nid  oeddynt 
yn  beiddio  niweidio  Iacob  a'i  deulu,  er  eu  bod  wedi  cael  eu 
cyffroi  yn  fawr  i  hyny. 

Yr  oedd  y  dystryw  aethus  hwn  yn  tueddu,  mewn  ffordd 
arall,  i  ddwyn  yn  mlaen  waith  mawr  y  prynedigaeth  :  gan 
fod  Duw,  trwy  hyn,  mewn  modd  nodedig,  yn  datguddio  by- 
gythion  dychrynllyd  ei  gyfraith,  i  ddwyn  dynion  yn  ystyr- 
iol  o'u  hanghenreidrwydd  am  drugaredd  waredol.  Ni  char- 
iwyd  erioed  waith  y  prynedigaeth  yn  mlaen  heb  hyn.  Yr 
oedd  y  ddeddf  yn  cael  eu  defnyddio,  o'r  dechreuad,  yn 
athraw  i  ddwyn  dynion  at  Grist.     Gal.  3.  24. 

Ond  dan  yr  Hen  Destament  yr  oedd  llawer  mwy  o  ang- 
henreidrwydd  am  ryw  amlygiad  anghyffredinol  o  ddigofaint 
Duw  yn  erbyn  pechod,  yn  weledig  ac  yn  deimladwy.  nac  yn 
nyddiau  yr  efengyl ;  gan  fod  eyflwr  dyfodol,  a  thrueni  tra- 
gywyddol  yn  uffern,  wedi  eu  datguddio  yn  fwy  eglur.  a  chan 
fod  cyfiawnder  mawreddig  Duw  yn  erbyn  pechodau  dynion 
wedi  cael  ei  amlygu  mor  ryfeddol  yn  nyoddefiadau  Crist. 
A  chan  hyny,  fe  fyddai  yn  arferol  o  ganlyn  y  datguddiad  a 
roddai  Duw  o  hono  ei  hun  yn  y  dyddiau  hyny  lawer  mwy  o 
ddychryn  nac  sydd  yn  nyddiau  yr  efengyl.  Felly,  pan  yr 
ymddangosodd  Duw  ar  fynydd  Sinai  i  roddi  y  gyfraith,  yr 
oedd  taranau  a  mellt,  a  chwmwl  tew,  a  liais  yr  udgorn  yn 
dra  uchel.  Ond  yr  oedd  rhyw  amlygiadau  ailanol  a  mawr- 
eddig o  ddigofaint  Duw  yn  erbyn  pechod,  ar  ryw  gyfrifon,  yn 
neillduol  o  anghenreidiol  cyn  rhoddiad  y  gyfraith  :  a  chan 
hyny,  cyn  y  dylif,  yr  oedd  bygythion  y  gyfraith,  fel  yr 
oeddynt  yn  cael  eu  trosglwyddo  mewn  traddodiad  oddiwrth 


66  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Adda,  yn  ddefnyddiol.  Fe  fu  Adda  ei  hun  fyw  naw  cant 
a  deg  ar  hugain  o  flynyddoedd,  i  hysbysu  i'r  eglwys  fy- 
gythion  ofnadwy  Duw  ag  oedd  yn  fygythiedig  yn  y  cyfam- 
mod  a  wnaetbpwyd  ag  ef,  a  pba  mor  arswydus  oedd  canlyn- 
iadau  y  cwymp,  o'r  hyn  yr  oedd  efe  yn  llygad-dyst  ac  yn 
ddeiliad  ;  ac  yr  oedd  ereill,  a  fuasent  yn  ymddyddan  ag 
Adda,  yn  fyw  hyd  amser  y  dylif.  Ac  yr  oedd  dinystr  y 
byd  trwy  y  dylif  yn  wasanaethgar  i  ddangos  bygythion  y 
ddeddf,  ac  i  amlygu  digofaint  Duw  yn  erbyn  pechod  ;  ac 
felly  i  ddwyn  dynion  i  ystyried  yr  anghenreidrwydd  hollol 
am  drugaredd  waredol.  Ac  yr  oedd,  o'r  rhai  a  welsai  y 
dylif,  rai  yn  fy w  yn  amser  Abraham. 

Ond  yr  oedd  y  dylif  yn  awr,  i  fesur  mawr,  wedi  ei  an- 
nghofio  ;  gan  hyny  fe  welodd  Duw  yn  dda  drachefn  ddangos 
ei  ddigofaint  yn  erbyn  pechod,  yn  y  modd  niwyaf  brawychus, 
trwy  ddinystrio  y  dinasoedd  hyny ;  yr  hyn  a  wnaeth  yn  y  fath 
ddnll  fel  yr  oedd  yn  ddarlun  mwy  bywiog  o  uffern  nac  unrhyw 
beth  a  fuasai  o'r  blaen  ;  gan  hyny  dywed  yr  Apostol  Iudas, 
"  Eu  bod  hwy  yn  dyoddef  dialedd  tan  tragywyddol."  Duw 
a  wlawiodd  arnynt  dymhestl  o  dan  a  brwmstan.  Mae  yn 
debygol  mai  y  modd  y  dinystriwyd  hwy  ydoedd  trwy  ffagl- 
au  breision  o  fellt.  Y  ffrydiau  brwmstanaidd  oeddynt  mor 
breiffion  fel  y  llosgasant  i  fyny  yr  holl  ddinasoedd  hyny, 
hyd  oni  ddinystriwyd  hwy  a'u  trigolion  yn  y  fflamau.  Trwy 
hyn  y  gellir  gweled  aethus  ddigofaint  Duw  yn  erbyn  an- 
nuwioldeb  ac  anghyfiawnder  dynion  ;  yr  hyn  oedd  hefyd 
yn  tueddu  i  ddangos  iddynt  yr  anghenreidrwydd  o'r  pryn- 
edigaeth,  ac  felly  i  ddwyn  y  gwaith  mawr  hwn  yn  mlaen. 

5.  Duw  drachefn  a  adnewyddodd  ac  a  gadarnhaodd  y 
cyfammod  gras  i  Isaac  ac  i  Iacob.  Gwnaeth  felly  i  Isaac. 
Gen.  26.  3,  4.  "  A  mi  a  gyflawnaf  fy  llw  a  dyngais  wrth 
Abraham  dy  dad  di.  A  mi  a  amlhaf  dy  had  di  fel  ser  y  nef- 
oedd,  a  rhoddaf  i'th  had  di  yr  holl  wledydd  hyn,  a  holl 
genedlaethau  y  ddaear  a  fendithir  yn  dy  had  di."  Ac  wedi 
hyny  fe'i  hadnewyddwyd  a  chadarnhawyd  ef  i  Iacob ;  yn 
gyntaf,  yn  y  fendith  a  dderbyniodd  oddiwrth  Isaac,  wrth 


11ANES  GVVA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  67 

gyhw>>udi  pa  iiii  y  gweithredai  ac  y  llefarai  Isaac  mewa 
rbyw  ddall  anghyffredinol,  a  than  gyfarwyddyd  dwyfol. 
Yn  y  fendith  hono  yr  oedd  benditbion  y  cyfammod 
gras  yn  caol  eu  cadarnhau  i  Iacob  ac  i'w  had.  Gen. 
27.  29.  ';  Owasanaethed  pobloedd  dydi,  ac  ymgrymed  cen- 
edloedd  i  ti :  bydd  di  arglwydd  ar  dy  frodyr,  ac  ymgrymed 
meibion  dy  fam  i  ti :  melldigedig  fyddo  a'th  felldithio,  a 
bendigedig  a'th  fendithio."  A  chan  hyny  yr  oedd  Esau,  trwy 
golli  y  fendith  hon,  yn  colli  y  fendith  o  fod  yn  etifedd  ben- 
dithion  y  cyfammod  gras. 

Adnewyddwyd  a  ehadarnhawyd  y  cyfammod  hwn  dra- 
chefn  i  Iacob  yn  Bethel,  trwy  weledigaeth  yr  ysgol :  yr 
oedd  yr  ysgol  yn  arwydd  o  ffordd  iachawdwriaeth  trwy 
Grist.  Canys  y  gareg  ar  ba  un  y  gorphwysodd  Iacob  oedd 
yn  cysgodi  Crist,  maen  Israel,  yr  hwn  y  mae  Israel  neu 
Iacob  ysbrydol  yn  gorphwys  arno ;  megys  y  mae  yn  eglur, 
gan  fod  y  maen  hwnw,  ar  yr  achlysur  yma,  yn  cael  ei  en- 
einnio,  a'i  ddefnyddio  fel  allor.  Ond  nyni  a  wyddoin  mai 
Crist  yw  eneinniog  Duw,  ac  efe  yw  yr  unig  wir  allor.  Tra 
yr  oedd  Iacob  yn  gorphwys  ar  y  maen  hwnw,  ac  yn  gweled 
yr  ysgol,  fe  ymddangosodd  Duw  iddo  fel  Duw  mewn  cyfam- 
mod ag  ef,  ac  a  adnewyddodd  iddo  ef  y  cyfammod  gras. 
Gen.  28.  14.  «  A'th  had  di  fydd  fel  llwch  y  ddaear,  a  thi 
a  dori  allan  i'r  gorllewin,  ac  i'r  dwyrain,  ac  i'r  gogledd,  ac 
i'r  dehau  :  a  holl  deuluoedd  y  ddaear  a  fendithir  ynot  ti,  ac 
yn  dy  had  di." 

Cadarnhad  nodedig  arall  o'r  cyfammod  hwn  a  gafodd 
Iacob  yn  Mhenuel,  He  yr  ymdrechodd  efe  gyda  Duw,  ac  y 
llwyddodd ;  lie  yr  ymddangosodd  Crist  iddo  mewn  gwedd 
ddynol,  yn  ffurf  y  natur  y  darfu  iddo  wedi  hyny  ei  chy- 
meryd  i  undeb  personol  a'i  natur  ddwyfol. 

Adnewyddodd  Duw  ei  gyfammod  ag  ef  drachefn,  pan  yr 
aeth  allan  o  Padan-Aram,  ac  y  daeth  i  Bethel,  ac  at  y  maen 
y  gorphwysasai  arno ;  lie  y  cawsai  weledigaeth  yr  ysgol.  Gen. 
xxxv.  Fel  hyn  fe  adnewyddwyd  y  cyfammod  gras  yn  ystod 
yr  amser  hwn  yn  fynych,  ie,  yn  llawer  mynychach  nac  o'r 


68  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

blaen.  Yr  oedd  goleuni  yr  efengyl  yn  awr  yn  dechreu  ty- 
wynu  yn  llawer  mwy  llewyrchus,  fel  yr  oedd  yr  amser  yn 
nesau  at  ddyfodiad  Crist. 

6.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  ydyw,  y  modd  rhyfeddol 
y  cadwodd  Duw  y  teulu,  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i  ddyfod, 
rhag  marw  o  newyn,  yr  hyn  a  wnawd  trwy  Ioseph  fel 
offeryn.  Pan  yr  oedd  amser  y  newyn,  yr  hwn  a  barhaodd 
dros  saith  mlynedd,  yn  nesau,  fe  welodd  Duw  yn  dda,  trwy 
ryfeddol  ragluniaeth,  anfon  Ioseph  i'r  Aifft,  i  fod  yn  ddar- 
parjdd,  er  porthi  Iacob  a'i  deulu,  ac  i  gadw  yn  fyw  yr  had 
sanctaidd,  pa  un,  oni  buasai  hyny,  a  fuasai  yn  trengu.  Fe 
anfonwyd  Ioseph  i'r  Aifft  i'r  dyben  hwnw,  megys  y  raae  efe 
yn  sylwi  yn  Gen.  50.  20  :  u  Chwi  a  fwriadasoch  ddrwg  i'm 
herbyn  ;  ond  Duw  a'i  bwriadodd  i  ddaioni,  i  ddwyn  i  ben, 
fel  y  gwelir  heddyw,  i  gadw  yn  fyw  bobl  lawer."  Pa  sawl 
gwaith  y  bu  y  gwreiddyn  sanctaidd  hwn,  o'r  hwn  yr  oedd 
Blaguryn  cyfiawnder,  sef  y  Gwaredwr  gogoneddus  i  ddyfod, 
mewn  per}  gl  o  gael  ei  ddystrywio !  Ond  Duw  a'i  cadwodd 
mewn  modd  rhyfeddol. 

Y  waredigaeth  hon  i  dy  Israel,  trwy  law  Ioseph,  ydoedd, 
ar  ryw  gyfrifon,  yn  hynod  o  debyg  i'r  iachawdwriaeth  trwy 
Grist.  Fe  achubwyd  plant  Israel  trwy  Ioseph,  eu  brawd 
a'u  cyfathrachwr,  rhag  marw  o  newyn  ;  felly  y  mae  efe,  yr 
hwn  sydd  yn  gwaredu  eneidiau  ei  Israel  ysbrydol  oddiwrth 
newyn  ysbrydol,  yn  gyfathrachwr  iddynt,  ac  yn  un  nad  yw 
gywilyddus  ganddo  eu  galw  hwy  yn  frodyr.  Yr  oedd  Ioseph 
yn  frawd,  yr  hwn  y  darfu  iddynt  ei  gasau,  a'i  werthu,  ac  yr 
oedd  megys  pe  buasai  wedi  ei  ladd ;  canys  bwriadasant  ei 
ladd  ef.  Felly  y  mae  Crist  yn  un  ag  yr  ydym  ni  wrth  natur 
yn  ei  gasau  ;  a  thrwy  ein  bucheddau  annuwiol  nyni  a'i 
gwerthasom  am  bethau  gwag  y  byd  hwn ;  nyni  hefyd  a'i 
lladdasom  a'n  pechodau.  Ioseph  a  f u  ar  y  cyntaf  mewn 
sefyllfa  o  ddarostyngiad,  ac  yn  was  ;  felly  Crist  a  ymddang- 
osodd  mewn  agwedd  gwas  ;  wedi  hyny  fe  fwriwyd  Ioseph 
i'r  daear-dy,  megys  ag  y  disgynodd  Crist  i'r  bedd  ;  ac  wedi 
iddo  dd'od  allan  o'r  daear-dy,  fe'i  codwyd  i  sefyllfa  o  ddyrchaf 


HANES  GWAITH  Y  rRYx\EDlGAETH.  69 

iad  mawr  ar  ddehculaw  y  brcnin,  fel  rhaglaw.  i  lywodraethu 
ei  holl  deyrnas  ef,  ac  i  ddarparu  ymborth  er  cadw  bywydau  ; 
felly  Crist  a  ddyrchafwyd  ar  ddeheulaw  Duw,  i  fod  yn  Dy- 
wysog  ac  yn  Iachawdwr  i'w  frodyr,  ac  efe  a  dderbyniodd 
roddion  i  ddynion,  ie,  i  rai  cyndyn,  a'r  rkai  a'i  casasant  ac 
a'i  gwertbasant 

7.  Wedi  hyn  fe  roddwyd   prophwydoliaeth    am  Grist,  yr 
bon,  ar  ryw  gyfrifon,  ydoedd  yn  fwy  neillduol  nac  yr  un  a 
roddesid  erioed  o'r  blaen,  sef  yr  byn  ydoedd  yn  inendith 
Iacob  i'w  fab  Iudah.     Yr  oedd  y  bropbwydoliaetb  bon  yn 
dangos  yn  fwy  neillduol  o  biliogaetb  pwy  y  deuai  efe.    Pan 
y  galwodd  Duw  Abraham,  fe  ddatguddiwyd  iddo  mai  o'i  bil 
iogaetb  ef  y  deuai  y  Gwaredwr.     Cyn  byny  nid  oes  genym 
banes  am  un  datguddiad  yn   ngbylcb  acb  Crist  yn  cael  ei 
gyfyngu  i  gulacb  terfynau  na  biliogaetb  Noab  :  wedi  byny 
fe'i  cyfyngwyd  i  derfynau  mwy  cyfyng  ;  canys,  er  fod  gan 
Abraham  lawer  o  feibion,  eto,  fe  ddatguddiwyd  mai  o  bil- 
iogaetb Isaac  y  deuai  Crist.     A'r  amser  bwn  fe'i  cyfyngwyd 
yn  gyfyngacb  eto ;  canys  pan  yr  oedd  gan  Isaac  ddau  fab. 
fe  amlygwyd  mai  o  hiliogaetb  Israel  y  deuai  efe.     Ac  yn 
awr,  er  fod  gan  Israel  ddeuddeg  o  feibion,  eto  fe  ddatgudd- 
iwyd mai  o  biliogaetb  Iudab  y  deuai  Crist.     Llew  o  lwyth 
Iudab  yw  efe.     Golygiad  byr  ar  ei  weitbredoedd  mawrion 
a  roddir,  pan  y  dywedir  yn  Gen.  49.  8,  9  :  "  Titbau  Iudab, 
dy  frodyr  a'tb  glodforant  di :  dy  law  fydd  yn  ng^ar  dy  el- 
ynion  ;  meibion  dy  dad  a  ymgrymant  i  ti.    Cenaw  llew  wyt 
ti,  Iudab  ;  o'r  ysglyfaetb  y  daetbost  i  fyny,  fy  mab  :  ym- 
grymodd,  gorweddodd  fel  llew,  ac  fel  ben  lew :  pwy  a'i  cyf- 
yd  ef?"     Mae  y  rbagddywediad  bwn  dracbefn  yn  fwy  neill- 
duol yn  ngbylcb   amser  ymddangosiad  Crist  yn  y  cnawd. 
Adn.  10.  "  Nid  ymedy  y  deyrn-wialen  o  Iudah,  na  deddfwr 
oddirbwng  ei  draed  ef,  hyd  oni  ddelo  y  Siloh  ;  ac  ato  ef  y 
bydd  cynnulliad  pobloedd."     Y  bropbwydoliaeth  yma,  am 
alwad  y  cenedloedd  mewn  canlyniad  i  ddyfodiad  Crist,  a 
ymddengys  yn  fwy  amlwg  nac  yr  un  eto :  "  Ato  ef  y  bydd 
cynnulliad  pobloedd."  Gwelir  fel  hyn  fod  goleuni  yr  efengyl, 


70  II  AXES  GWAITI1  Y  PUYNEDIGAFTH. 

yr  hwn  a  dywynodd  yn  ddioed  ar  ol  cwymp  dyn,  wedi  cyn- 
nyddu  yn  raddol. 

8.  Gwaith  y  prynedigaeth  a  ddygwyd  yn  mlaen  yn  ystod 
y  cyfnod  hwn.  trwy  i  Dduw,  mewn  modd  rhyfeddol,  gadw 
plant  Israel  yn  yr  Aifft,  pan  yr  oedd  awdurdod  yr  Aifft 
wedi  ymosod  i'w  hollol  ddinystrio  hwy.  Ymddengys  eu  bod 
yn  hollol  yn  nwylaw  yr  Aifftiaid :  eu  gweision  hwy  oeddynt ; 
ac  yr  oeddynt  yn  ddarostyngedig  i  awdurdod  Pharaoh,  yr 
hwn  oedd  wedi  ymroddi  i'w  gwanyehu  trwy  gaethiwed 
caled.  A  phan  welodd  nad  atebai  hyny  y  dyben,  efe  a  am- 
eanodd  ddiwreiddio  eu  cenedl  hwy,  trwy  ro'i  gorchymyn  i 
foddi  pob  plentyn  gwrryw.  Ond  er  yr  hyn  oil  a  allai 
Pharaoh  ei  wneyd,  Duw,  mewn  modd  rhyfeddol,  a'u  cadw- 
odd  hwy :  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  lluosogodd  hwynt  yn 
ddirfawr  hefyd ;  ac  felly,  yn  lie  cael  eu  diwreiddio,  hwy  a 
amlhawyd. 

9.  Y  mae  i  sylwi  arno  yn  y  fan  yma,  nid  yn  unig  fod  y 
gencdl  wedi  cael  ei  chadw,  ond  hefyd  fod  Duw,  mewn  modd 
rhyfedd,  wedi  cadw  a  dal  i  fyny  ei  eglwys  weledig  yn  y 
genedl  hon,  pan  ydoedd  mewn  perygl  o  gael  ei  llethu  gan 
eilun-addoliaeth  yr  Aifft.  Fe  fu  plant  Israel  amser  hir  yn 
mJsg  yr  Aifftiaid,  ac  yn  weision  dariynt  hwy;  ac  felly  heb 
gael  y  fantais  o  gadw  i  fyny  ordinhadau  Duw  yn  eu  plith  eu 
hunain,  a  chynnal  addoliad  cyhoeddus,  neu  addysg,  trwy  yr 
hyn  y  cynnelid  i  fyny  y  wir  grefydd  ;  ac  nid  oedd  y  pryd 
hwnw  ddim  o  air.  Duw  yn  ysgrifenedig  ;  ac  yn  raddol  y  wir 
grefydd  a  aeth  i  raddau  mawr  ar  goll  yn  eu  plith  hwy,  a 
benthyciasant  arferion  eilun-addolgar  yr  Aifftiaid;  a'r  rhan 
fwyaf  o'r  bobl  a  wyrasant  i  addoli  eu  duwiau  hwy,  Gwel 
Ezec.  20.  6,  8 ;  a  23.  8. 

Y  pryd  hwn  oedd  y  drydedd  waith  i  eglwys  Dduw  fod 
agos  a  chael  ei  llyngcu  i  fyny  a'i  dwyn  ymaith  gan  annuw- 
ioldeb  y  byd  ;  y  waith  gyntaf  o  flaen  y  dylif ;  a'r  ail  waith 
cyn  galwad  Abraham  ;  ac  yn  bresennol  yn  yr  Aifft.  Ond 
eto  ni  oddefodd  Duw  i'w  eglwys  gael  ei  hollol  orchfygu  ; 
efe  yn  barhaus  a'i  hachubodd  hi,  yr  un  modd  ag  yr  achub- 


BANES  GWA1TH  Y  PR  YNELIGAETH  71 

odd  efe  \r  arch  yn  y  dylif.  a  Moses  yn  nghanol  y  dyfroedd 
yn  y  cawell  brwyn.  pan  yr  oedd  efe  yn  y  perygl  mwyaf  o 
gael  ei  lyngcu  i  fyny.  Yr  oedd  rhai  o  hyd  yn  dal  i  fyny  y 
wir  grefydd  :  ac  yr  oedd  gan  Dduw  yn  wastadol  bobl  yn  eu 
mv8g  hwv.  ie.  vn  vr  amser  Uvgredior.  tvwvll  a  thruenus  hwn. 
Yr  oedd  rhi'eni  Moses  yn  weision  cywir  i  Dduw.  Heb,  1 1.  23. 
••  Trwy  ffydd.  Moses,  pan  anwyd.  a  guddiwyd  dri  mis  gan  ei 
rieni.  o  aehos  eu  bod  yn  ei  weled  ef  yn  fachgen  tlws  :  ac 
nid  ofnasant  orehymyn  y  brenin." 

Yr  wyf  yn  awr  wedi  niyned  trvry  y  drydedd  ran  o  gyfnod 
yr  Hen  Destauient.  a  dangos  pa  fodd  y  dygwyd  yn  nilaen 
waith  y  prynedigaeth  o  alwad  Abraham  hyd  Moses  :  yn  yr 
hyn  yr  ydym  yn  gweled  fod  llawer  o  bethau  mawrion  wedi 
eael  eu  gwneyd  tuag  at  y  gwaith  hwn.  a'r  eynydd  mawr  a 
fu  ar  vr  adeiladaeth  vma  tu  hwnt  i"r  hrn  a  fuasai  o'r  blaen. 


P  E  N  .     IV. 

O  Moses  hyd  Dafydd, 


Yr  wyf  yn  dyfod  at  y  pedwerydd  amser.  yr  hwn  oedd 
yn  cyrhaedd  o  Moses  hyd  Dafydd.  i  ddangos  y  modd  y 
dygwyd  yn  mlaen  waith  y  prynedigaeth  trwy  yr  yspaid  hwn 
hefyd. 

Y  peth  cyntaf  sydd  yn  ymgynyg  i'n  sylw  dan  y  pen 
hwn.  oedd  givaredigaeth  eglwys  Dduv:  alla/i  o'r  Aijft.  yr  hon 
oedd  y  waredigaeth  fwyaf  hynocl  o  boll  waredigaethau  yr 
Hen  Destament.  a"r  hyn  oedd  y  gwystl  mwyaf  o'r  pryned- 
igaeth trwy  Grist,  ac  hefyd  yn  gysgod  neillduol  o  bono  :  a'r 
hyn  sydd  yn  cael  ei  honi  yn  fwyaf  o  lawer  yn  yr  ysgrythyr 
nac  xt  un  arall.  Y  waredigaeth  hon  a  weithredwyd  gan 
Iesu  Grist,  fel  y  mae  yn  eglur  :  canys  gelwir  ef  Angel  yr 
Arglwydd.  (Exod.  3.  2.  3.)  yr  hwn  a  ymddangosodd  i  Moses 
yn  y  berth,  ac  a*i  hanfonodd  ef  i  waredu  y  bobl.     Yr  oedd 


72  HANKS  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH. 

y  berth  yn  arddangos  natur  ddynol  Crist,  yr  hwn  a  elwir  y 
Blaguryn.  Yr  oedd  y  berth  hon  wedi  tyfu  ar  fynydd  Sinai, 
neu  Horeb,  yr  enwad  olaf  o'r  ddau  yn  arwyddo  lie  sych  ; 
felly  y  dywedir  mai  "  gwrciddyn  o  dir  sych"  oedd  natur 
ddynol  Crist.  Yr  oedd  llosgiad  y  berth  a  than  yn  arwyddo 
dyoddefaint  Crist  yn  nhan  digofaint  Duw.  Yr  oedd  y 
berth  yn  llosgi,  ac  heb  ei  difa  ;  felly  fe  ddyoddefodd  Crist  yn 
ddirfawr,  ond  ni  ddarfu  am  dano  :  eithr  yn  y  diwedd  efe  a 
orchfygodd,  ac  a  gyfododd  o'i  ddyoddefiadau.  Ac  oblegyd 
fod  y  dirgelwch  hwn,  sef  cnawdoliaeth  a  dyoddefaint  Crist, 
yn  cael  ei  arddangos  yma,  y  dywedodd  Moses,  "  Mi  a  droaf 
yn  awr,  ac  a  edrychaf  ar  y  weledigaeth  fawr  hon."  A  da 
y  gallasai  ei  galw  yn  "  weledigaeth  fawr,"  gan  yr  ar- 
ddangosid  ynddi  Dduw  wedi  amlygu  ei  hun  yn  y  cnawd.  yn 
dyoddef  marwolaeth  boenus.  ac  yn  adgyfodi  oddiwrth  y 
*neirw. 

Y  Gwaredwr  ardderchog  hwn  a  ddygodd  Israel  allan 
o'r  Aifft,  odditan  law  Pharaoh  ;  megys  y  darfu  iddo  wedi 
hyny,  trwy  ei  ddyoddefiadau  a'i  farwolaeth,  waredu  ei  bobl 
o  law  Satan,  y  Pharaoh  ysbrydol.  Y  rhai  hyny  a  wared- 
odd  efe  o  wasanaeth  creulon,  a  chaledfyd  trwm ;  ond  y  rhai 
hyn,  sef  yr  etholedigion,  o  gaethiwed  creulon  Satan  a 
phechod.  Y  rhai  hyny  a  waredodd  efe  o'r  ffwrn  haiarn  j 
ond  y  rhai  hyn  a  achubwyd  rhag  llosgi  yn  dragywyddol.  Y 
rhai  hyny  a  waredodd  efe  a  Haw  gref,  ac  a  braich  estynedig, 
gan  gospi  eu  gelynion  a  barnedigaethau  mawrion  ac  ofnad- 
wy  ;  y  rhai  hyn,  trwy  nerthol  ras,  gan  fuddugoliaethu  ar 
dywysogaethau,  ac  awdurdodau,  a  thywallt  ei  farnedigaeth- 
au  arswydus  ar  eu  gelynion.  Y  rhai  hyny  a  achubodd  efe 
trwy  daenelliad  gwaed  yr  oen  pasg,  pan  yr  oedd  erelll  yn 
cael  eu  dinystrio  ;  y  mae  efe  yn  achub  y  rhai  hyn  rhag  angau 
ac  uffern,  trwy  daenelliad  o'i  waed  ei  hun.  Y  rhai  hyny  a 
ddygodd  efe  allan  o'r  Aifft  yn  hollol  wrthwyneb  i  ewyllys 
yr  AifFtiaid,  pan  na  allasent  hwy  eu  hattal ;  y  rhai  hyn  y 
mae  efe  yn  eu  gwaredu  o  ddwylaw  y  diafol,  pan  y  mae  yn 
anoddefol  i'w  galon  falch  gymeryd  ei  orchfygu. 


BANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  73 

Yu  y  waredigaeth  bono,  yr  oedd  Crist  yn  gwaredu  y 
bobl,  nid  vn  unig  odditan  orthrymder  yr  Aifftiaid,  ond  efe 
a'u  gwaredodd  hefvd  o  gaethiwed  y  cythreuliaid,  eu  duwiau 
hwy  :  canys  o'r  blaen  yr  oeddynt  mewn  cyflwr  o  gaethiwed 
gan  dduwiau  yr  Aifft,  cystal  a  chan  yr  Aifftiaid  eu  hunain. 
Ac  fe  ddarfu  i  Grist,  Had  y  wraig.  yu  awr,  uiewa  uiodd 
nodedig.  gyflawni  yfelldith  fygythiedig  o  ysigo  peu  y  sarpb. 
Exod.  12,  12.  "  0  herwydd  uii  a  dramwyaf  trwy  wlad  yr 
Aifft  y  nos  bou,  ac  a  darawaf  bob  eyutaf-auedig  o  fewu  tir 
yr  Aifft.  yu  ddyn.  ac  yn  anifail ;  a  mi  a  wuaf  farn  yn  erbyu 
boll  dduwiau  yr  Aifft.*'  Yr  oedd  y  gorcbwyl  bwnw  yn  gy- 
maint  peth,  ac  yn  fwy,  i  uffern  nac  ydoedd  i'r  Aifft  ei  bun. 
Yr  oedd  balcbder  a' cbreulondeb  Satan,  yr  ben  sarpb,  yn 
cael  mwy  o  archoll  na  Pharaoh.  Efe  a  wnaetb  ei  waethaf 
yn  erbyn  y  bobl,  ac  a'i  boll  egni  efe  a  wrthwynebodd  eu 
gwaredigaeth.  Ond  fe  ddywedir  fod  Duw,  pan  waredodd 
efe  ei  bobl,  wedi  dryllio  penau  dreigiau,  ar  Lenatban  yn  y 
dyfroedd.  a'u  rhoddi  yn  fwyd  i'w  bobl.  Salm  74.  12 — 14. 
Duw  a  ddirgymhellodd  eu  gelynion  i'w  gollwng  hwynt  ym- 
aith,  fel  y  gwasanaethent  ef :  yr  byn  y  mae  Zacbarias 
hefyd  yn  gwneuthur  sylw  arno  mewn  perthynas  i'r  eglwys 
dan  yr  efengyl.     Luc  1.  74,  75. 

Yr  oedd  yr  Israeliaid  yn  myned  allan  o'r  Aifft  gyda  Haw 
ucbel,  a  Christ  yn  myned  o'u  blaen  hwynt,  mewn  colofn  o 
niwl  a  than.  Yr  oedd  yn  y  waredigaeth  hono  fuddugol- 
iaeth  ogoneddus  ar  y  ddaear  ac  uffern.  A  phan  yr  oedd 
Pharaoh  a'i  lu.  a  Satan  trwyddynt  hwy,  yn  erlid  y  bobl,  Crist 
a'u  dadymchwelodd  hwy  yn  y  Mor  Coch.  ';  Yr  Arglwydd  a 
wnaethyn  rhagorol  iawn:  tanoddymarcha'ifarchogi'r  mor," 
ac  yno  yr  hunasant  eu  hun  ddiweddaf.  ac  ni  chanlynasant 
bytb  mwyach  ar  ol  meibion  Israel  :  megys  ag  y  mae  holl 
elynion  Crist,  wedi  eu  dadymchwelyd  trwy  ei  waed  ef,  cyf- 
lawnder  digonoldeb  yr  hwn,  a  mawredd  y  dyoddefiadau 
trwy  ba  rai  y  tywalltwyd  ef,  a  all  fod  yn  cael  eu  gosod  allan 
trwy  helaethrwydd  y  mor.  Y  Mor  Coch  oedd  yn  ar- 
ddangos  gwaed  Crist,  fel  y  mae  yn  amlwg.  oddiwrth  fod  yr 

H.  R.— w  4 


74  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

apostol  yn  cydmaru  mynediad  plant  Israel  trwyddo,  i  fed- 
ydd  ;  a  nyni  a  wyddom  fod  y  dwfr  yn  y  bedydd  yn  ar- 
ddangos  gwaed  Crist.  1  Cor.  10.  1,2.  Fel  hyn,  Crist, 
Angel  cyd-ddrychioldeb  Duw,  yn  ei  gariad  a'i  dosturi,  a 
warcdodd  ei  bobl  yn  y  dyddiau  gynt,  ac  a'u  dygodd  ar  aden- 
ydd  eryrod,  fel  na  allai  yr  nn  o'u  gelynion  maleisus  a  balch 
gy ffwrdd  a  hwynt. 

Yr  oedd  hyn  yn  beth  newydd  arall  a  wnaeth  Duw  tuag 
at  waith  mawr  y  prynedigaeth,  ac  ni  wnaethai  efe  unrhyw 
beth  cyffelyb  iddo  erioed  o'r  blaen.  Deut.  4.  32 — 34.  Hwn 
oedd  y  cynydd  mwyaf  a  fu  ar  waith  y  prynedigaeth,  yr  hyn 
a  gawsai  ei  ddechreu  gyda  chwymp  dyn,  ac  a  ddygwyd  yn 
mlaen  hyd  yn  hyn  ;  trwy  hyn  fe  gymerodd  rhagluniaeth 
ddwyfol  gam  pellach  i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist  ir 
byd  i  weithio  allan  y  prynedigaeth  mawr  a  thragy wyddol ; 
canys  o'r  bobl  yma  yr  oedd  Crist  i  ddyfod.  Ac  yn  awr  y 
gallwn  weled  y  modd  yr  oedd  y  Planhigyn  a  blanasai  Duw 
y n  Abraham  yn  blaguro.  Er  fod  y  teulu,  o  ba  un  yr  oedd  Crist 
i  ddyfod,  wedi  ei  neillduo  oddiwrth  ereill  i  fesuryn  flaenor- 
ol  i  alwad  Abraham  :  eto  fe  ymddengys  nad  oedd  hyny  yn 
ddigon  o  neillduad.  Canys  er  eu  bod  hwy  trwy  hyny  yn 
cael  eu  cadw  fel  dyeithriaid  ac  ymdeithwyr,  rhag  ymuno 
a  phobl  ereill  mewn  cymdeithasau  gwladol ;  eto  yr  oeddynt 
yn  aros  yn  gymysg  yn  eu  plith,  ac  o  herwydd  hyn  mewn 
perygl  o  golli  y  wir  grefydd  yn  hollol,  fel  y  dangoswyd  o'r 
blaen,  a  chael  eu  gorchuddio  ag  eilun-addoliaeth  eu  cymyd- 
ogion.  Gan  hyny  yn  awr,  Duw,  trwy  y  waredigaeth  hon, 
a'u  neillduodd  hwynt  fel  cenedl  oddiwrth  yr  holl  genedl- 
oedd  ereill,  i  fyw  eu  hunain,  yn  eu  sefyllfa  wledig  ac  eg- 
lwysig  eu  hun,  heb  un  berthynas  i  fod  rhyngddynt  yn  hyny 
a'r  cenedloedd  Paganaidd,  fel  y  byddai  iddynt  gael  eu  cadw 
yn  ddidoledig  hyd  oni  ddeuai  Crist;  ac  felly  y  byddai  i 
eglwys  Crist  gael  ei  chynnal,  ac  y  byddai  iddogadw  oraclau 
Duw,  hyd  yr  amser  y  deuai  efe  ;  ac  fel  y  gellid  yn  eu  mysg 
hwy  amlygu  y  cysgodau,  a  chyhoeddi  y  prophwydoliaethau 
hyny  am  Grist,  ac  addysgiadau  dwyfol  ereill,  yn  nghyda  'r 


HANES  GWAITH  Y  PK.YNED1GAJETH-  75 

hanesion  am  bethau  ag  oedd  yn  anghenreidiol  eu  cadw  er 
parotoi  y  fFordd  i  ddyfodiad  Crist. 

2.  Megys  yr  oedd  y  bobl  liyn  yn  cael  eu  neillduo  i  fod 
yn  bobl  briodol  i  Dduw,  felly  yr  holl  bobloedd  ereilL  y  rhai 
oeddynt  ar  wyneb  yr  boll  ddaear,  afwriwyd  ymaith.  ac  a 
roddwyd  i  fyny  i  eilun-addoliaeth.  Yr  oedd  hyn  yn  perth- 
ynu  i'r  gwaitb  mawr  hwn  yr  ydym  yn  yradrin  ag  ef,  cyn 
belled  ag  yr  oedd  Haw  gan  ragluniaetb  Duw  ynddo,  ac  yr 
oedd  yn  nn  petb  ag  oedd  efe  wedi  drefnu  yn  ei  ragluniaetb 
i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist  a'r  iachawdwriaeth  fawr 
oedd  i  gael  ei  ehynawni  ganddo  :  yr  ydoedd  i  barotoi  y  ffordd 
i  allu  Crist  a'i  ras  gael  gorucbafiaetb  fwy  bynod  a  gogon- 
eddus  ar  y  bj'd  annuwiol  a  tbruenus,  ac  fel  y  byddai  i'w 
iacbawdwriaetb  ef  fod  yn  fwy  hysbys  i'r  byd  o  ddynolryw. 
Dyma  y  peth  a  ddywedir  yn  yr  ysgrytbyr  ar  yr  acbos. 
Rbuf.  1 1 .  30 — 32.  Y  raae  yr  apostol  yno  yn  llefaru  wrth 
y  cenedloedd,  y  rbai  a  fuasent  yn  Baganiaid,  "  Canys  megys 
y  buocb  cbwithau  gynt  yn  anufudd  i  Dduw,  eitbr  yr  awr- 
bon  a  gawsoch  drugaredd  trwy  anufudd-dod  y  rbai  byn  ; 
felly  bwytbau  befyd  yr  awrbon  a  anufuddbasant.  fel  y  caent 
bwytbau  drugaredd  trwy  eicb  trugaredd  cbwi.  Canys  Duw 
a'u  cauodd  bwynt  oil  mewn  anufudd-dod,  fel  y  trugarhai 
wrtb  bawb."  Hyny  yw,  ewyllys  Duw  oedd  i'r  boll  fyd  o 
Iuddewon  a  Cbenedloedd  gael  eu  cau  i  fyny  mewn  angbred- 
iniaetb,  fel  trwy  byny  y  byddai  i'w  drugaredd  ef  tuag  at- 
ynt  fod  yn  fwy  amlwg,  ac  iacbawdwriaetb  Crist  yn  fwy 
eglur  :  canys  nid  llefaru  am  angbrediniaetb  naturiol,  yr  byn 
y  mae  pobl  broffesedig  yr  Arglwydd  yn  dueddol  iddo  fel 
ereill.  y  mae  yr  apostol.  ond  am  yr  byn  sydd  yn  amlwg  ac 
yn  weledig,  y  fatb  ag  y  syrtbiodd  yr  Iuddewon  iddo  pan  y 
darfu  iddynt  wrtbod  Crist  yn  gyboeddus.  Y  mae  yr  apostol 
yn  sylwi,  y  modd  yr  oedd  y  Cenedloedd  yn  gyntaf  wedi  eu 
cau  i  fyny  mewn  angbrediniaetb  a  gwrtbwynebrwydd  cy- 
boeddus  i  wir  grefydd  cyn  dyfodiad  Crist,  i  barotoi  y  ffordd 
i'w  galwad  hwy,  yr  byn  a  fu  yn  fuan  wedi  ei  ddyfodiad  ef, 
fel  y  byddai  trugaredd  Duw  yn  fwy  amlwg  tuag  atynt  hwy ; 


76  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAE1H. 

a  bwriad  yr  Iuddewon  ymaith  o'r  eglwys  weledig,  i  barotoi 
y  ffordd  i'w  galwad  hwythau,  yr  hyn  a  fydd  yn  y  dyddiau 
diweddaf;  fel  y  gwelo  pawb,  Iuddewon  a  (Jhenedloedd,  mai 
trwy  Grist  y  maent  hwy  yn  cael  eu  gwaredu  o  fod  yn  ddy- 
eithriaid  amlwg  i  wladwriaeth  Israel,  heb  obaith  ganddynt, 
ac  heb  Dduw  yn  y  byd. 

Nis  gellir  penderfynu  gyda  sicrwydd  yn  mha  amser  yn 
bendant  yr  ymadawodd  y  Cenedloedd  yn  hollol  oddiwrth  y 
wir  grefydd.  Eu  gwrthgiliad,  fel  y  sylwyd  eisoes,  a  gymer- 
odd  le  yn  raddol.  Yr  oedd  yn  gyfFredinol,  ond  nid  yn 
hollol,  yn  amser  Abraham  ;  canys  yr  ydym  yn  gweled  fod 
Melchizedec,  un  o  freninoedd  Canaan,  yn  offeiriad  i'r  Duw 
Goruchaf  y  pryd  hwnw.  Ac  heblaw  hyny,  eadwyd  y  wir  gref- 
ydd i  fyny  am  yspaid  yn  mysg  ereill  o  hiliogaeth  Abraham, 
heblaw  teulu  Iacob  ;  ac  hefyd  yn  rhai  o  deulu  Nachor,  am  ba 
rai  y  mae  genym  hanes  yn  llyfr  lob,  ei  dri  chyfaill  ef,  ac 
Elihu.  Gwlad  Uz,  lie  yr  oedd  lob  yn  byw,  oedd  y  wlad  a 
feddiannwyd  gan  hiliogaeth  Uz,  neu  Huz  mab  Nachor, 
brawd  Abraham,  am  yr  hwn  yr  ydym  yn  darllen  yn  Gen. 
22.  21.  Bildad  y  Suhiacl  ydoedd  un  o  hiliogaeth  Suah, 
mab  Abraham  o  Ceturah,  (Gen.  25.  1,  2,)  ac  Elihu  y  Buziad 
o  Buz,  mab  Nachor,  brawd  Abraham.  Felly  fe  barhaodd 
gwir  grefydd  yn  mysg  rhai  pobl  ereill  heblaw  yr  Israeliaid, 
am  ry w  yspaid  ar  ol  amser  Abraham,  ond  nid  yn  hir  ;  ac  y 
mae  yn  debygol  eu  bod  hwy  yn  cael  eu  bwrw  ymaith.  aru 
rhoddi  i  fyny  i  eilun-addoliaeth,  oddeutu  yr  un  amser  ag  y 
neillduodd  Duw  blant  Israel  o'r  Aifft  i'w  wasanaeth  ef ; 
canys  mynych  y  dygir  ar  gof  iddynt  ar  yr  achlysur  hwnw, 
fod  Duw  yn  awr  wedi  eu  neillduo  hwy  yn  bobl  briodol  iddo  ef 
ei  hun,  neu  i  fod  yn  wahanedig  oddiwrth  yr  holl  bobloedd 
ereill  oedd  ar  wyneb  yr  holl  ddaear,  i  fod  yn  bobl  ac  yn 
eiddo  iddo  ef  yn  unig,  pan  yr  oedd  ereill  yn  wrthodedig. 
Ymddeogys  fod  hyn  yn  arwyddo  bod  Duw  yn  awr  yn  eu 
dewis  hwy  yn  y  fath  fodd  a  bod  yn  canlyn  y  dewisiad  amlwg 
a  wnaeth  efe  o  honynt  hwy,  wrthodiad  amlwg  o'r  holl  gen- 
edloedd  ereill  yn  y  byd  ;  a  bod  Duw  yn  gwneyd  ei  breswyl- 


HAN'ES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  77 

fod  gvda  hwy,  ac  yn  bwrw  ymaith  yr  boll  genedloedd  ereill. 
Ac  fel  yr  oedd  yn  canlyn  galwad  cyntaf  y  Cenedloedd  ar  ol 
dyfodiad  Crist,  wrthodiad  yr  Iuddewon  :  felly  yr  oedd  yn 
canlyn  galwad  cyntaf  yr  Iuddewon  i  fod  yn  bobl  i  Dduw, 
pan  y  dygwyd  hwy  allan  o'r  Aifft,  wrthodiad  o:r  Cenedl- 
oedd. 

Yr  holl  genedloedd  trwy  yr  holl  fyd.  oddyeithr  yr  Israel- 
iaid.  ar  rhai  a  ymunasant  yn  un  corph  a  hwy.  a  adawyd  i 
eilun-addoliaeth  :  ac  felly  y  buont  hwy  am  lawer  o  oesoedd, 
sef  yn  nghylch  pyrntheg  cant  o  flynyddoedd.  Yr  oeddynt 
wedi  eu  can  i  fyny  raewn  anghrediniaeth  am  amser  mor 
faith,  fel  y  byddent  yn  brawf  hollol  o'r  anghenreidrwydd 
am  Iachawdwr :  ac  fel  yr  ymddangosai  yn  eglur  trwy  brof- 
iad  mor  faith,  fod  dynolryw  yn  hollol  annigonol  i  waredu 
eu  hunain  o  gaethiwed  y  diafol.  y  tywyllwch  dudew  a'r  tru- 
eni  yr  oeddynt  wedi  syrthio  iddo :  ie.  fel  yr  ymddangosai 
na  allai  holl  ddoethineb  y  philosophyddion.  a:r  doethineb 
yn  mysg  y  Paganiaid.  eu  gwaredu  o'u  tywyllwch.  ac  y  bydd- 
ai  mwy  o  ogoniant  i  Iesu  Grist,  yr  hwn,  pan  y  daeth,  a'u 
goleuodd  ac  a'u  gwaredodd  hwy  trwy  ei  efengyl  ogoneddus. 
Yr  oedd  doethineb  Duw  yn  ymddangos  yn  rhyfeddol  yn 
hyn,  yn  parotoi  y  ffordd  yn  y  modd  yma  i'r  prynedigaeth 
trwy  Grist.  Fel  hyn  y'n  haddysgir  yn  yr  ysgrythyr.  (i  Cor. 
1.  21.)  -Canys.o  herwydd  yn  noethineb  Duw.  nid  adnabu 
y  byd  trwy  ddoethineb  mo  Dduw.  fe  welodd  Duw  yn  dda 
trwy  ffolineb  pregethu  gadw  y  rhai  sydd  yn  credu." 

3.  Y  peth  nesaf  a  wnawd  tuag  at  waith  mawr  y  pryned- 
igaeth, oedd  rhoddiad  y  ddeddf  foesol  gan  Dduw  mewn  dull 
mor  arswydus  ar  fynydd  Sinai.  Yr  oedd  hyn  yn  beth 
newydd  arall  a  wnaeth  Duw  tuag  at  y  gwaith  mawr  hwn. 
Deut,  4.  33.  u  A  glybu  pobl  lais  Duw  yn  llefaru  o  ganol  y 
tan.  fel  y  clywaist  ti.  a  byw  ?"  Yr  ydoedd  yn  beth  mawr, 
pa  un  bynag  a  wneir  ai  ei  ystyried  fel  amlygiad  o'r  cyfam- 
mod  gweithredoedd,  ai  ynte  yn  cael  ei  rhoddi  fel  rheol 
bywyd. 

Yma  yr  oedd  y  cyfammod  gweithredoedd  yn  cael  ei  am- 


78  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

lygu  i  fod  fel  athraw  i  arwain  at  Grist ;  nid  yn  unig  i'r 
genedl  bono  yn  oesoedd  yr  Hen  Destament,  ond  y  mae  yn 
ddefnyddiol  i  eglwys  Dduw  trwy  holl  oesoedd  y  byd.  fel 
offeryn  a  ddefnyddir  gan  y  Gwaredwr  mawr  i  argyhoeddi 
dynion  o'u  pechodau  a'u  trueni,  yn  nghyda'  u  cyflwr  digym- 
horth,  ac  i  ddangos  ofnadwy  ac  arswydus  fawrhydi  a  chyf- 
iawnder  Duw  fel  deddfroddwr,  ac  i  ddwyn  dynion  i  deimlad 
o'r  anghenreidrwydd  am  Grist  yn  waredwr.  Nid  ydyw 
gwaith  y  prynedigaeth,  yn  ei  holl  gynydd  yn  eneidiau  y 
prynedigion,  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  heb  oruchwyliaetli 
y  ddeddf  hon. 

Fe'i  rhoddwyd  mewn  modd  brawychus,  gyda  llais  arswyd 
us.  mor  hynod  o  uchel,  fel  yr  oedd  yr  holl  bobl  yn  y  gwers- 
yll  yn  dychrynu ;  a  Moses  ei  hun,  er  ei  fod  yn  gyfaill  mor 
gymdeithasgar  a  Duw,  eto  efe  a  ddywedodd,  i4  Yr  wyf  yn 
ofni  ac  yn  crynu."  Heb.  12.  21.  Y  mellt  a'r  taranau,  y 
mynydd  yn  llosgi  gan  dan,  a'r  ddaear  yn  ysgwyd  ac  yn 
crynu,  gyda  'r  llais,  ydoedd  i  ddwyn  pawb  i  ystyried  pa 
mor  fawr  ydyw  yr  awdurdod,  y  gallu,  a'r  cyfiawnder  hwnw 
ag  sydd  yn  gofyn  cyflawniad  o'r  ddeddf  hon,  a  pha  mor  ofn- 
adwy fydd  digofaint  Duw  yn  erbyn  y  troseddwyr  o  honi ; 
ac  fel  y  gallai  dynion,  trwy  ystyried  y  pethau  hyn,  gael 
prawf  trwyadl  o  honynt  eu  hunain,  a  phrofi  eu  calonau,  a 
gwybod  pa  mor  anmhosibl  ydyw  iddynt  gael  iachawdwr- 
iaeth  trwy  weithredoedd  y  ddeddf,  a  gweled  yr  hollol  ang- 
henreidrwydd y  maent  yn  sefyll  ynddo  am  gyfryngwr. 

Os  na  olygwn  y  ddeddf  yn  gyfammod  o  weithredoedd, 
ond  yn  rheol  bywyd,  y  mae  yn  cael  ei  defnyddio  yn  y  modd 
hwnw  gan  y  Gwaredwr,  o'r  amser  hwnw  hyd  ddiwedd  y 
byd,  fel  cyfarwyddyd  i'w  bobl,  i  ddangos  iddynt  j  ffordd  yn 
mha  un  y  dylent  rodio,  os  mynant  fyned  i'r  nefoedd  ;  canys 
ufudd-dod  diffuant  a  chyffredinol  i'r  ddeddf  hon  ydyw  y 
ffordd  gul  sydd  yn  arwain  i'r  bywyd. 

4.  Y  peth  nesaf  i  sylwi  arno  yn  y  cyfnod  hwn,  ydoedd 
rhoddiad  y  deddfau  cysgodol  gan  Dduw,  pa  rai,  tybiwyf,  a 
gynnwysent  y  rhan  fwyaf  o'r  gorchymynion  a  roddwyd  trwy 


RAKES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  79 

Moses,  nad  oeddynt  yn  briodol  berthynol  i'r  ddeddf  foesol  ; 
nid  yn  unig  y  deddfau  a  elwir  yn  seremoniaidd.  y  rhai  a  ben- 
nodent  seremoniau  ac  amgylchiadau  yr  addoliad  luddewig, 
a  sefyllfa  eglwysig  yr  Iuddcwon,  ond  hefyd  llawer,  os  nid 
yr  holl  ddeddfau  gwladol,  y  rhai  oeddynt  i  lywodraethu  y 
wladwriaetli  Iuddewig,  ac  a  elwir  yn  gyffredin  y  ddeddf 
farnol,  oeddynt  hefyd  yn  gysgodol.  Yr  oedd  rhoddiad  y 
deddfau  cysgodol  hyn  yn  beth  newydd  arall  a  wnaeth  Duw 
yn  ystod  y  cyfnod  hwn,  a-g  oedd  yn  tueddu  i  adeiladu  adeil- 
ad  ogoneddus  y  prynedigaeth,  a  dd}*gW3'd  yn  mlaen  o  dde- 
chreuad  y  byd.  Yr  oedd  llawer  o  ddygwyddiadau  cysgodol 
wedi  bod  mewn  rhagluniaeth  o'r  blaen,  y  rhai  oeddynt  yn 
arddangos  Crist  a'r  prynedigaeth ;  a  rhai  ordinhadau  cys- 
godol. yn  neillduol  y  ddwy  ordinhad  hyny,  sef  yr  aberthau 
a'r  enwaediad  :  ond  yn  awr.  yn  lie  arddangos  y  Gwaredwr 
mawr  mewn  ychydig  o  osodiadau,  y  mae  Duw  yn  rhoddi 
allan  ddeddf  gyflawn.  heb  ddim  arall  ynddi  ond  aneirif 
wahanol  arddaagosiadau  cysgodol  o  bethau  daionus  i  ddy- 
fod.  trwy  ba  rai  yr  oedd  y  genedl  hono  yn  cael  eu  cyfar- 
wyddo  pa  fodd  i  ymarweddu  yn  eu  gweithrediadau  crefydd- 
ol;  bob  blwyddyn,  mis  a  diwrnod,  ac  i  ymddwyn  gyda  phob 
peth  a  berthynai  i'w  sefyllfa  eglwysig  a  gwladol ;  a'r  cyfan 
yn  dangos  rhywbeth  o  Grist.  Un  cyflawniad  yn  dangos  un 
peth,  yn  amlygu  rhyw  athrawiaeth  neu  ryw  fendith ;  un  arall 
yn  dangos  peth  arall ;  felly  yr  oedd  yr  holl  genedl,  trwy  y 
ddeddf  hon,  fel  pe  buasai  wedi  ei  sefydlu  mewn  sefyllfa 
gysgodol.  Fel  hyn  yr  oedd  yr  efengyl  mewn  modd  helaeth 
yn  cael  ei  gosod  allan  i'r  genedl  hono  ;  fel  nad  oes  braidd 
un  ganghen  o'i  hathrawiaeth  nad  oedd  yn  cael  ei  hamlygu 
mewn  modd  neillduol  trwy  ryw  gynawniad  o'r  ddeddf  hon, 
er  mai  mewn  cysgodau  a  than  orchudd,  fel  yr  oedd  gwyneb 
Moses  dan  orchudd  pan  yr  ydoedd  yn  dysgleirio. 

I'r  ddeddf  gysgodol  hon  y  perthyn  yr  holl  orchymynion 
yn  nghylch  adeiiadu  y  tabernacl,  yr  hwn  a  godwyd  i  fynj 
yn  yr  anialwch5  yn  nghyda  'i  holl  ffurfiau,  ei  amgylchiadau 
a'i  ddodrefn. 


80  HANES  GWAITH  Y  P&TNEDf&AETK 

5.  Oddeutu  yr  amser  hwn  y  rlioddwyd  y  rhaiiau  cyntaj 
o  air  Duw  yn  ysgrifenedig.  Yr  oedd  hyn  yn  beth  mawr 
arall  tuag  at  waith  y  prynedigaeth,  ae  yn  gynydd  newydd  a 
gogoneddus  ar  yr  adeilad.  Hyn  oedd  dechreuad  y  rhcol 
ysgrifenedig,  yr  hon  a  roes  Duw  i  fod  yn  rheol  ffydd.  addol- 
iad.  ac  ymarferiad  i'r  eglwys  trwy  yr  boll  oesoedd.  Ych- 
wanegwyd  ati  o  amser  i  amser,  hyd  oni  orphenwyd  ;  a  chyf- 
lawnwyd  canon  (neu  reol)  yr  ysgrytbyrau  sanctaidd  gan  yr 
Apostol  loan.  Nid  ydyw  o  bwys  pa  un  a  ysgrifenwyd 
gyntaf,  ai  y  Deg  Gorcbymyn  ar  y  llecbau  ceriggan  fys  Duw, 
ai  llyfr  lob ;  neu  pa  un  ai  gan  Moses,  fel  y  tybia  rhai,  yr 
ysgrifenwyd  llyfr  lob,  ai  gan  Elihu,  fel  y  tybia  ereill.  Os 
gan  Elihu  yr  ysgrifenwyd  y  llyfr  hwnw,  yr  oedd  rhanau  o'r 
gair  sanctaidd  wedi  eu  hysgrifenu  cyn  hyn  ;  ond  nis  gallas- 
ai  fod  yn  mhell  oddiwrth  yr  amser  hwn,  wrth  ystyried  hil- 
iogaeth  pwy  oedd  y  personau  y  lleferir  am  danynt  ynddo, 
yn  nghyda  hir  oes  lob,  yr  hon  oedd  wedi  myned  heibio  pan 
ysgrifenwyd  y  llyfr. 

Gair  ysgrifenedig  Duw  ydyw  y  prif  offeryn  y  mae  Crist 
yn  gwneyd  defnydd  o  hono  i  ddwyn  yn  mlaen  waith  y  pryn- 
edigaeth trwy  yr  holl  oesoedd,  er  pan  y  rhoddwyf  ef.  Yr 
oedd  anghenreidrwydd  yn  awr  am  i  air  Duw  gael  ei  roddi 
mewn  ysgrifen,  fel  y  byddai  yn  brawf-reol  sefydlog  iJr  eglwys. 
Cyn  hyn  yr  oedd  yr  eglwys  yn  cael  gair  Duw  trwy  draddod- 
iad,  naill  ai  yn  ddigyfrwng  trwy  ddynion  enwog  ysbryd- 
oledig,  y  rhai  oeddynt  yn  byw  y  pryd  hwnw  ;  neu  ynte, 
trwy  dracldodiad  oddiwrth  genedlaethau  o'r  blaen,  yr  hyn  a 
allesid  gael  gyda  gradd  o  sicrwydd  mewn  oesoedd  blaenorol 
i  hon,  gan  fod  dynion  yn  byw  mor  hir.  Gallasai  Noah 
ymddyddan  a  Methuselah,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  nyddiau 
Adda,  a  derbyn  traddodiadau  oddiwrtho  ef ;  ae  fe  fu  Noah 
byw  hyd  oddeutu  amser  Abraham  :  a  meibion  Iacob  a 
fuont  byw  gryn  amser  yn  yr  Aifft,  ac  felly  yn  traddodi  i'w 
hiliogaeth  yno  y  datguddiedigaethau  a  roddwyd  i  Abra- 
ham, Isaac  a  Iacob.  Ond  yn  awr  yr  oedd  meithder  yr 
amser  o'r  dechreuad  cymaint,  ac  oes  dynion  wedi  cael  ei 
gwneuthur  mor  fer,  (a'i  dwyn  i'r  hyd  presennol  oddeutu 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  8  1 

amser  Moses,)  ac  yn  awr  yr  oedd  Duw  yn  didoli  cenedl  i 
fod  yn  bobl  neillduol.  fel  y  byddai  iddynt  hwy  gadw  ei 
oraclau  ef ;  yr  oedd  efe  yn  gweled  y  pryd  hwn  yn  amser 
cyfleus  i  roddi  ei  air  mewn  ysgrifen,  fel  y  byddai  iddo 
fod  o  hyny  allan  yn  rheol  sefydlog  trwy  yr  holl  oesoedd. 
Gan  hyny.  heblaw  llyfr  lob,  yr  hwn  a  ysgrifenwyd  oddeutu 
y  pryd  hwn.  fe  ysgrifenodd  Duw  y  Deg  Gorchyrnyn  a'i  fys 
ei  hun  ar  lechau  cerig ;  ac  wedi  hyn  y  rhoddwyd  yr  holl 
gyfraith,  sef  sylwedd  yr  hyn  a  gynnwysir  yn  Mhum'  Llyfr 
Moses.  mewn  ysgrifen,  trwy  orchymyn  neillduol  yr  Arg- 
lwydd,  a  dodwyd  hi  yn  y  tabernacl  i'w  chadw  yno  er  addysg 
i'r  eglwys.     Deut.  31.  24—26. 

6.  Y  pryd  hwn.  rhyngodd  bodd  i  Dcluw  gynnrychioli  yn 
rhyfeddol  fynediad  ei  eglwys  waredigol  trwy  y  byd  i'w  heti- 
feddiaeth  dragywyddol,  yn  nheithiau  plant  Israel  trwy  yr 
anialwck  o'r  Aifft  i  Ganaan.  Arddangosir  yma  holl  ainryw- 
iol  gamrau  y  prynedigaeth,  neu  waredigaeth  yr  eglwys  gan 
Grist,  o'i  ddechreuad  hyd  ei  berffeithiad  mewn  gogoniant  ; 
y  cyflwr  y  gwaredir  y  prynedigion  o  bono,  yn  eu  sefyllfa 
gaeth  hwy  yn  yr  Aifft,  a7u  caethiwed  yno,  yr  hwn  a  adaw- 
sant.  Yr  oedd  pwrcasiad  eu  prynedigaeth  yn  cael  ei  ar- 
ddangos  trwy  aberthiad  yr  oen  pasg,  yr  hwn  a  offrymwyd 
y  nos  y  lladdodd  Duw  holl  gyntaf-anedigion  yr  Aifft.  De- 
chreuad  cymhwysiad  y  prynedigaeth  yn  Nghrist  i'w  eglwys 
mewn  dychweliad,  a  arddangosid  yn  mynediad  Israel  allan 
o'r  Aifft,  a'u  harweiniad  trwy  y  Mor  Coch,  mewn  modd  mor 
anghyffredin  a  gwyrthiol.  Taith  yr  eglwys  trwy  y  byd 
drwg  presennol,  a'r  amrywiol  gyfnewidiadau,  trwy  ba  rai  y 
mae  hi  yn  myned  yn  ei  gwahanol  symudiadau,  a  arddangos- 
id yn  nhaith  yr  Israeliaid  trwy  yr  anialwch.  Y  modd  y  mae 
yr  eglwys  yn  cael  ei  harwain  gan  Grist,  oedd  yn  cael  ei  ar- 
ddangos  yn  arweiniad  yr  Israeliaid  gan  y  golofn  niwl  y 
dydd,  a  llewyrch  tan  y  nos  Y  modd  y  mae  yr  eglwys  yn 
cael  ei  chynnal  yn  ei  mynediad  yn  mlaen.  ac  yn  cael  ei  di- 
wallu  ag  ymborth  ysbrvdol,  a  beunyddiol  gymdeithas  a 
Duw,  o  ddechreuad  hyd  ddiwedcliad  ei  thaith,  oecld  yn  cael 

h.  r. — w.  4# 


82  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

ei  arddangos  yn  nghynnaliad  meibion  Israel  gan  Dduw  a  bara 
neu  fanna  o7r  nef,  ac  a  dwfr  o'r  graig.  Y  peryglon  y  niae  y 
saint  yn  cyfarfod  a  hwy  yn  eu  teithiau  trwy  y  byd,  oeddynt 
yn  cael  eu  harddangos  yn  y  seirph  tanllyd  y  cyfarfu  meib- 
ion Israel  a  hwynt  yn  yr  anialwch.  Ymladdfeydd  yr  eg- 
lwys  a'i  gelynion  oeddynt  yn  cael  eu  harddangos  yn  eu 
brwydr  a'r  Ainaleciaid,  ac  ag  ereill,  y  cyfarfuant  a  hwy  yn 
eu  teithiau.  Gellid  nodi  aneirif  bethau  o'r  fath,  y  darfu 
iddynt  eu  cyfarfod,  y  rhai  oeddynt  gyffelybiaethau  bywiog 
o'r  pethau  y  mae  yr  eglwys  a'r  saint  yn  eu  cyfarfod  yn  holl 
oesoedd  y  byd.  Fod  y  pethau  hyny  yn  cysgodi  yr  hyn  a 
berthynai  i'r  eglwys  Gristionogol,  sydd  amlwg  oddiwrth 
1  Cor.  10.  11:  "  A'r  pethau  hyn  oil  a  ddygwyddasant  yn 
esiamplau  iddynt  hwy,  ac  a  ysgrifenwyd  yn  rhybudd  i  nin- 
au,  ar  y  rhai  y  daeth  terfynau  yr  oesoedd."  Yma  y  mae  yr 
apostol  yn  llefaru  am  y  pethau  y  buom  yn  eu  hystyried,  ac 
y  mae  efe  yn  dywedyd  yn  eglur,  fod  y  pethau  hyny  wedi 
dygwydd  yn  gysgodau  iddynt  hwy ;  canys  felly  y  mae  yn 
yr  iaith  wreiddiol. 

7.  Peth  arall  y  rhaid  i  ni  beidio  ei  basio,  yr  hyn  oedd 
oruchwyliaeth  fawr  a  hynod  o  eiddo  Rhagluniaeth.  mewn 
perthynas  i'r  holl  fyd  o  ddynolryw,  oedd  byrhad  oes  dyn  ; 
sef  ei  dwyn  o  fod  rhwng  naw  cant  a  mil  o  flynyddoedd  i  fod 
ond  ocldeutu  deg-a-thriugain,  neu  bedwar  ugain  mlynedd. 
Fe  ddechreuwyd  byrhau  oes  dyn  yn  ddioed  ar  ol  y  dylif. 
Fe  'i  byrhawyd  i  chwe'  chan  mlynedd  y  genedlaeth  gyntaf ; 
a'r  nesaf  i  rhwng  pedwar  a  phum'  cant :  ac  felly  yn  raddol 
y  byrhawyd  oes  dyn,  hyd  amser  y  marwoldeb  rnawr  yn 
nghynnulleidfa  Israel,  o  herwydd  iddynt  rwgnach  o  achos 
newyddion  yr  yspiwyr,  cwympwyd  eu  celaneddau  hwy  yn 
yr  anialwch,  a'r  holl  ryfelwyr  a  fuont  feirw  ;  a'r  pryd  hwnw 
fe  ddygwyd  oes  dyn  i'r  mesur  y  mae  ynddo  yn  bresennol, 
fel  y  mae  Moses,  yn  y  Salm  a  ysgrifenodd  efe  ar  yr  achlys- 
ur  hwnw,  yn  sylwi,  (Salm  90.  10,)  "  Yn  nyddiau  ein  blyn- 
yddoedd  y  mae  deng  mlynedd  a  thriugain  :  ac  os  o  gryfder 
r  cyrhaeddir  pedwar  ugain  mlynedd,  eto  eu  nerth  sydd 


HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH.  83 

boen  a  blinder ;  canys  ebrwydd  y  derfydd,  a  ni  a  ehedwn 
ymaith." 

Yr  oedd  yr  oruchwyliaeth  fawr  hon  yn  gweinyddu  i'r 
dyben  goruchel  hwn,  sef  y  prynedigaeth.     Yr  oedd  bod  oes 
dyn  yn  cael  ei  thori  mor  fer  yn  y  byd  hwn,  yn  tueddu  i 
barotoi  y  ffordd  i  ddynion  byr-hoedlog  groesawu  y  newydd- 
ion  da  am  fywyd  tragywyddol,  a  ddygivyd  i  oleuni  tmvy  yr 
efengyl.  gyda  mwy  o  lawenydd  ;    ac  i  fod  yn  fwy  parod 
i  gofleidio  yr  Iachawdwr,  yr  hwn  a  bwrcasodd,  ae  sydd  yn 
cynyg  y  fath  fendith  iddynt.    Pe  buasai  oes  dynion  yn  gyff- 
redin  oddeutu  naw  can'  mlynedd  yn  barhaus,  pa  faint  llai 
o  annogaeth  a  fuasai  iddynt  barchu  y  cynygiad  o  fywyd  dy- 
fodol ;  pa  faint  mwy  hudoliaethus  fuasai  iddynt  ymorphwys 
yn  mhethau  y  byd  hwn.  ac  esgeuluso  ymofyn  am  fywyd  arall 
heblaw  hwn,  gan  y  buasai  y  bywyd  hwn  mor  hir  ?     Mae  yn 
debyg  fod  oes  mor  hir  yn  gefnogaeth  fawr  i  annuwioldeb  y 
cyn-ddylifiaid.     Ond    pa    faint   mwy  annogaethol   ydyw  i 
ddynion  ymofyn  gwaredigaeth,  a  gwell  bywyd  na  hwn,  trwy 
y  Prynwr,  er  pan  nad  ydyw  oes  dyn  y  ddeuddegfed  ran  o'r 
peth  a  fu :  gan  fod  dyn  yn  marw  yn  awr,  yn  gyffredin, 
mewn  oedran  pan  nad  oedd  dynion  yn  yr  amseroedd  gynt, 
ond  megys  pe  buasent  yn  dechreu  byw. 

8.  Yr  un  gwaith  mawr  oedd  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen 
yn  nghadwraeth  y  bobl  hyny.  o  ba  rai  yr  oedd  Crist  i  ddyfod, 
rhag  hollol  ddarfod  am  danynt  yn  yr  anialwch.  trwy  wyrth 
barhaus  am  yr  yspaid  o  ddeugain  mlynedd.  Sylwais  am- 
ryw  weithiau  o'r  blaen,  am  y  ffordd  dra  hynod  a  gymerodd 
Duw  i  gadw  y  rhai  yr  oedd  y  Gwaredwr  i  ddyfod  o  honynt; 
ond  yr  oedd  cadwraeth  meibion  Israel  yn  yr  anialwch  am 
amser  mor  faith,  ar  ryw  gyfrifon,  yn  fwy  hynod  nac  yr  un 
o  honynt.  Yr  oedd  y  gynnulleidfa  bono  yn  cynnwys,  fel  y 
gellir  barnu,  yn  nghylch  dau  gan5  myrddiwn  o  bobl  ar  y 
cyntaf,  y  rhai  a  fuasent  yn  gorfod  trengu  mewn  llai  na  mis 
o  amser,  pe  na  buasent  yn  cael  eu  cynnal  mewn  modd 
gwyrthiol.  Ond  eto  cynnaliwyd  y  lluaws  mawr  hyny  ddeu- 
gain mlynedd  mewn  anialwch  sych  a  diffrwyth,  heblafurio, 


84  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

na  hau  na  medi,  a'u  bara  yn  cael  ei  wlawio  iddynt  yn  feu- 
nyddiol  i  lawr  o'r  nefoedd,  a'u  diwallu  hwy  oil  hyd  ddigon 
k  dwfr  o'r  graig  ;  a'r  un  gwisgoedd  ag  oedd  ganddynt  yn 
myued  allan  o'r  AifFt  yn  parhau  heb  dreulio  ymaith  yr  holl 
amser  liwnw.  Deut.  8.  4.  Ni  bu  erioed  hanes  am  un  genedl 
yn  cael  ei  chynnal  mewn  modd  cyffelyb  i  hyn. 

•  9.  Fe  welodd  Duw  yn  dda,  yn  yspaid  yr  amser  hwn, 
roddi  datguddiad  amlycach  o  Grist  y  Prynwr  nac  a  roddasai 
efe  erioed  o'r  blaen.  Myfi  a  sylwaf  ar  dair  prophwydoliaeth 
a  roddwyd  y  pryd  hwn.  Y  gyntaf  ydyw  un  Balaam. 
Num.  24.  17,  18,  19:  "  Gwelaf  ef,  ac  nid  yr  awr  hon  ; 
edrychaf  arno,  ond  nid  o  agos :  daw  seren  o  Iacob,  a  chyfyd 
teyrn-wialen  o  Israel,  ac  a  ddryllia  gonglau  Moab,  ac  a 
ddinystria  holl  feibion  Seth.  Ac  Edom  a  feddiennir,  Seir 
hefyd  a  berchenogir  gan  ei  elynion,  ac  Israel  a  wna  rymus- 
der.  Ac  arglwyddiaetha  un  o  Jacob,  ac  a  ddinystria  y 
gweddill  o'r  ddinas."  Yr  oedd  hon  yn  eglurach  prophwyd- 
oliaeth am  Grist  nac  un  a  roddasid  o'i  blaen,  yn  neillduol 
mewn  perthynas  i'w  swydd  freninol  ef.  Ond  y  mae  genym 
un  arall,  a  roddodd  Duw  trwy  Moses,  yr  hon  sydd  eglurach 
eto,  ac  yn  cyfeirio  yn  neillduol  at  ei  swydd  ef  fel  Prophwyd. 
Deut.  18.  18.  "  Codaf  Brophwyd  iddynt  o  fysg  eu  brodyr, 
fel  tithau,  a  rhoddaf  fy  ngeiriau  yn  ei  enau  ef ;  ac  efe  a 
lefara  wrthynt  yr  hyn  oil  a  orchymynwyf  iddo."  Yr  oedd 
hon  yn  eglurach  prophwydoliaeth  am  Grist  nac  un  a  fuasai 
o'r  blaen,  o'r  ystyr  yma,  gan  fod  yr  holl  brophwydoliaethau 
blaenorol  mewn  iaith  ddirgelaidd,  gyffelybiaethol.  Y  gyn- 
taf ydoedd,  "  y  byddai  i  Had  y  wraig  ysigo  pen  y  sarph." 
Yr  addewidion  a  roddwyd  i  Abraham,  Isaac,  a  Iacob,  "  Mai 
yn  eu  had  hwy  y  bendithid  holl  deuluoedd  y  ddaear," — 
prophwydoliaeth  Iacob  ym  mendith  Iudah,  a'r  hyn  a 
ddywedodd  Balaam  am  Grist  dan  gyffelybiaeth  seren— 
oeddynt  oil  yn  gyfriniol  a  dirgelaidd.  Ond  y  mae  hon  yn 
eglur  ac  yn  llythyrenol. 

Y  mae  amrywiol  bethau  yn  gynnwysedig  yn  y  brophwyd- 
oliaeth   hon  am    Grist,  a'i   swydd   gyfryngol.      Adn.    16. 


HANE6  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  85 

Yma  y  datguddir  y  byddai  iddo  fod  yn  Wr  canol  rhwng 
Duw  a  dynion.  Bod  ag  sydd  yn  meddu  y  fath  fawreddig 
fawrhydi,  sancteiddrwydd,  a  chyfiawnder,  fel  na's  gallent 
hwy  ddyfod  ato  yn  ddigyfrwng,  na  mwynhau  cymdeithas  ag 
ef,  heb  gyfryngwr  i  sefyll  rhyngddynt :  a  phe  buasent  yn 
agosau  yn  ddigyfrwng  at  un  mor  ofnadwy  a  dialgar  am  bech- 
od  ag  ydyw  Duw,  buasent  yn  meirw ;  buasai  ef  u  yn  dan 
ysol  "  iddynt.  Y  mae  yma  hefyd  ddatguddiad  neillduol  o 
Grist  mewn  perthynas  i'w  swydd  fel  Prophwyd :  "  Codaf 
brophwyd  iddynt  o  fysg  eu  brodyr,  fel  tithauV  Yma  y  dat- 
guddir y  fath  brophwyd  a  fyddai  efe,  sef  un  cyffelyb  i 
Moses,  yr  hwn  ydoedd  yn  benaeth  ac  yn  arweinydd  i'r  holl 
bobl ;  a7r  hwn,  yn  Haw  Duw,  a  fuasai  yn  waredwr  iddynt, 
i'w  dwyn  allan  o  dy  y  caethiwed.  Efe  oedd  eu  bugail,  trwy 
yr  hwn  yr  arweiniodd  Duw  hwy  trwy  y  Mor  Coch  a'r  an- 
ialwch ;  ac  efe  oedd  yn  eiriolwr  trostynt  hwy  gyda  Duw,  ac 
yn  brophwyd  a  brenin  yn  y  gynnulleidfa :  canys  yr  oedd 
Moses  yn  meddu  awd#rdod  brenin  yn  eu  mysg  hwy. 
Deut.  33.  5.  Efe  hefyd  oedd  y  prophwyd  trwy  yr  hwn  yr 
oedd  Duw  yn  adeiladu  ei  eglwys,  ac  yn  traddodi  iddi 
addysgiadau  yn  nghylch  ei  addoliad.  Fel  hyn  yr  oedd 
Crist  i  fod  yn  brophwyd  cyffelyb  i  Moses ;  felly  y  mae  y 
brophwydoliaeth  hon  y  gyflawnaf  a'r  egluraf  am  Grist  o'r 
cwbl  a  fuasai  er  dechreuad  y  byd  hyd  yr  amser  hwn. 

Y  brophwydoliaeth  nesaf  i  sylwi  ami,  ydyw  yr  un  sydd 
yn  perthynu  i  alwad  y  cenedloedd,  yr  hyn  oedd  i  gymeryd 
lie  ar  ol  dyfodiad  Crist,  am  yr  hyn  y  mae  Duw  yn  rhoddi 
prophwydoliaeth  hynod  o  eglur  trwy  Moses  yn  yr  anialwch. 
Deut.  32.  21.  Hwy  a  yrasant  Dduw  i  eiddigedd  a'r  peth 
nid  oedd  Dduw,  trwy  ei  fwrw  ef  ymaith,  a  chymeryd  duw- 
iau  ereill,  y  rhai  nid  oeddynt  d^uwiau,  yn  ei  le  ef.  Felly 
y  mae  Duw  yn  datgan  y  gyrai  yntau  hwythau  i  eiddigedd 
yr  un  modd,  trwy  eu  bwrw  ymaith,  a  chymeryd  pobl  ereill^ 
y  rhai  nid  oeddynt  yn  bobl  iddo,  yn  eu  lie  hwy.  Y  mae  yi 
apostol  Paul  yn  gwneyd  sylw  ar  y  brophwydoliaeth  hon,  ac 
fel  yn  rhagfynegu  gal  wad  y  cenedloedd.    Rhuf.  10.  19,  20. 


86  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

uEithr  meddaf,  Oni  wybu  Israel?  Yn  gyntaf,  y  mao 
Moses  yn  dywedyd,  Mi  a  baraf  i  chwi  wynfydu  trwy  rai  nid 
yw  genedl ;  trwy  getiedl  anneallus  y'ch  digiaf  chwi.  Eithr 
y  mae  Esaias  yn  ymhyf hau,  ac  yn  dywedyd,  Cafwyd  fi  gan 
y  rhai  nid  oeddynt  yn  fy  ngheisio ;  a  gwnaed  fi  yn  eglur  i'r 
rhai  nid  oeddynt  yn  ymofyn  am  danaf." 

Fel  hyn  y  gwelwch  y  modd  yr  oedd  goleuni  yr  efengyl, 
yr  hwn  yn  gyntaf  a  ddechreuodd  dywynu  yn  ddioed  ar  ol 
y  cwymp,  yn  cynyddu  yn  raddol  fel  yr  ydym  yn  dynesu  at 
amser  Crist. 

10.  Peth  arall,  trwy  yr  hyn  y  dygodd  Duw  ei  waith  yn 
mlaen  yr  amser  hwn,  ydoedd  y  tywalltiad  nodedig  o'r  Ys- 
bryd  a  fu  ar  y  genedl  ieuangc  yn  yr  anialicch.  Yr  oedd 
y  genedl  oedd  wedi  tyfu  i  fyny  pan  y  daethant  allan  o'r 
Aifft,  sef  y  rhai  o  ugain  mlwydd  ac  uchod,  yn  hynod  o 
gyndyn  a  gwyrdraws.  Yr  oeddynt  wedi  eu  halogi  ag  eilun- 
addoliaeth  ac  annuwioldeb  yr  Aifft,  ac  heb  eu  dyddyfnu 
oddiwrtho,  fel  y  mae  y  prophwyd  yn  sylwi.  Ezec.  20.  6,  7,  8. 
Ac  oddiwrth  hyny  y  gwnaethant  y  lloi  aur,  i  ddynwared 
eilun-addoliaeth  yr  Aifftiaid,  pa  rai  a  arferent  addoli  tarw 
neu  ych  ;  ac  oblegyd  hyny  y  gelwir  anifeiliaid  yn  "  ffieidd- 
beth  yr  Aifftiaid"  hyny  yw,  eu  heilunod.  Exod.  8.  26.  Yr 
oedd  yr  Arglwydd  wedi  digio  yn  fawr  wrth  y  genedlaeth 
hono,  fel  y  tyngodd  efe  yn  ei  lid,  na  chaent  fyned  i  mewn 
i'w  orphwysfa  ef.  Ond  nid  oedd  y  genedlaeth  ieuengaf  yn 
debyg  i'r  rhai  hyny ;  sef  y  rhai  oedd  dan  ugain  mlwydd 
oed  yn  myned  allan  o'r  Aifft,  a'r  rhai  a  anwyd  yn  yr  anial- 
wch,  y  genedlaeth  y  Ueferir  am  dani  yn  Num.  14.  31: 
"  Ond  eich  plant  chwi,  y  rhai  y  dywedasoch  chwi  y  byddent 
yn  yspail,  hwynt-hwy  a  ddygaf  i'r  wlad,  a  hwy  a  gant  ad- 
nabod  y  tir  a  ddirmygasoch  chwi."  Hon  oedd  y  genedl- 
aeth, a  pha  un  yr  adnewyddwyd  y  cyfammod,  am  yr  hyn 
y  mae  genym  hanes  yn  llyfr  Deuteronomium,  ac  a  aeth  i 
mewn  i  wlad  Canaan.  Fe  welodd  Duw  yn  dda  wneyd  y 
rhai  hyn  yn  genedlaeth  i'w  glod ;  ac  yr  oeddynt  yn  rhai 
enwog  mewn  duwioldeb,  fel  yr  ymddengys  oddiwrth  amryw 


BANES  GWAITH  Y  PRYXEDIGAETH.  87 

bethau  a  ddywedir  am  danynt  yn  yr  ysgrytbyr.  yn  neillduol 
yn  Jer.  2.  2.  3  :  "  Cofiais  di,  caredigrwydd  dy  ieuengctyd. 
a  serch  dy  ddyweddi.  pan  y'm  canlynaist  yn  y  diffaetbwch. 
mewn  tir  ni  bauwyd.  Israel  ydoedd  sancteiddrwydd  i'r 
Arglwydd.  a  blaen-ffrwytb  ei  gnwd  ef."  Yma  y  rhoddir 
caninoliaetb  ucbel  rr  genedl  a  aetb  ar  ol  yr  Arglwydd  yn 
yr  anialwcb.  fel  rbai  enwog  mewn  sancteiddrwydd  :  u  Israel 
ydoedd  sancteiddrwydd  i:r  Arglwydd.  a  blaen-ffrwytb  ei 
gnwd  ef.?'  A?u  cariad  at  Dduw  a  ddynodir  yn  gyffelyb  i 
gariad  priodas-ferch  yn  amser  ei  dyweddiad.  Xid  mynediad 
meibion  Israel  allan  ot  Aifft  i  anialwch  Sinai  yw  y  myned- 
iad ar  ol  yr  Arglwydd  y  sonir  am  dano  yma  :  ond  eu  myn- 
ediad ar  ol  yr  Arglwydd  trwy  yr  anialwcb  gwag  ac  ercbyll, 
yn  vr  bwn  y  bu  y  gvnnulleidfa  vn  hir  ffrwydro,  wedi  iddynt 
ddycbwelyd  yn  ol  o  Cades-Barnea.  Deal  8.  15.  L'  Yr  hwn 
a"tb  dywysodd  di  trwy  yr  anialwcb  niawr  ac  ofnadwy.  He  yr 
ydoedd  seirpb  tanllyd.  ac  ysgorpionau.  a  syehed.  lie  nid 
oedd  dwfr."  Er  fod  y  genedlaeth  bon  wedi  cael  mwy  o 
lawer  o  brofedigaetbau  nac  a  gawsai  eu  tadau  cyn  iddynt 
ddyfod  i  Cades-Barnea.  eto.  ni  ddarfu  iddynt.  mewn  un 
modd.  rwgnacb  yn  erbyn  Duw.  fel  y  darfu  i'w  tadau:  ond 
eu  profedigaetbau  a  gawsant  effeitbiau  gwabanol  arnynt 
bwy.  sef  eu  deffroi.  eu  bargyboeddi.  a;u  darostwng.  a'u  badd- 
asu  i  dderbyn  trugaredd  fawr.  Fe'u  deffrowyd  bwy  trwy 
y  barnedigaetbau  dycbrynllyd  a  oddiweddodd  eu  tadau  pan  y 
syrtbiodd  eu  celaneddau  yn  y  diffaetbwcb.  At  rbaglun- 
iaethau  deffrous  byny  tuag  at  eu  tadau.  a?u  taitb  bwytbau 
yn  yr  anialwcb.  fe  dywalltodd  Duw  ei  Ysbryd  arnynt.  ac  yr 
oedd  y  gair  yn  cael  ei  bregetbu  iddynt  gan  Moses  :  trwy  y 
petbau  byn  fe?u  dygwyd  i  weled  drygioni  eu  calonau.  a  bwy 
a  ddarostyngwyd.  ac  o?r  diwedd  lluaws  o  bonynt  a  ddycb- 
welwyd  yn  acbubol.  Deut.  8.  2.  "  A  cbofio  yr  boll  ffordd 
yr  arweiniodd  yr  Arglwydd  dy  Dduw  di  ynddi  y  deugain 
mlynedd  byn.  trwy  yr  anialwcb,  er  mwyn  dy  gystuddio  di. 
gan  dy  brofi.  i  wybod  yr  byn  oedd  yn  dy  galon.  a  gedwit  ti 
ei  orcbymynion  ef:  ai  na's  cedwit."     Ac  yn  adnodau  15.  a 


88  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

16,  "  Yr  liwn  a'th  dywysodd  di  trwy  yr  anialwch  mawr  ac 
ofnadwy  ;  er  dy  ddarostwng,  ac  er  dy  brofi  di,  i  wneuthur 
daioni  i  ti  yn  dy  ddiwedd."  A  chan  hyny  y  dywedir  yn 
Hos.  13.  5:  "Mi  a'th  adnabum  yn  y  diffaethweh,  yn  nhir 
sychder  mawr."  Yr  oedd  Duw  yn  eu  denu  bwynt,  ac  yn 
eu  dwyn  i'r  anialwch,  ac  yno  yn  llefaru  wrth  fodd  eu  calon 
hwy,  fel  ag  y  rhagfynegwyd  y  gwnai  efe  wedi  hyny. 
Hos.  2.  14. 

Y  barnedigaethau  dychrynllyd  hyny  a  gyflawnwyd  yn  y 
gynnulleidfa,  yn  achos  Corah  a  Peor,  ar  ol  iddynt  droi  yn 
ol  o  Cades-Barnea,  oeddynt  yn  benaf  ar  yr  hen  genedlaeth, 
y  rhai  a  ddystrywiodd  Duw  yn  yr  anialwch.  Yr  oedd 
y  gwrthryfeliadau  gan  mwyaf  yn  mysg  y  rhai  hyny  o  hen- 
uriaid  y  gynnulleidfa  a  roddasid  i  fyny  gan  Dduwi  chwant- 
au  eu  calonau ;  y  rhai  a  rodiasant  yn  ol  eu  cynghorion  eu 
hunain,  a  Duw  a  gafodd  ei  ofidio  a'u  hymddygiadau  hwy 
ddeugain  mlynedd  yn  yr  anialwch. 

Ond  yr  oedd  y  gynnulleidfa  ieuengaf  hon  yn  rhai  enwog 
mewn  duwioldeb,  fel  yr  ymddengys  oddiwrth  eu  holl  hanes. 
Y  genedlaeth  o'r  blaen  oeddynt  yn  annuwiol,  a  melldithion 
a'u  canlynodcl  hwynt ;  ond  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  sanct- 
aidd,  a  bendithion  rhyfeddol  a'u  dilynodd  hwynt  Duw  a 
wnaeth  bethau  mawrion  erddynt ;  efe  a'u  ceisiodd  hwynt, 
ac  a  roddodd  iddynt  feddiant  yn  ngwlad  Canaan.  Arfer 
Duw  ydyw,  pan  y  byddo  efe  am  roddi  rhyw  drugaredd 
neillduol  i  unrhyw  bobl  mewn  modd  amlwg,  yn  gyntaf.  eu 
haddasu  hwy  i'w  derbyn,  ac  yna  ei  chyfranu  iddynt.  Felly 
yr  oedd  yma,  hwy  a  gredasant  yn  Nuw,  a  thrwy  ffydd 
gorchfygasant  Sehon  ac  Og,  a  chawri  Canaan;  ac  fe'u  can- 
molir  hwy  am  lynu  wrth  yr  Arglwydd.  Y  mae  loshua  yn 
dywedyd  wrthynt,  (Jos.  23.  8.)  "  Glynwch  wrth  yr  Arg- 
lwydd eich  Duw,  fel  y  gwnaethoch  hyd  y  dydd  hwn  ;"  ac? 
felly  y  gwnaeth  Israel  tra  bu  yr  holl  genedlaeth  hono  byw. 
Ond  wedi  marw  loshua.  a'r  holl  rai  hyny  a  gydoesent  ag 
ef,  fe  gododd  cenedlaeth  arall,  yr  hon  nid  oedd  yn  adnabod 
yr  Arglwydd.   Ond  y  genedlaeth  dduwiol  hon  a  ddangosodd 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  89 

lawer  o  zel  gwresog  a  chanmoladwy  tros  Dduw  mewn  amry w 
bethau  ;  meg}^s  ar  achlysur  pechod  Acban,  ond  yn  neillduol 
pan  y  tybiasant  fod  y  ddau  lwyth  a  banner  wedi  codi  i  fyny 
allor  yn  wrtbwynebol  i  allor  y  poetbofFrwm.  Ni  bu  erioed 
un  genedlaetb  o  Israel  a  chymaint  o  ddaioni  ynddi,  a  ebyn 
lleied  o  son  am  ei  drwg,  a  bon.  Y  mae  i  sylwi  arno  yn 
mhellach,  mai  yn  amser  y  genedlaetb  bon  y  bu  yr  ail  en- 
waediad  eyffredinol,  trwy  yr  byn  y  cyflawn  fwriwyd  ymaitb 
waradwydd  Israel,  a  bwy  a  lanbawyd  ;  ac  wedi  byny,  pan 
balogwyd  hwy  trwy  beebod  Acban,  bwy  a  ymlanbasant. 
Jos.  7.  19—26. 

Yr  oedd  dynion  y  genedlaetb  o'r  blaen  wedi  meirw,  a 
Duw  a  sancteiddiodd  bon  iddo  ei  bun,  ac  efe  a  adnewyddodd 
ei  gyfammod  a  bwy  mewn  modd  arbenig,  fel  yr  ydym  yn 
cael  hanes  neillduol  yn  Deut.  29.  Yr  ydym  yn  cael  fod  y 
fatb  adnewyddiadau  difrifol  o'r  cyfammod  yn  gyffredin  yn 
canlyn  unrhyw  dywalltiad  bynod  o'r  Ysbryd,  ac  yn  acbosi 
diwygiad  eyffredinol :  felly  yr  ydym  yn  canfod  ei  bod  yn 
amser  Hezeciab  a  Iosiab.  Ond  y  mae  yn  betb  i'w  betruso 
pa  un  a  fu  crefydd  erioed  mor  flodeuog  yn  eglwys  yr  Israel- 
iaid  ag  ydoedd  yn  y  genedlaetb  bono ;  megys  yr  oedd 
crefydd  yn  yr  amgylcbiadau  mwyaf  blodeug  yn  yr  eglwys 
Gristionogol,  yn  nydd  ei  dyweddiad,  yn  amser  yr  apostolion, 
felly  yr  ymddengys  fod  yr  eglwys  Iuddewig  yn  ei  sefydliad 
cyntaf,  yn  amser  Moses  a  Iosbua. 

Fel  byn  y  darfu  i  Dduw  yr  amser  bwn,  ddwyn  ym  mlaen 
yn  ogoneddus  waitb  y  prynedigaetb,  trwy  ei  air  a'i  Ysbryd. 
Trwy  y  tywalltiad  bwn  o'r  Ysbryd,  fe  ddygwyd  y  gwaitb 
yma  yn  mlaen,  am  yr  bwn  yr  ydys  yn  son,  nid  yn  unig  fel 
yr  oedd  ynddo  ei  bun  yn  brawf  gogoneddus  o'r  cymbwysiad 
o  bono,  ond  befyd  fel  yr  oedd  hyn  yn  beth  y  gwnaetb  Duw 
ddefnydd  o  bono  fel  moddion  i  sefydlu  eglwys  Israel  ar  ei 
decbreuad  cyntaf,  pan  y  sefydlwyd  bi  yn  ngwlad  Canaan,  i 
ymarfer  yn  rbeolaidd  a'i  ordinbadau  ef:  fel  yr  oedd  y 
tywalltiad  o'r  Ysbryd,  ar  ddecbreuad  yr  eglwys  Gristion- 
ogol, yn  foddion  neillduol  ag  yr  oedd   Duw   yn  gwneyd 


90  HANES  GWA1TH  Y  PHYNEDIGAETH. 

defnydd  o  hono,  er  iawn  sefydlu  yr  eglwys  trwy  holl  oesoedd 
y  byd. 

1 1.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno,  yw  arweiniad  Israel 
gan  Dduw  trwy  law  Ioshua,  d'u  sefydlu  yn  y  wlad  yr  oedd 
Crist  i  gael  eni  ynddi,  yr  lion  oedd  yn  gysgod  o'r  Ganaan 
nefol  a  bwrcasodd  Crist.  Hyn  a  wnawd  trwy  Ioshua,  yr 
hwn  oedd  o  hiliogaeth  Ioseph,  ac  yr  oedd  efe  (sef  Ioseph) 
yn  gysgod  enwog  o  Grist,  ac  oblegyd  hyny  gelwir  ef  y 
bugail,  a  maen  Israel,  yn  inendith  Iacob  i'w  fab  Ioseph. 
Gen.  49.  24.  Yr  oedd  Ioshua  hefyd  yn  gysgod  o  Grist ; 
yr  oedd  o'r  un  enw  ag  ef.  Ioshua  a  Iesu  ydynt  yr  un  enw, 
ond  fod  y  naill  yn  Hebraeg  a'r  Hall  yn  Roeg ;  am  hyny  y 
gelwir  Ioshua  yn  Iesu  yn  y  Testament  Newydd,  yr  hwn  yn 
wreiddiol  a  ysgrifenwyd  yn  y  Groeg  :  "  Yr  hwn  a  ddarfu 
i'n  tadau  ni  ei  gymeryd,  a'i  dclwyn  i  mewn  gydag  Iesu." 
Act.  7.  45.  "  Canys  pe  dygasai  Iesus  (neu  Ioshua)  hwynt 
i  orphwysfa,  ni  soniasai  efe  ar  ol  hyny  am  ddiwrnod  arall." 
Heb.  4.  8. 

Duw  a  roes  feddiant  i'w  bobl  yn  ngwlad  yr  addewid 
mewn  modd  rhyfeddol,  gan  orchfygu  y  cawri  galluog,  a'r 
trigolion  oedd  ynddi  o'u  blaen,  yr  un  modd  ag  y  gorchfyg- 
odd  Crist  y  diafol.  Yn  gyntaf,  efe  a  ddarostyngodd  y 
breninoedd  galluog  oeddynt  yn  trigo  yr  ochr  ddwyreiniol 
iJr  Iorddonen  o'r  tir  addawedig,  Sehon  brenin  yr  Amoriaid, 
ac  Og  brenin  Basan ;  yna  agorodd  afon  yr  Iorddonen  o'u 
blaen  hwy,  yr  un  modd  ag  yr  agorasai  efe  y  Mor  Coch 
iddynt  o'r  blaen ;  parodd  i  gaerau  Iericho  syrthio  i  lawr 
trwy  sain  udgyrn  yr  offeiriaid,  (yr  hyn  oedd  yn  cysgodi 
sain  yr  efengyl,  trwy  bregethiad  ei  gweinidogion,  a  chaerau 
Iericho  felldigedig,  sef  teyrnas  Satan,  yn  syrthio :)  ac  wedi 
hyny,  mewn  modd  rhyfeddol,  dinystriodd  lu  galluog  yr 
Amoriaid,  dan  eu  pum  brenin,  gan  beri  i'r  haul  a'r  lleuad 
sefyll  yn  llonydd  trwy  weddi  yr  Iesu  cysgodol,  i  gynnorth- 
wyo  y  bobl  i  ddial  ar  eu  gelynion.  Ios,  10.  12.  Y  fath 
bethau  yn  arwyddo  yn  eglur,  fod  Duw  yn  gwneuthur  holl 
redfa  natur  yn  wasanaethgar  i  waith  y  prynedigaeth,  fel 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  91 

megys  y  gorfyddai  i  bob  peth  ymostwng  i'r  bwriadau  perth- 
yuol  i'r  gwaith  hwn3  a  rhoi  lie  i  lwyddiant  pobl  waredol  yr 
Arglwydd. 

Fel  hyn  y  dangosodd  Crist  ei  fawr  gariad  tuag  at  ei 
etholedigion,  fel  y  darfu  iddo  wneuthur  i  yrfa  natur  roddi 
lie  i'w  dedwyddwch  a'u  llwyddiant :  efe  a  ddangosodd  fod 
yr  haul  a'r  lleuad,  a  phob  peth,  gweledig  ac  anweledig,  yn 
eiddo  iddynt,  trwy  ei  bwrcasiad  ef.  Ar  yr  un  pryd,  Crist 
a  ymladdodd  trostynt,  fel  cadben  eu  llu,  ac  a  fwriodd  gen- 
llysg  mawrion  i  lawr  ar  eu  gelynion,  yr  hyn  a  laddodd  fwy 
o  honynt  na  chleddyf  meibion  Israel.  Ac  wedi  hyn  efe  a 
roddodd  i'r  bobl  fuddugoliaeth  alluog  ar  fyddin  fwy  eto,  yn 
y  rhan  ogleddol  o'r  wlad,  pa  rai  oeddynt  wedi  ymgasglu 
yn  nghyd,  fel  y  tywod  ar  Ian  y  mor  o  ran  amldra,  wrth 
ddyfroedd  Merom.     Ios.  11.5. 

1 2.  Peth  arall  a  wnaeth  Duw  tuag  at  ddwyn  yn  mlaen  y 
gwaith  hwn,  oedd  gosod  i  fyny  ei  addoliad  sefydlog  yn  mysg 
y  bobl.  megys  yr  ydoedd  wedi  ei  osod  i  fyny  o'r  blaen  yn  yr 
anialwch.  Yr  addoliad  yma  a  drefnwyd  o'r  blaen  yn  yr 
anialwch  i  fod  yn  hollol  wasanaethgar  i  waith  y  prynedig- 
aeth ;  yr  ydoedd  i  wneyd  ffordd  i  ddyfodiad  Crist ;  a'r 
aneirif  ddefodau  perthynol  iddo,  oeddynt  gysgodau  o  hono 
ef  a'r  prynedigaeth.  Yr  addoliad  yma  a  sefydlwyd  yn 
benaf  yn  mynydd  Sinai,  ond  a  ddygwyd  yn  raddol  i  ymar- 
feriad.  Fe  'i  codwyd  i  fyny  mewn  rhan  yn  yr  anialwch.  lie 
y  gwnawd  y  tabernacl  a'i  lestri ;  ond  yr  oedd  llawer  o  ran- 
au  o'r  addoliad  gosodedig  hwn  nas  gallejsid  eu  rhoddi 
mewn  ymarferiad  yn  yr  anialwch,  o  herwydd  em  sefyllfa 
ansefydlog  a  theithiol  hwy  yno  ;  canys  yr  oedd  yn  cynnwys 
llawer  o  orchymynion  y  rhai  a  berthynent  i  wlad  Canaan, 
eu  dinasoedd  a'u  trigfanau  hwy  yno ;  gan  hyny  nis  gallesid 
rhoddi  y  fath  mewn  ymarferiad  hyd  oni  ddaethant  i'r  wlad. 
Ond  yn  awr,  wedi  i  hyny  gael  ei  ddwyn  i  ben,  efe  a  osododd 
ei  dabernacl  yn  mysg  ei  bobl,  fel  yr  addawsai :  "  Rhoddaf 
hefyd  fy  nhabernacl  yn  eich  mysg/'  Lef.  26.  11.  Pabell 
y  cyfarfod  a  osodwyd  i  fyny  yn   Siloh,  (Ios.   18.   1,)  a'r 


92  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

offeiriaid  a'r  Lefiaid  a  gawsant  eu  swyddau  wedi  eu  trefnu, 
a'r  dinasoedd  noddfa  oeddynt  wedi  eu  pennodi ;  ac  yn  awr  yr 
oedd  y  bobl  mewn  sefyllfa  ag  y  gallent  gadw  eu  gwyliau 
gosodedig,  o  flaen-ffrwythau  a  chasgliadau  i  mewn.  a  dwyn 
eu  holl  ddegymau  ac  offrymau  i'r  Arglwydd ;  a'r  rhanau 
penaf  o  addoliad  Duw  oedd  yn  awr  mewn  ymarferiad,  er 
fod  rhyw  bethau  nac  ymarferwyd  a  hwy  hyd  ar  ol  hyny. 

1 3.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  yw,  i  Dduw  mewn  modd 
rhyfeddol  gadw  yr  Israeliaid,  o'r  amser  hwn  allan,  rhag 
niwed  oddiwrth  eu  gelynion,  pan  y  byddai  yr  holl  wrryw- 
iaid  yn  myned  i  addoli  it  lie  y  byddai  yr  arch  dair  gicaith 
yn  y  flwyddyn,  Yr  oedd  y  bobl  wedi  eu  hamgylchu  yn 
gyffredinol  a  gelynion,  y  rbai  oeddynt  yn  chwilio  am 
bob  cyfleusdra  i'w  dinystrio.  a'u  difeddiannu  o'u  tir ;  ac  yr 
oedd  lluaws  mawr  o  weddill  y  Canaaneaid  hyd  amser  Daf- 
ydd  yn  preswylio  yn  y  wlad,  ac  ereill  o'i  hen  drigolion,  y 
rhai  oeddynt  elynion  chwerwon  i  Israel :  ac  yr  oedd  y  rhai 
hyn  yn  meddu  cyfleusdra  teg  dair  gwaith  yn  y  flwyddyn, 
a  hyny  bob  blwyddyn,  i  redeg  trwy  y  wlad,  a  chymeryd 
meddiant  yn  eu  dinasoedd  hwy,  pan  y  byddai  yr  holl  wr- 
rywiaid  yn  absennol,  a  neb  ond  y  gwragedd  yn  unig,  a'r 
rhai  oeddynt  annalluog  i  fyned  i  fyny,  wedi  aros  ar  ol :  eto 
fe'u  cadwyd  hwy  mewn  modd  nodedig  trwy  yr  holl  genedl- 
aethau  hyny  ar  y  fath  amserau,  yn  ol  yr  addewid  hono  a 
roddasai  yr  Arglwydd.  Exod.  34.  24.  u  Ac  ni  chwennych 
neb  dy  dir  di,  pan  elych  i  fyny  i  ymddangos  ger  bron  yr 
Arglywydd  dy  Dduw,  dair  gwaith  yn  y  flwyddyn."  Mor 
rhyfeddol  y  trefnodd  Duw  bethau,  ac  y  gweithredodd  ar 
galonau  eu  gelynion,  y  rhai,  er  eu  bod  yn  llawn  gelyniaeth 
tuag  at  Israel,  ac  yn  deisyf  gymaint  eu  difeddiannu  o'u  tir, 
ac  yn  cael  mynych  gyfleusderau  i  hyny  ;  eto  nid  ydym  yn 
darllen,  yn  eu  holl  hanes,  fod  eu  gelynion  yn  cymeryd  y 
fantais  i  ddefnyddio  y  cyfleusderau  hyny  yn  eu  herbyn. 
Yr  oedd  hyn  yn  sicr  yn  oruchwyliaeth  ryfeddol  o  eiddo 
rhagluniaeth,  i  gynnal  a  dwyn  yn  mlaen  ddyben  maw* 
Duw,  sef  y  prynedigaeth. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  Vo 

14.  Fod  Duw  yn  eadw  ei  eglwys  a  gwir  grefydd  rhag 
hollol  ddiffoddi.  er  mynych  wrthgiliadau  yr  Israeliaid,  yn 
amser  y  Barnwyr.  Mor  dueddol  oedd  y  bobl  i  wrthod  y 
gwir  l)du\v.  yr  hwn  a  wnaethai  y  fath  bethau  rhyfedd 
erddynt,  a  throi  at  eilunod  !  A'r  tir  a  fu,  o  amser  i  amser, 
fel  pe  buasai  wedi  ei  orlifo  gan  eilun-addoliaeth.  Ond  eto 
ni  oddefodd  Duw  erioed  i'w  wir  addoliad  gael  ei  hollol 
ddiwreiddio :  ei  dabernacl  ef  oedd  yn  sefyll  i  fyny,  yr  arch 
yn  cael  ei  gadw,  llyfr  y  gyfraith  yn  ddiogel  heb  ei  ddys- 
trywio,  yr  ofteiriadaeth  yn  cael  ei  chynnal ;  ac  yr  oedd  gan 
Dduw,  y  naill  amser  ar  ol  y  Hall,  yn  wastadol  eglwys  yn 
mysg  y  bobl ;  a  phan  y  byddai  gwir  grefydd  yn  y  perygl 
mwyaf  i  golli  yn  eu  plith  hwy,  Duw  a  ro  'i  adfywiad  ami, 
ac  efe  a  anfonai  ryw  angel,  neu  efe  a  gyfodai  ryw  un  enwog, 
i'w  diwygio. 

15  Fod  Duw  yn  cadw  ac  yn  diogelu  y  genedl  hono  rhag 
cael  eu  dystrywio,  ac  yn  eu  gwaredu  o  amser  i  amser,  er  eu 
bod  mor  fynych  yn  cael  eu  darostiong  dan  arglwyddiaeth  eu 
gelynion.  Y  mae  yn  rhyfeddod,  nid  yn  unig  fod  gwir  gref- 
ydd heb  ei  hollol  ddiwreiddio,  a'r  eglwys  hefyd  heb  ei 
clrwbl  ddinystrio  ;  ond  fod  y  genedl,  yn  mha  un  yr  oedd  yr 
eglwys,  heb  gael  ei  hollol  ddystrywio.  Un  tro  y  darostyng- 
wyd  hwy  gan  Cusanrusathaim,  brenin  Mesopotamia  ;  bryd 
arall  gan  y  Moabiaid  ;  a  hwy  a  werthwyd  i  law  Iabin 
brenin  Canaan ;  ac  a  ddygwyd  dan  lywodraeth  y  Midian- 
laid  ;  cystuddiwyd  hwy  yn  ddirfawr  gan  feibion  Ammon ; 
ac  wedi  hyny  gan  y  Philistiaid.  Ond  eto,  yn  yr  holl  ber- 
yglon  hyn,  Duw  a'u  cadwodd  hwy  rhag  cael  eu  hollol 
ddadymchwrelyd  ;  ac  o  amser  i  amser,  pan  y  deuai  cyfyngder 
arnynt,  ac  y  byddent  ar  derfyn  dinystr,  Duw  a  gyfodai 
waredwr  iddynt.  Deut.  32.  36.  "  Canys  yr  Arglwydd  a 
farna  ei  bobl,  ac  a  edifarha  am  ei  weision ;  pan  welo 
ymadaw  o'u  nerth,  ac  nad  oes  na  gwarchaeedig,  na  gwedd- 
illedig."  Y  mae  y  goruchwyliaethau  nodedig  hyn  o  eiddo 
rhagluniaeth  tuag  atynt  yn  cael  eu  gosod  allan  mewn  modd 
bvwiog  ac  eglur  yn  Salm.  106. 


94  HANES  GWA1TII  Y  PRYNEDIGAETH. 

Y  gwaredwyr  a  gododd  Duw  iddynt,  o  bryd  i  bryd,  oedd- 
3'iit  oil  yn  gysgodau  o  Grist,  Gwaredwr  mawr  ei  eglwys  ;  a 
rhai  o  honynt  yn  hynod  o  nodedig ;  yn  enwedig,  Barucb, 
Iephtha,  Gideon  a  Samson,  y  rhai  oeddynt,  mewn  llawer  o 
betbau  yn  cysgodi  Crist ;  yn  neillduol  gweitbredoedd  Sam- 
son, fel  y  gellid  dangos,  pe  na  Vai  i  hyny  gymeryd  gormod 
o  amser. 

16.  Y  mae  yn  beth  i  sylwi  arno,  pan  y  byddai  Crist  yn 
dyfod  i  arolygu  acbos  ei  eglwys  yn  yr  amseroedd  hyny,  y 
byddai  yn  fynych  yn  ymddangos  yn  ffurf  y  natur  a  gymer- 
odd  arno  yn  ei  gnawdoliaeth.  Y  mae  yn  debygol  mai  felly 
yr  ymddangosodd  efe  i  Moses  y  naill  amser  ar  ol  y  Hall,  ac 
yn  neillduol  yr  amser  y  dywedir  i  Dduw  lefaru  ag  ef  wyneb 
yn  wyneb,  fel  y  llefara  gwr  wrth  ei  gyfaill,  ac  efe  a  welodd 
yr  Arglwydd  mewn  gwelediad,  (Num.  12.  8,)  wedi  iddo  er- 
fyn  arno  ddangos  iddo  ei  ogoniant ;  y  weledigaeth  hon  oedd 
yr  amlygrwydd  mwyaf  hynod  o  Grist  o'r  un  a  gafodd.  Fe 
gafodd  Moses  ddatguddiad  deublyg  o  Grist ;  un  yn  ysbryd- 
ol,  pan  y  cyhoeddodd  efe  ei  enw,  "  A'r  Arglwydd  a  aeth 
heibio  o'i  flaen  ef,  ac  a  lefodd,  Iehofah,  Iehofah,  y  Duw  tru- 
garog  a  graslawn,  hwyrfrydig  i  ddig,  ac  ami  o  drugaredd  a 
gwirionedd  ;  yr  hwn  sydd  yn  cadw  trugaredd  i  filoedd,  gan 
faddeu  anwiredd,  a  chamwedd,  a  phechod,  ac  heb  gyfrif  yr 
anwir  yn  gyfiawn  ;  yr  hwn  a  ymwel  ag  anwiredd  y  tadau  ar 
y  plant,  ac  ar  blant  y  plant,  hyd  y  drydedd  a'r  bedwaredd 
genedlaeth."  Exod.  34.  6,  &c.  Un  arall  yn  allanol ;  pan 
y  gosododd  efe  ef  yn  agen  y  graig,  ac  yr  aeth  heibio,  gan 
ei  orchuddio  ef  a'i  law,  ac  felly  Moses  a  gafodd  olwg  ar  ei 
du  cefn  ef.  Y  peth  a  welodd  efe  yn  ddiamheuol  oedd  y  tu 
cefn  i'r  ffurf  ddynol  ogoneddus,  yn  yr  hon  yr  ymddangos- 
odd Crist  iddo,  a  chyda  phob  tebygolrwydd,  ffurf  y  natur 
ddynol  wedi  ei  gogoneddu.  yn  yr  hon  yr  ymddangos- 
odd efe  wedi  hyny.  Nis  gwelodd  efe  ei  wyneb  ef ;  canys 
nis  gellir  tybied  y  gallasai  un  dyn  ymgynnal  dan  yr  olwg 
ar  natur  ddynol  Crist  fel  yr  oedd  yn  awr  yn  ymddangos. 

Ac  felly  mewn  gwedd  ddynol  yr  ymddangosodd  Crist  i'r 


HAXES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  95 

deng  henuriaid  a  thriugain.     Exod.  24.  9 — 11.     KTna  yr 

aeth  Moses  i  fyny.  ac  Aaron.  Nadab  ac  Abihu.  a  deg-a  thri- 
ugain o  henuriaid  Israel.  A  gwelsant  Dduw  Israel ;  a  than 
ei  draed  megys  gwaith  o  faen  Saphir,  ac  fel  corff  y  nefoedd 
o  ddysgleirdeb.  Ac  ni  roddes  ei  law  ar  bendefigion  rneib- 
ion  Israel ;  ond  gwelsant  Dduw.  a  bwytasant  ac  yfasant." 
Ymddangosodd  Crist  wedi  hyny  i  Ioshua  mewn  ffurf  ddynol. 
Ios.  5.  13.  14.  K  A  phan  oedd  Ioshua  wrth  Iericho.  ynaefe 
a  ddyrchafodd  ei  lygaid,  ac  a  edrychodd  :  ac  wele  wr  yn 
sefyll  gyferbyn  ag  ef.  a:i  gleddyf  noeth  yn  ei  law.  A  Ios- 
hua a  aeth  ato  ef.  ac  a  ddywedodd  wrtho.  Ai  gyda  ni  yr 
ydwyt  ti.  ai  gyda  'n  gwrthwynebwyr  ?  Dywedodd  yntau, 
Nage  ;  eithr  yn  dywysog  llu  yr  Arglwydd  yn  awr  y  daeth- 
ym."  Ac  efe  a  ymddangosodd  yr  -un  wedcl  i  Gideon,  ac 
hefyd  i  Manoah.  Barn.  6.  11  ;  a  13.  17.  Yr  oedd  cnawd- 
oliaeth  a  marwolaeth  Crist  yn  cael  eu  cvnnrychioli  yn  ei 
ymddangosiad  i  Manoah.  Cynnrychiolid  ei  gnawdoliaeth, 
trwy  ei  ymddangosiad  mewn  ffurf  ddynol  :  a:i  farwolaeth, 
trwy  ei  esgyniad  i  fyny  yn  fflam  yr  aberth.  Rhagddangosai 
trwy  hyny  mai  efe  oedd  yr  Aberth  mawr  a  offrymid  i  fyny 
yn  nhan  digofaint  Duw.  yn  arogl  peraidd,  fel  yr  oedd  y  min 
hwnw  yn  cael  ei  losgi  ac  yn  esgyn  i  fyny  yn  y  fflam.  Fel 
hyn.  y  naill  amser  ar  ol  y  Hall,  yr  ymddangosodd  Crist  yn 
ffurf  y  natur  a  wisgodd.  neu  a  gymerodd  efe  wedi  hyny  ;  o 
blegyd  ei  fod  ef  y  pryd  hyn  yn  dyfod  ar  yr  un  dyben,  ac  i 
ddwyn  yn  mlaen  yr  un  gwaith  ag  a  orphenodd  efe  yn  y 
natur  hono. 

17.  Peth  arall  y  gwnaf  sylw  arno.  a  wnaed  yr  amser  hwn 
tuag  at  waith  y  prynedigaeth.  yw  dechreuad  clynol-ddilyn- 
iad  o  brophwydi.  a  chodi  ysgol  i'r  prophwydi  yn  amser 
Samuel.  Yr  oedd  rhyw  faint  o  ysbryd  prophwydoliaeth 
wedi  aros  yn  Israel  ar  ol  dyddiau  Moses,  a  chyn  amser  Sa^ 
inuel.  Yr  oedd  Ioshua.  ac  amryw  o:r  Barnwyr.  yn  meddu 
gradd  o  hono.  Yr  oedd  Deborah  yn  brophwydes.  ac  yr  oedd 
rhai  o'r  arch-offeiriaid  hefyd  wedi  eu  cynysgaeddu  a'r  un 
ysbryd.  ac  Eli  yn  neillduol :  ac  ni  fu  yr  yspaid  hwnw  o  am- 


96  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

sei,  sef  o  Moses  hyd  Samuel,  yn  liollol  heb  brofion  fod  rbai 
yn  cael  cu  neillduo  i'r  swydd  hon,  ac  felly  gelwid  hwy  yn 
bropliwydi.  Fel  bya  y  dywedir  i'r  Arglwydd  anfon  pro- 
pbwyd  at  feibion  Israel,  a  gwr  i  Dduw  at  Eli.  Barn.  6.  8. 
1  Sam.  3.  1.  Ond  nid  oeddurdd  o'r  fath  ddynion  yn  eael  eu 
eynnal  yn  barbaus  yn  Israel  cyn  amser  Samuel.  A  sylwir  ar 
y  d iffy  g  o  hyny  yn  I  Sam.  3.  1  :  "  A  gair  yr  Arglwydd  oedd 
werthfawryny  dyddiauhyny  ;  nid  oedd  weledigaeth  eglur." 
Ond  yn  Samuel  y  dechreuodd  olynol-ddilyniad  y  pro- 
phwydi gymeryd  lie,  yr  hyn  a  gynnaliwycl  yn  barbaus  o 
amser  i  amser,  gydag  ychydig,  o'r  hyn  lleiaf,  o  rwystr  hyd 
oddeutu  amser  Malacbi,  pan  ballodd  ysbryd  prophwydol 
iaetb  ;  ac  oblegyd  hyny  y  lleferir  am  Samuel,  yn  y  Testa- 
ment Newydd,  fel  y  cyntaf  o'r  prophwydi,  am  mai  ynddo 
ef  y  dechreuodd  yr  olynol-ddilyniad  o  bonynt.  Act.  3.  24. 
"  A'r  holl  brophwydi  hefyd  o  Samuel,  ae  o'r  rhai  wedi, 
cynifer  ag  a  lefarasant,  a  ragfynegasant  hefyd  am  y  dydd- 
iau  hyn."  Ac  ar  ol  Samuel  y  bu  Nathan,  Gad,  Ido,  Heman, 
ac  Asaph,  ac  ereill.  Ac  yr  ydym  yn  darllen  am  Ahiah  yn 
y  rhan  olaf  o  deyrnasiad  Solomon  ;  ac  yr  ydym  yn  darllen 
hefyd  am  brophwydi  yn  amser  Ieroboam  a  Rehoboam ;  ac 
felly  yn  wastad  yr  ydoedd  un  prophwyd  yn  dilyn  un  arall, 
hyd  y  caethiwed.  Prophwydi  oeddynt  urdd  o  ddynion  a 
gynuelid  yn  wastadol  yn  y  tir  yn  yr  amseroedd  hyny  ;  ac 
yn  amser  y  caethiwed,  yr  oedd  Ezeciel  a  Daniel ;  ac  wedi 
y  caethiwed,  yr  oedd  Zechariah,  Haggai,  a  Malachi. 

Ac  oblegyd  fod  Duw  yn  bwriadu  cadw  i  fyny  olynol- 
ddilyniad  o  brophwydi  o  amser  Samuel  allan,  gan  hyny  yn 
awr  y  dechreuwyd  ysgol  y  prophwydi ;  sef  ysgol  i  bobl 
ieuaingc  gael  eu  haddysgu,  dan  arolygiad  rhyw  brophwyd 
enwog,  yr  hwn  a  fyddai  eu  hathraw  i'w  hyfforddi  mewn 
myfyriaeth  ar  betbau  dwyfol,  ac  ymarferiadau  sanctaidd, 
i'w  haddasu  i'r  swydd  hono,  fel  y  byddai  Duw  yn 
eu  galw  hwy  iddi.  Y  dynion  ieuaingc  a  berthynent 
i'r  ysgolion  hyn  a  elwid  yn  feibion  y  prophwydi;  ac 
y  maent  hefyd  yn  fynych  yn  cael  eu  galw  yn  brophwydi. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDJGAETH.  97 

Y  rliai  hyn  oeddynt  ar  y  cyntaf  dan  hyfForddiant  Samuel. 
1  Sam.  19.  20.  "  A  phan  welsant  gynnulleidfa  y  prophwydi 
yn  prophwydo,  a  Samuel  yn  sefyll,  wedi  ei  osod  arnynt 
hwy."  Yr  un  oeddynt  a'r  gynnulleidfa  o  brophwydi  y  dar- 
llenwn  am  dani  yn  1  Sam.  10.  5.  Wedi  hyny  yr  ydym  yn 
darllen  am  danynt  dan  Elias.  Eliseus  ydoedd  un  o'i  feib- 
ion  ef ;  ac  efe  a  erfyniodd  ddau  barth  o*i  ysbryd  ef,  fel  ei  fab 
hynaf,  neu  ei  gyntaf-anedig  :  megys  y  byddai  y  mab  hynaf 
yn  cael  dwy  gyfran  o  etifeddiaeth  ei  dad  ;  a  chan  hyny  y 
lleill  o  feibion  y  prophwydi,  pan  y  gwybuont  fod  ysbryd 
Elias  yn  gorphwys  ar  Eliseus,  a  ymostyngasant  iddo,  fel  eu 
hathraw,  fel  ygwnaethanti  Elias  o'i  flaenef.  2Bren.2. 15.  "A 
phan  welodd  meibion  y  prophwydi  ef,  y  rhai  oedd  yn  Iericho 
ar  ei  gyfer,  hwy  a  ddywedasant,  Gorphwysodd  ysbryd  Elias 
ar  Eliseus.  A  hwy  a  ddaethant  i'w  gyfarfod  ef,  ac  a  ym- 
grymasant  hyd  lawr  iddo."     Gwelweh  hefyd  2  Bren.  4.  38. 

Yn  amser  Elias  ac  Eliseus.  yr  oedd  amrywiol  leoedd  lie 
y  preswyliai  y  cynnulleidfaoedd  hyny  o  feibion  y  prophwydi. 
Yr  oedd  ganddynt  sefydliad  yn  Bethel,  un  arall  yn  Iericho, 
ac  un  arall  yn  Gilgal,  oddyeithr  mai  yr  un  oedd  yn  Gilgal 
a  Iericho  ;  ac  efallai  mai  un  arall  yn  Ierusalem,  ydoedd  y 
He  a  elwid  yn  athrofa,  lie  y  preswyliai  y  brophwydes  Huldah. 
Yn  2  Bren.  22.  14,  dywedir  fod  Huldah  y  brophwydes  "yn 
trigo  mewn  ysgoldy."  Yr  oedd  ganddynt  dai  wedi  eu  had- 
eiladu,  lie  yr  arferent  fyw  yn  nghyd :  a  chan  fod  y  rhai 
hyny  yn  Iericho  wedi  lluosogi,  ac  yn  gweled  fod  eu  t^  yn 
rhy  fychan  iddynt,  hwy  a  ofynasant  iV  meistr  Eliseus,  a 
gaent  hwy  fyned  i  dori  coed  i  adeiladu  un  mwy.  2  Bren. 
6.  1,  2.  Fe  fyddaiyn  Israel  rai  prydiau  nifer  o'r  rhai  hyn, 
sef  meibion  y  prophwydi ;  canys  pan  y  torodd  Iezebel  ym- 
aith  brophwydi  yr  Arglwydd,  dywedir  fod  Obadiah  wedi 
cymeryd  cant  o  honynt,  a'u  cuddio  bob  yn  ddeg  a  deugain 
mewn  ogof.      1  Bren.  18.  4. 

Y  mae  yn  rhaid  fod  yr  ysgolion  hyny  i'r  prophwydi,  y 
rhai  a  godwyd  gyntaf  gan  Samuel,  ac  a  gadwyd  wedi  hyny 
gan  y  fath  brophwydi  ag  Elias  ac  Eliseus.  o  ddwyfol  sefydl- 

H.  R—  W.  5 


98  HANES  GWAITH  Y  PIlYNEDIGAETIl. 

iad  ;  ac  o  ganlyniad  yr  ydym  yn  gweled  fod  meibion  y  pro- 
phwydi  liyny  yn  cael  eu  cynysgaeddu  a  gradd  o  ysbrydol- 
iaeth,  tra  byddent  dan  addysgiadau  yn  ysgolion  y  pro- 
pbwydi :  ac  yn  gyffredinol,  pan  y  byddai  Duw  yn  galw  rhyw 
brophwyd  i  weinyddu  yn  wastadol  yn  y  swydd  hono,  ncu 
ryw  wasanaeth  anghyffredinol,  efe  a  fyddai  yn  ei  gymeryd 
ef  ot  ysgolion  hyn  ;  er  nad  y  rhai  hyny  yn  hollol.  Cany 3 
pan  y  mae  y  prophwyd  Amos  yn  llefaru  am  ei  alwad  i  bro- 
phwydOj  mae  yn  dywedyd  na  chawsai  efe  ddygiad  i  fyny  yn 
ysgolion  y  prophwyd i,  ac  nad  oedd  efe  yn  un  o  feibion  y  pro- 
pbwydi.  Amos  7.  14.  15.  Ac  y  mae  bod  Amos  yn  gwneyd 
sylw  ar  ei  alwad  i  fod  yn  brophwyd,  fel  peth  nodedig,  ao 
yntau  heb  gael  ei  addysgu  yn  ysgolion  y  prophwydi,  yn 
dangos  mai  arfer  gyffredin  Duw  ydoedd  cymeryd  ei  bro- 
phwydi  o'r  ysgolion  hyny.  a'i  fod  yn  bendithio  y  sefydliad  a 
sefydlesid  ganddo  ef  ei  hun. 

Yn  awr  yr  oedd  yr  oruchwyliaeth  nodedig  hon  o  eiddo 
rhagluniaeth,  sef  fod  Duw,  yn  amser  Samuel,  yn  dechreu 
olynol-ddilyniaid  o  brophwydi,  y  rhai  oeddynt  i  barhau  felly 
am  lawer  o  oesoedd,  ac  i'r  dyben  hwnwT  yn  sefydlu  ysgol 
dan  arolygiad  Samuel,  yr  hon  oedd  i  fod  yn  Israel  o  hyny 
allan,  yn  beth  neillduol  mewn  trefn  i  ddwyn  yn  mlaen  or- 
chwyl  mawr  y  prynedigaeth,  yr  hyn  yr  ydys  yn  son  am 
dano.  Canys  prif  orchwyl  y  dylynol  brophwydi  hyny  oedd 
rhagddangos  Crist,  a'r  prynedigaeth  gogoneddus  oedd  i  gael 
ei  gwblhau  ganddo,  ac  hefyd  i  barotoi  y  ffordd  i'w  ddyfod- 
iad  ef.     Act.  3.  18—24. 

Megys  y  sylwais  o'r  blaen,  fod  amser  yr  Hen  Destament 
fel  nos,  yn  mha  un  nid  oedd  yr  eglwys  yn  hollol  heb  oleuni, 
er  nad  oedd  ganddi  oleuni  yr  haul  yn  union-gyrchol,  ond 
fel  yn  llewyrchu  megys  oddiwrth  y  ser.  Yn  awr  yr  oedd  y 
prophwydi  fel  ser  yn  adlewyrchu  goleuni  yr  haul ;  ac  yn  ol 
hyny  yr  oeddynt  yn  llefaru  yn  helaeth  am  Iesu  Grist,  fel  yr 
ymddengys  oddiwrth  eu  prophwydoliaethau  sydd  genym  yn 
argraffedig.  Ac  yr  oeddynt  yn  ei  wneuthur  y  rhan  benaf 
o'u  gorchwyl?  yn  eu  myfyriaeth  yn  eu  hysgolion,  neu  eu 


IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  99 

hathrofeydd,  a  lleoedd  ereill,  i  chwilio  allan  waith  y  pryn- 
edigaeth, yn  ol  yr  hyn  y  mae  yr  apostol  Pctr  yn  ei  ddywedyd 
am  danynt :  <;  Am  yr  hon  iaehawdwriaeth  yr  ymofynodd  ac 
y  manwl-chwiliodd  y  prophwydi,  y  rhai  a  brophwydasant  i 
am  y  gras  a  ddeuai  i  chwi ;  gan  chwilio  pa  bryd,  neu  pa  ryw 
amser,  yr  oedd  Ysbryd  Crist,  yr  hwn  oedd  ynddynt,  yn  eu 
h}Tsbysu.  pan  oedd  efe  yn  rhagdystiolaethu  dyoddefaint 
Crist  a'r  gogoniant  ar  ol  hyny."  1  Petr  1.  10,  11.  Ac  fe 
ddvwedir  i  ni  yn  Eph.  2.  20,  fod  eglwys  y  Prynwr  yn  cael 
ei  hadeiladu  "  ar  sail  yr  apostolion  a'r  prophwydi,  ac  Iesu 
Grist  ei  hun  yn  ben  congl-faen," 

Hyn  oedd  y  peth  cyntaf  o'r  natur  yma  a  wnawd  erioed 
yn  y  byd  ;  ac  yr  oedd  yn  beth  mawr  a  wnaeth  Duw  tuag  at 
gynyddu  yn  mhellach  yr  adeiladaeth  fawr  hon,  sef  gwaith 
y  prynedigaeth.  Fe  fu  o'r  blaen  brophwydoliaethau  achly- 
surol  o  Grist,  fel  y  dangoswyd  eisoes  ;  ond  yn  awr,  wedi  i'r 
amser  ddynesu  yn  agosach  at  ddyfodiad  y  Gwaredwr,  fe 
welodd  Duw  yn  dda  sefydlu  urdd  neillduol  o  ddynion  i  fod 
yn  ddilynol  barhaus,  prif  orchwyl  pa  rai  oedd  rhagddangos 
Crist  a'r  prynedigaeth,  ac  i  fod  megys  rhagredegwyr  iddo, 
ac  i  barotoi  y  ffordd  i'w  ddyfodiad  ;  ac  felly,  fe  sefydlodd 
Duw  ysgolion,  yn  mha  rai  yr  oedd  lluaws  yn  cael  eu  hadd- 
ysgu,  a'u  dwyn  i  fyny  i'r  dyben  hwnw.  "  Cyd-was  ydwyf  i 
ti,  ac  i'th  frodyr  y  rhai  sydd  ganddynt  dystiolaeth  Iesu ; 
canys  tystiolaeth  Iesu  ydyw  ysbryd  y  brophwydoliaeth.', 
Dat.  19.  10. 


PEN.     V. 

O  Amser  Dafydd  hyd  Gael  hi  wed  Babilon. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  at  y  bummed  ran  o  amserau  yr 
Hen  Destament,  gan  ddechreu  gyda  Dafydd,  ac  i  gyrhaedd- 
yd  hyd  gaethiwed  Babilon  :  ac  yn   awr  yr  wyf  yn  dyfod  i 


100  BANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH. 

ddangos  pa  fodd  y  dygwyd  yn  mlaen  waith  y  prynedigaeth 
yn  yr  yspaid  hwnw  o  amser      Ac  yma, 

Y  peth  cyntaf  y  gwnaf  sylw  arno  yw,  i  Dduw  eneinnio  y 
person  yr  hwn  oedd  i  fod  yn  gyndad  i  Grist  yn  ol  y 
cnawd,  i  fod  yn  frenin  ar  ei  bobl.  Yr  oedd  goruchwyl- 
iaeth  rhagluniaeth  trwy  yr  yspaid  blaenorol  o  amser,  ar  yr 
hyn  y  buom  yn  sylwi.  sef  o  amser  Moses  hyd  yn  bresennol, 
yn  perthyn  i'r  genedl  bono  ;  ond  yn  awr  y  mae  yr  hanes 
ysgrythyrol  yn  ein  barvvain  i  ystyried  rhagluniaetb  Duw 
tuag  at  y  person  neillduol  hwnw,  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i  ddy- 
fod.  sef  Dafydd.  Fe  welodd  Dnw  yn  dda  yr  amser  bwn  i 
ddewis  y  person  yma  allan  o  boll  filoedd  Israel,  ac  i'w  nodi 
ef  a'r  neillduad  mwyaf  anrhydeddus.  trwy  ei  eneinnio  i  fod 
yn  frenin  ar  ei  bobl.  Nicl  oedd  neb  ond  Duw  yn  unig  a 
allasai  ei  nodi  ef  allan.  Fe  ddywedir  nad  oedd  ty  ei  dad 
ond  bychan  }'n  Israel,  ac  yntau  yn  ieuengaf  o  feibion  ei  dad, 
ac  yn  un  nad  oedd  gan  Samuel  y  dysgwyliad  lleiaf  mai  efe 
a  ddewiswyd  gan  Dduw  i  fod  yn  frenin  ar  Israel.  Fe  ddarfu 
i  Dduw  mewn  oesoedd  o'r  blaen,  mewn  modd  bynod,  neill- 
duo  y  personau  o  ba  rai  yr  oedd  Crist  i  ddyfod ;  megys, 
Seth,  Noab,  Abrabam,  Isaac  a  lacob.  Yr  esiampl  ddiwedd- 
af  o  hyn  sydd  genym  yn  mendith  lacob  i'w  fab  Iudah  ; 
oddyeithr  i  ni  gyfrif  y  dyrchafiad  a  gafodd  Nasbon  i  fod  yn 
benaeth  ar  lwyth  Iudah  yn  yr  anialwch,  yn  un  o  honynt. 
Num.  1.  7.  Ond  yr  oedd  y  neillduad  yma  yn  mherson 
Dafydd  yn  un  hynod  o  anrhydeddus ;  canys  Duw  a'i  hen- 
einniodd  ef  i  fod  yn  frenin  ar  ei  bobl,  a  thrwy  hyny  yr  oedd 
rhywbeth  mwy  yn  cael  ei  arwyddo  nac  oedd  yn  eneinniad 
Saul.  Nid  oedd  Saul  yn  cael  ond  eneinniad  personol ;  ond 
yr  oedd  Duw  yn  bwriadu  rhyw  beth  pellach  trwy  anfon 
Samuel  i  eneinnio  Dafydd,  sef  sefydlu  coron  Israel  ynddo 
ef,  a'i  deulu,  cyhyd  ag  yr  oedd  Israel  i  barhau  yn  deyrnas  ; 
ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  peth  oedd  anfeidroj  fwy,  sef 
sefydlu  coron  ei  eglwys  gyffredinol,  ei  Israel  ysbrydol,  yn 
ei  had  ef,  hyd  ddiwedd  y  byd,  ac  i  dragywyddoldeb  di- 
derfyn. 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  101 

Goruchwyliaeth  fawr  o  eiddo  Duw  oedd  hyn,  ac  yr  oedd 
byn  yn  gynyddiad  pellach  ar  waith  y  prynedigaeth,  gan  fod 
yr  amser  wedi  nesau,  yn  mha  un  yr  oedd  Crist  i  yraddangos 
yn  y  cnawd.  Megys  yr  oedd  Dafydd  yn  gyndad  i  Grist, 
felly  efe  oedd  y  cysgod  personol  penaf  o  bono  ef  dan  yr 
Hen  Destament.  Cysgodau  o  Grist  oeddynt  dri  math  ;  sef 
y  rhai  gosodedig,  rhagluniaethol,  a  phersonol.  Ordinhad 
yr  aberthau  oedd  y  cysgodau  nrwjaf  mewn  gosodiadau ;  y 
waredigaeth  o  wlad  yr  Aifft,  y  fwyaf  mewn  rbagluniaetb;  a 
Dafydd  oedd  y  person  oedd  yn  cysgodi  Crist  fwyaf  o  neb. 
Gan  hyny  gelwir  Crist  wrth  yr  enw  Dafydd  yn  fynycb  yn 
yr  ysgrytbyrau.  Ezec.  34.  23,  24.  "  Cyfodaf  befyd  un  bu- 
gail  arnynt,  sef  fy  ngwas  Dafydd,  ac  efe  a'u  portha  hwynt : 
— A'm  gwas  Dafydd  yn  dywysog  yn  eu  mysg."  Fel  hyn, 
mewn  llawer  o  leoedd  ereill.  y  mae  yn  fynych  yn  cael  llefaru 
am  dano  fel  mab  neu  bad  Dafydd. 

Yr  oedd  Dafydd  yn  gyndad  i  Grist,  ac  yn  gysgod  o  bono, 
trwy  ei  fod  yn  cael  ei  eneinnio  gan  Dduw,  mewn  modd  dif- 
rifol,  i  fod  yn  frenin  ar  ei  bobl,  a  bod  teyrnas  ei  eglwys  ef  i 
barbau  yn  nheulu  Dafydd  dros  bytb,  a  ellir  ei  olygu,  mewn 
rhyw  ystyr,  fel  eneinniad  Crist  ei  bun.  Yr  oedd  Crist 
megys  pe  buasai  yn  cael  ei  eneinnio  ynddo  ef ;  gan  byny  y 
mae  eneinniad  Dafydd  a  Christ  yn  cael  llefaru  am  danynt 
megys  un  yn  yr  ysgrytbyrau.  Salm  89.  20.  i:  Cefais  Daf- 
ydd fy  ngwasanaethwr  :  eneinniais  ef  a'm  holew  sanctaidd." 
Ac  y  mae  gorsedd-faingc  Dafydd  a  Christ  yn  cael  eu  gol- 
ygu  fel  un.  "  Ac  iddo  y  rhydd  yr  Arglwydd  orseddfa  ei 
dad  Dafydd."  Luc.  1.  32.  "Ac  am  byny,  ac  efe  yn 
bropbwyd,  yn  gwybod  dyngu  o  Dduw  iddo  trwy  lw,  Mai  o 
ffrwytb  ei  lwynau  ef  o  ran  y  cnawd,  y  cyfodai  efe  Grist  i 
eistedd  ar  ei  orseddfa  ef."     Act.  2.  30. 

Yr  oedd  Duw  fel  hyn,  wrth  ddechreu  teyrnas  ei  eglwys 
yn  nby  Dafydd,  megys  yn  sefycllu  o'r  newydd  deyrnas 
Crist :  ei  dechreu  yn  y  fath  ansawdd  amlwg  ag  yr  oedd  o 
byny  allan  i  barhau  ynddo.  Duw  a  blanodd  y  gwreiddyn 
o  ba  un  yr  oedd  Blaguryn  cyfiawnder  wedi  byny  i  darddu. 


102  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yr  hwn  oedd  i  fod  yn  Frenin  tragywyddol  ei  eglwys ;  gati 
hyny  y  gelwir  y  Brenin  tragywyddol  hwn  yn  Flaguryn  o 
gyfF  Iesse.  Esa.  11.  1.  "  Yna  y  daw  allan  wialen  o  gyff 
Iesse;  a  Blaguryn  a  dyf  o'i  wraidd  ef."  Ier.  23.  5.  "Wele 
y  dyddiau  yn  dyfod,  medd  yr  Arglwydd,  y  cyfodaf  i  Daf- 
ydd Flaguryn  cyfiawn,  a  Brenin  a  deyrnasa  ac  a  Iwydda." 
Pen.  33.  15.  "  Yn  y  dyddiau  hyny,  ac  yn  yr  amser  hwnw, 
y  paraf  i  Flaguryn  cyfiawnder  flaguro  i  Dafydd  ;  ac  efe  a 
wna  farn  a  chyfiawnder  yn  y  tir."  Felly  hefyd  y  mae  Crist 
yn  cael  ei  alw  yn  y  Testament  Newydd  yn  "wreiddyn  a 
hiliogaeth  Dafydd.'7     Dat.  22.  16. 

Y  mae  i  sylwi  arno,  fod  Duw  wedi  eneinnio  *  Dafydd  i 
deyrnasu  ar  ol  Saul,  ac  yn  ei  le  ef.  Efe  a  gymerodd  y 
goron  oddiar  Saul,  yr  hwn  oedd  yn  uwch  o  gorfFolaeth  na 
neb  o'i  bobl,  ac,  yn  eu  golwg  hwy,  yr  addasaf  i  gario  y  llyw- 
odraeth,  a  rhoddodd  hi  i  Dafydd,  yr  hwn  oedd  o  gorfFolaeth 
byr,  ac,  mewn  cymhariaeth  i  Saul,  o  olygiad  dirmygus  :  felly 
fe  welodd  Duw  yn  dda  ddangos  y  modd  y  byddai  i  Grist, 
yr  hwn  a  ymddangosodd  heb  na  phryd  na  thegwch  iddo,  ac 
a  ddiystyrwyd  ac  a  wrthodwyd  gan  ddynion,  gymeryd  y 
deyrnas  oddiar  fawrion  y  byd  hwn.  Y  mae  hefyd  i  sylwi 
arno,  mai  yr  ieuengaf  o  feibion  Iesse  oedd  Dafydd,  a  ddaeth 
fel  hyn  i'r  freniniaeth;  fel  y  darfu  i  Iacob  y  brawd  ieuengaf 
ddisodli  Esau,  a  chymeryd  yr  enedigaeth  fraint  a'r  fendith 
oddiar  no  ;  ac  fel  y  darfu  i  Phares,  brawd  hynaf  un  o  hyn- 
afiad  Crist,  ddisodli  Zarah  yn  yr  enedigaeth  ;  ac  fel  y  darfu 
i  Isaac,  un  arall  o  hynafiaid  Crist,  fwrw  Ismael  ei  frawd 
hynaf  allan :  fel  hyn  yr  oedd  y  dywediad  mynych  hwnw  o 
eiddo  Crist  yn  cael  ei  gyflawni,  "  Y  rhai  olaf  a  fyddant 
flaenaf,  a'r  rhai  blaenaf  yn  olaf." 

2.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  y w,  i  Dduw,  trwy  gyfres  o 
ragluniaethau  rhyfeddol,  ddiogelu  bywyd  Dafydd,  hyd  farw- 
olaeth  Saul.  Sylwais  o'r  blaen  ar  y  modd  rhyfeddol  y  cad- 
wyd  ereill  o  hynafiaid  Crist;  megys  Noah,  Abraham,  Isaac, 
a  Iacob ;  ac  o  ganlyniad  fod  Crist  y  Gwaredwr  mawr  i 
ddyfod  o  honynt,  ac  mai  yn  eu  cadwraeth  hwy  y  gellir 


HANES  GWAITH   Y  FRYNEDIGAETH.  103 

cdryeb  ar  waith  y  prynedigaetb  311  cael  ei  ddiogelu  rhag  ei 
ddadyincbwelyd.  a'r  boll  eglwys.  yr  bon  a  waredir  trwyddo 
ef,  rbag  cael  ei  gorcbfygu  Ond  nid  oedd  cadwraetb  Daf- 
ydd  yn  llai  rbyfeddod  na  diogelwcb  ereill.  fel  y  sylwyd 
eisoes.  Mor  fynych  y  bu  efe  heb  ddim  ond  megys  cam 
rbyngddo  ac  angau !  Yr  engbraifft  gyntaf  0  byn  sydd 
genym  yn  yr  ymladdfa  a  fa  rbyngddo  a'r  Hew  a'r  artb.  pan 
oeddynt  wedi  cymeryd  ymaitb  oen  o'i  braidd.  y  rbai.  beb 
gynnortbwy  gw}~rtbiol.  a  allasent  rwygo  y  llengcyn  ieuangc 
yn  ddrylliau.  cyn  bawsed  ag  y  gallasent  yr  oen  a  waredodd 
efe  oddiarnynt.  Felly  y  cadwyd  Gwreiddyn  a  Hiliogaetb 
Dafydd  wedi  byny  rbag  y  llew  rbtiadwy.  yr  bwn  sydd  yn 
rbodio  oddiamgylcb  gan  geisio  y  neb  a  alio  lyngcu  :  yr  bwn 
befvd  a  orcbfvgodd  efe,  ac  a  acbubodd  eneidiau  dvnion  fel 
\Vyn  allan  0  enau  y  llew  creulon  bwnw.  Gwaredigaetb 
nodedig  arall  a  gafodd  efe  rbag  y  cawr  galluog,  Gcoliatb.  yr 
bwn  oedd  yn  ddigon  cryf  i  rocldi  ei  gnawd  ef  yn  fwyd  i 
anifeiliaid  y  maes.  ac  ebediaid  y  nefoedd,  fel  yr  oedd  yn 
bygwtb :  ond  Duw  a  gadwodd  I>afydd,  ac  a  roddodd  iddo 
fuddugoliaetb  ar  Goliatb.  fel  y  torodd  efe  ei  ben  ef  a'i 
gleddyf  ei  bun.  Crist  a  laddodd  y  Goliatb  ysbrydol  al 
arf  ei  bun.  sef  y  groes.  ac  felly  a  waredodd  ei  bobl.  A  pba 
mor  ryfedd  y  cadwodd  Duw  Dafydd  rbag  cael  ei  ladd  gan 
Saul,  pan  y  ceisiodd  efe  am  ei  fywyd  ef  y  waitb  gyntaf, 
trwy  roddi  ei  fercb  i  fod  yn  fagl  iddo.  fel  y  byddai  Haw  y 
Pbilistiaid  arno,  gan  ofyn  iddo  gant  0  flaengrwyn  y  Pbilis- 
tiaid.  ac  felly  gwneyd  ei  fywyd  yn  agored  iddynt.  Ac 
wedi  byny.  pan  yr  arcbodd  efe  i  Ionathan.  ac  i'w  weision.  ei 
ladd  ef ;  a  Ionatban.  yn  lie  ei  lofruddio.  yn  ol  gorcbymyn 
ei  dad.  yn  cael  ei  dueddu  i:w  garu  fel  ei  enaid  ei  bun.  ac  i 
fod  yn  offeryn  neillduol  rw  ddiogelu  ef.  ie.  er  ei  fod  trwy 
byny  yn  rboddi  ei  fywyd  ei  bun  mewn  perygl.  ac  er  y  gall- 
esid  meddwl  na  buasai  neb  yn  fwy  ewyllysgar  i  ladd  Dafydd 
na  Ionathan.  gan  ei  fod  yn  gyd-yingei-iwr  ag  ef  am  y  goron. 
Dracbefn.  yr  Arglwydd  a'i  cadwodd  ef  mewn  niodd  rbyfedd, 
pan  y  taflodd  Saul  ei  waywffon  i'w  daro  ef,  ac  y  disgynodd 


104  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yn  y  pared ;  a  phan  yr  anfonodd  genhadau  i'w  dy  ef,  iV 
wylied  ac  i'w  ladd,  pan  y  darfu  i  Miehal,  merch  Saul,  ei 
ollwng  ef  trwy  y  ffenestr.  Yr  un  modd  pan  y  darfu  iddo 
wedi  hyny  anfon  cenhadau,  unwaith  a  thrachefn,  i  Naioth 
yn  Raman,  i'w  gymeryd  ef,  ac  y  daliwyd  hwy  mewn  modd 
gwyrthiol  gan  argraffiadau  oddiwrth  Ysbryd  Duw :  ie,  pan 
yr  oedd  Saul  yn  benderfynol  yn  y  gorchwyl,  ac  yr  aeth  ei 
hun,  cafwyd  yntau  hefyd  yn  mysg  y  prophwydi.  Drachefn, 
mor  rhyfedd  y  cadwyd  bywyd  Dafydd  yn  mysg  y  Philistiaid 
yn  Gath,  pryd  yr  aeth  efe  at  Achis,  brenin  Gath,  pan  yr 
ydoedd  yno  yn  Haw  y  Philistiaid,  y  rhai,  buasid  yn  meddwl, 
a  fuasent  yn  ei  ladd  ef  yn  ddioed,  gan  ei  fod,  trwy  ei  orch- 
estion  yn  eu  herbyn,  wedi  eu  cyifroi  mor  fynych  i  hyny. 
Mor  rhyfedd  y  gwaredwyd  ef  yn  Ceilah,  pan  yr  aeth  efe  i 
mewn  i'r  ddinas  gaerog,  lie  yr  oedd  Saul  yn  meddwl  ei  fod 
yn  sicr  o  hono !  Mor  nodedig  y  cadwyd  ef  rhag  Saul,  pan 
yr  oedd  efe  yn  ei  hela  ac  yn  ei  erlid  ef  yn  y  mynyddoedd  ! 
Mor  rhyfeddol  y  gwaredodd  Duw  ef  yn  anialwch  Maon,  pan 
yr  oedd  Saul  a'i  fyddin  wedi  amgylchu  Dafydd  o'r  ddeutu ! 
Mor  hynod  y  gwaredwyd  ef  yn  ogof  Engedi,  pan  ddarfu  i 
Saul,  yn  lie  lladd  Dafydd,  gael  ei  roddi  gan  Dduw  yn  ei 
law  ef !  Torodd  Dafydd  ymaith  gwr  ei  fantell  yn  yr  ogof, 
a  gallasai  yn  llawn  cyn  hawsed  dori  ei  ben  ef !  Gwaredwyd 
ef  yr  un  modd  yn  anialwch  Ziph ;  ac  wedi  hyny,  cafodd  ei 
gadw  yn  nhir  y  Philistiaid,  er  fod  Dafydd  wedi  ymladd  a'r 
Philistiaid,  a'u  gorchfygu  yn  Ceilah,  er  pan  fuasai  ddiweddaf 
yn  eu  mysg.  Gallasai  un  feddwl  y  buasai  hyn  yn  ddigon 
o  rybudd  iddynt  beidio  ymddiried  ynddo,  neu  adael  iddo 
ddiangc  yr  ail  waith ;  ond  eto,  Duw,  mewn  modd  rhyfedd, 
a  drodd  eu  calonau  hwy  i  fod  yn  gyfeillion  iddo,  ac  i'w 
amddiffyn  yn  lie  ei  ddystrywio. 

Fel  hyn  yr  had  gwerthfawr,  yr  hwn,  mewn  ystyr,  oedd 
yn  cynnwys  y  Gwaredwr,  a  holl  fendithion  y  prynedigaeth, 
a  gadwyd  yn  rhyfeddol,  pan  yr  oedd  byd  ac  uffern  wedi 
cyd-fwriadu  i'w  erbyn,  i  geisio  ei  ddyfetha.     Pa  mor  fyn- 


HANES  GWA1TII   Y  FRYXEDIGAETH.  105 

ych  y  nine  Dafydd  ei  Imn.  gyda  mawl  a  syndod.  yn  gwneyd 
sylw  ar  hyn  yn  llyfr  v  Salmau. 

3.  OJdeutu  yr  amser  hwn,  fc  helaethwyd  gair  ysgrifen- 
edlg  Duw  gan  Samuel.  Svlwais  o'r  blaen.  fod  canon  yr 
ysgrythyr  wedi  cael  ei  ddechreu,  a  bod  y  rhan  gyntaf  o  air 
ysgrifenedig  Duw  wedi  ei  rhoddi  i'r  eglwys  oddeutu  amser 
Moses :  ac  y  mae  Uawer  o'r  duwinyddion,  a  hyd  yr  wyf  yn 
gwybod,  y  rhan  fwyaf  o  honynt.  yn  meddwl  iddo  gael  ei 
ychwanegu  gan  Ioshua.  ac  mai  efe  a  ysgrifenodd  y  bennod 
olaf  o  Deutcronomium,  a'r  llyfr  a  elwir  ar  ei  enw.  Y  mae 
ereill  yn  meddwl  fod  Ioshua.  Barnwyr,  Ruth,  a  rhan  o  lyfr 
cyntaf  Samuel,  wedi  eu  hysgrifenu  gan  Samuel.  Pa  un 
bynag  am  hyny.  y  mae  genym  brawf  fod  Samuel  wedi 
gwneyd  ychwanegiad  at  ganon  yr  ysgrythyr :  canys  fe  lef- 
erir  yn  eglur  am  dano  yn  y  Testament  Newydd  fel  un  o'r 
prophwydi  ag  y  mae  eu  hysgrifeniadau  genym  ni  yn  yr 
ysgrythyrau.  "  A'r  holl  brophwydi  hefyd  o  Samuel,  ac  o'r 
rhai  wedi.  cynifer  ag  a  lefarasant,  a  ragfynegasant  hefyd  am 
y  dyddiau  hyn."  Act.  3.  24.  Tfrth  yr  ymadrodd.  u  cyn- 
ifer ag  a  lefarasant."  ni's  gellir  meddwl,  cynifer  ag  a  lefar* 
asant  eiriau  a'u  geneuau ;  canys  yr  oedd  yr  holl  brophwydi 
yn  llefaru  a'u  geneuau:  ond  y  mae  yn  rhaid  mai  yr  ystyr 
yw.  cynifer  ag  a  lefarasant  trwy  ysgrifenu.  ac  felly  yr  hyn 
a  lefarasant  a  ddaeth  i  lawr  i  ni. 

Y  modd  y  llefarodd  Samuel  am  amserau  Crist  a'r  efengyl. 
ydoedd  trwy  roddi  hanes  am  y  cysgodau  ag  oedd  yn  cyf- 
eirio  atynt.  yn  neillduol  y  pethau  hyny  yn  nghylch  Dafydd. 
Ac  oblegyd  hyny  yn  benaf  y  cynhyrfwyd  ef  gan  Ysbryd 
Duw  i  ddodi  y  pethau  hyny  mewn  ysgrifen,  ac.  fel  y  dy- 
wedwyd  o'r  blaen,  hyn  oedd  prif  orchwyl  yr  olynol-ddilyniad 
o  brophwydi,  a  ddechreuwyd  yn  Samuel. 

Fod  Samuel  wedi  ychwanegu  at  ganon  yr  ysgrythyr  a 
ymddengys  yn  mhellach  oddiwrth  1  Cron.  29.  29:  "Ac 
am  weithredoedd  cyntaf  a  diweddaf  y  brenin  Dafydd.  wele 
y  maent  yn  ysgrifenedig  yn  ngeiriau  Samuel  y  gweiedydd." 
Pa  un  ai   Samuel  .oedd  ysgrifenydd  llyfr  Ioshua  ai  nad  e, 

h.  r. — w,  5* 


106  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

eto,  barn  duwinyddioir  yn  gyffredin  yw  mai  efe  a  ysgrifen- 
odd  lyfrau  lluth,  a'r  Barnwyr,  a  rhan  o  lyfr  cyntaf  Samuel. 
Y  rheswm  paham  yr  ysgrifenwyd  llyfr  Ruth  oedd,  er  cadw 
banes  acliau  Dafydd  ;  canys  er  yr  ymddengys  nad  ydyw  yn 
ymdrin  ond  yn  unig  ag  achosion  neillduol,  eto  y  personau 
y  lleferir  am  danynt  yn  benaf  ynddo  oeddynt  y  teulu  o  ba 
rai  yr  oedd  Dafydd  a  Cbrist  i  ddyfod,  ac  felly  yn  cyfeirio 
at  yr  hyn  a  ddywedir  gan  yr  apostol  Petr  am  Samuel,  a'r 
prophwydi  ereill,  yn  y  3edd  bennod  o'r  Actau.  Yr  helaeth- 
iadau  hyn  ar  ganon  yr  ysgry thyr,  y  prif  offeryn  i  gymbwyso 
y  prynedigaeth,  ydynt  i'w  hystyried  fel  parhad  i'r  gwaitb 
bwnw,  ac  ychwanegiad  at  yr  adeiladaeth  fawr  bono. 

4.  Petb  arall  a  wnaetb  Duw  yr  amser  hwnw  tuag  at 
ddwyn  yn  mlaen  y  gwaitb  hwn,  ydoedd  ysbrydoli  Dafydd  i 
ddangos  Crist  air  prynedigaeth  trwy  ganiadau  dwyfol;  pa 
rai  oeddynt  i  gael  eu  defnyddio  yn  yr  addoliad  cyhoeddus,  yn 
yr  eglwys,  trwy  yr  boll  oesoedd.  Yr  oedd  Dafydd  ei  bun 
wedi  ei  gynysgaeddu  ag  ysbryd  prophwydoliaeth.  Act.  2. 
29,  30.  "  Ha  wyr  frodyr,  y  mae  yn  rhydd  i  mi  ddywedyd 
yn  b£f  wrtbycb  am  y  Patriarch  Dafydd,  ei  farw  ef  a'i 
gladdu,  ac  y  mae  ei  feddrod  ef  gyda  ni  hyd  y  dydd  hwn. 
Am  hyny,  ac  efe  yn  brophwyd,  yn  gwybod  dyngu  o  Dduw 
iddo  trwy  lw,"  &c.  Felly  yn  hyn  yr  oedd  efe  yn  gysgod  o 
Grist,  gan  ei  fod  yn  brophwyd  a  brenin.  Yr  oedd  yr  olew 
a  ddefnyddiwyd  i  eneinnio  Dafydd  yn  cysgodi  Ysbryd  Duw ; 
ac  felly  yr  oedd  y  cysgod  a'r  gwrthgysgod  yn  cael  eu  cyd- 
roddi  arno.  "  Yna  y  cymerth  Samuel  gorn  yr  olew,  ac  a'i 
beneinniodd  ef  yn  ngbanol  ei  frodyr ;  a  daeth  Ysbryd  yr 
Arglwydd  ar  Dafydd,  o'r  dydd  bwnw  allan."     1  Sam.  16.  13. 

Yr  oedd  efe  dan  ddylanwadau  yr  Ysbryd  bwn,  trwy  iddo 
gael  ei  gynhyrfu  i  ddangos  Grist  a'r  prynedigaeth  gogon- 
eddus  mewn  caniadau  dwyfol,  pa  rai  sydd  yn  melus  ddat- 
gan  anadliadau  enaid  duwiol,  yn  Uawn  rhyfeddod  yn  yr 
olwg  ar  ogoneddus  bethau  y  Gwaredwr,  ac  wedi  ei  danio  a 
cbariad  dwyfol,  yn  ymddyrchafu  mewn  mawl ;  a  chan  hyny 
y   gelwir   ef  Peraidd   Ganiedydd   Israel.     2   Sam.  23.   1. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  107 

"Dyma  eiriau  diweddaf  Dafydd,  Dywedodd  Dafydd  mab 
lesse,  a  dywedodd  y  gwr  a  osodwyd  yn  uchel,  eneinniog 
Duw  Iacob,  a  pberaidd  ganiadydd  Israel"  Prif  destynau 
y  per  ganiadau  byn,  ydyw  gogoneddus  betbau  yr  efengyl, 
fel  y  mae  yn  eglur  oddiwrth  y  defnydd  a  wneir  o  honynt, 
a'r  cyfieithad  a  roddir  iddynt  yn  y  Testament  Newydd: 
canys  nid  oes  yr  un  o  lyfrau  yr  Hen  Destament  yn  cael  eu 
coffbau  mor  fynycb  yn  y  Newydd  a'r  Salmau.  Y  dyn 
sanctaidd  bwn  a  ganodd  yn  orfoleddus  am  bethau  mawrion 
y  prynedigaetb  trwy  Grist,  yr  hyn  y  buasai  eglwys  a  pbobl 
Dduw  yu  gobeitbio  ac  yn  dysgwyl  am  dano  o'r  decbreuad, 
ac  ereill  a'i  dilynasant  ef  mor  orfoleddus  yn  eu  caniadau  ag 
yntau ;  megys,  Asapb,  Henian,  Etbam,  ac  ereiil ;  canys  nid 
ysgrifenwyd  llyfr  y  Salmau  oil  gan  Dafydd,  er  mai  efe  a 
ysgrifenodd  y  rhan  fwyaf  o  bono.  Trwy  byn  fe  ebangwyd 
canon  yr  ysgrytbyr,  a  chyfran  arddercbog  o  ysgrif  ddwyfol 
a  cbwanegwyd  ato. 

Yr  oedd  byn  yn  ddyrcbafiad  neillduol  a  roddodd  Duw  i'r 
adeiladaetb  bon  ;  a  goleuni  yr  efengyl,  yr  bwn  oedd  yn 
Uewyrcbu  yn  raddol  bytb  ar  ol  y  cwyinp,  yn  awr  a  gynydd- 
odd  yn  ddirfawr  trwy  byn ;  canys  cyn  yr  amser  bwn.  nid 
oedd  ond  ambell  bropbwydoliaeth  yma  a  tbraw,  trwy  yr 
amrywiol  oesoedd,  yn  cael  eu  rboddi  am  Grist ;  ond  yn  awr 
Dafydd,  mewn  amrywiol  ganiadau  a  lefarodd  am  gnawdol- 
iaeth,  bywyd,  angau,  adgyfodiad,  ac  esgyniad  Crist  i?r 
nefoedd,  a'r  cymod  a  wnaetb  efe  wrtb  farw,  a'i  eiriolaetb 
wedi  iddo  esgyn  i'r  nef :  ei  swydd  bropbwydol,  breninol,  ac 
offeiriadol;  y  buddioldeb  gogoneddus  sydd  yn  deilliaw 
oddiwrtbo  yn  y  bywyd  hwn  a'r  hwn  a  fydd  ;  ei  undeb  a'r 
eglwys,  yn  ngbyda'r  dedwyddweb  a  ddaw  iddi  trwyddo  ef; 
galwad  y  cenedloedd.  y  gogoniant  a  welir  ar  yr  eglwys 
ycbydig  cyn  diwedd  y  byd,  a  dyfodiad  Crist  i'r  farn 
ddiweddaf.  Lleferir  am  yr  boll  betbau  byn,  a  llawer  mwy, 
mewn  pertbynas  i  Grist  a'r  prynedigaetb,  yn  belaetb  yn 
llyfr  y  Salmau. 

Yr  oedd  byn  hefyd  yn  ddyrcbafiad  gogoneddus  ar  oj> 


108  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETIL 

chwyl  y  prynedigaeth,  gan  fod  Duw  trwy  hyn  yn  rhoddi  i'w 
eglwys  lyfr  o  ddwyfol  ganiadau,  i'w  ddefnyddio  yn  y  rhan 
hono  o  addoliad  cyhoeddus,  sef  canu  ei  fawl  ef,  trwy  yr  holl 
oesoedd  hyd  ddiwedd  y  byd.  Y  mae  yn  arnlwg  fod^lyfr  y 
Salmau  wedi  cael  ei  roddi  gan  Dduw  i'r  dyben  hwn.  Fe'i 
gosodwyd  ganddo  ef  i'w  ddefnyddio  yn  eglwys  Israel,  fel  yr 
ymddengys  oddiwrth  y  titlau  a  roddir  i  amrywiol  o'r  Salm- 
au, y  rai  sydd  yn  cael  eu  cyflwyno  i'r  "  pencerdd ;"  hyny 
yw,  rhyw  un  a  fyddai  wedi  ei  osod  yn  flaenor,  neu  yn 
arweinydd  i'r  canu  yn  y  deml,  ac  yn  yr  addoliad  cyhoeddus 
yn  Israel.  Ac  felly  y  gelwir  Dafydd  yn  Beraidd  Ganiedydd 
Israel,  o  herwydd  mai  efe  a  ysgrifenodd  y  Salmau,  i'w  def- 
nyddio  yn  yr  eglwys  Iuddewig ;  ac  yn  ol  hyny  yr  ydym  yn 
cael  hanes  eu  bod  yn  cael  eu  canu  yn  yr  eglwys  lawer  o 
oesoedd  ar  ol  marwolaeth  Dafydd.  2  Cron.  29.  30.  "  A 
Hezeciah  y  brenin  a'r  tywysogion  a  ddywedasant  wrth  y 
Lefiaid  am  foliannu  yr  Arglwydd,  a  geiriau  Dafydd,  ac 
Asaph  y  gweledydd."  Ac  yr  ydym  yn  gweled  yr  un  gos- 
odiad  yn  y  Testament  Newydd,  a'u  bod  i'w  defnyddio  yn 
yr  addoliad  yn  yr  eglwys  Gristionogol.  Eph.  5.  19.  "  Gan 
lefaru  wrth  eich  gilydd  mewn  salmau,  a  hymnau,  ac  odlau 
ysbrydol."  Col.  3.  16.  "  Gan  ddysgu  a  rhybuddio  bawb 
eich  gilydd,  mewn  salmau,  a  hymnau,  ac  odlau  ysbrydol." 
Felly  y  defnyddiwyd  ac  y  defnyddir  hwynt  yn  yr  eglwys, 
hyd  ddiwedd  y  byd,  i  ddathlu  clodforiadau  Duw.  Yr  oedd 
pobl  Dduw,  cya  yr  amser  hwn,  yn  arfer  ei  addoli  ef  trwy 
ganu  caniadau  ei  fawl ;  megys  y  gwnaethant  wrth  y  Mor 
Coch ;  ac  yr  oedd  can  Moses  (Deut.  32.)  wedi  ei  rhoddi 
iddynt  i'r  dyben  hwnw ;  a  Deborah,  Barac,  a  Hannah,  a 
ganasant  fawl  i  Dduw :  ond  yn  awr  y  rhoddwyd  gyntaf  lyfr 
o  ddwyfol  ganiadau  i'w  ddefnyddio  yn  wastadol  yn  yr 
eglwys  iglodfori  yr  Arglwydd. 

5.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  yw,  i  Dduw  ddyrchafu 
Dafydd  i'r  orsedd  yn  Israel,  a  hyny  er  gwaethaf  pob  gwrth- 
wynebrwydd.  Gan  fod  Duw  wedi  penderfynu  i  hyny  fod, 
efe  a  symudoddbob  rhwystr  o'r  ffordd.     Efe  a  symudodd 


HAKES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  109 

ymaith  Saul  ai  feibion  ;  yna  efe  a  osododd  Dafydd  ar  Iwyth 
Iudah ;  ac  wedi  symud  Isboseth,  gosodwyd  ef  ar  boll  Is- 
rael. Fel  hyn  y  cyflawnodd  Duw  ei  air  i  Dafydd.  Efe  a'i 
cymerodd  ef  oddiar  ol  y  praidd,  ac  a'i  gwnaetb  ef  yn  frenin 
ar  ei  bobl  Israel.  Salin  78.  70,  71.  Ac  yn  awr  gorsedd 
Israel  a  sefydlwyd  yn  y  teulu  yn  mba  un  yr  oedd  i  aros 
bytb,  ie.  yn  oes  oesoedd. 

6.  Y  pryd  hyn,  Duw  a  ddewisodd  ddinas  yieillduol  allan  o 
holl  lwytbau  Israel  i  osod  ei  enw  yno.  Crybwyllir  yn  fyn- 
ycb  yn  ngbyfraitb  Moses,  fod  meibion  Israel  i  ddwyn  eu 
hoflryniau  i'r  lie  a  ddewisai  yr  Arglwydd  :  ond  ni  ddarfu 
iddo  neillduo  un  He  byd  yr  amser  bwn.  Deut.  12.  5,  6,  7. 
Ni  bu  yr  arch  a'r  babell  erioed  yn  sefydlog  :  ond  yr  oedd- 
ynt  yn  symudol,  weithiau  yn  y  naill  le,  a  pbryd  arall  mewn 
lie  arall.  Ni  orcbfygwyd  yn  bollol  mo  ddinas  Ierusalem 
byd  amser  Dafydd ;  yr  ydoedd  yn  meddiant  yr  Iebusiaid 
hyd  byny.  Fe  ddywedir  yn  llyfr  Iosbua,  "  Ond  ni  allodd 
meibion  Iudab  yru  allan  yr  Iebusiaid.  trigolion  Ierusalem  : 
am  byny  y  trig  yr  Iebusiaid  gyda  meibion  Iudab  yn  Ieru- 
salem byd  y  dydd  hwn,"  Ond  y  pryd  bwn  Dafydd  a'i 
llwyr  ddarostyngodd,  a  Duw  a  ddewisodd  y  ddinas  bono  yn 
lie  i  osod  ei  enw  yno,  fel  yr  ymddengys  oddiwrtb  fod  Dafydd 
yn  dwvn  yr  arch  yno  yn  fuan  wedi  byn  :  a  cban  byny  y 
crybwyllir  am  byn  dracbefn,  fel  y  waitb  gyntaf  i  Dduw 
ddewis  dinas  yn  lie  i  osod  ei  enw  yno.  2  Cron.  6.  5,  6  ;  a 
12.  13.  "Wedi  byny  Duw  a  ddangosodd  i  Dafydd  y  lie  yn 
bennodol  y  byddai  i'w  deml  gael  ei  badeiladu,  sef  llawr- 
dyrnu  Arafnab  yr  Iebusiad. 

Gan  byny  y  gelwir  Ierusalem  yn  ddinas  sanctaidd  :  ac 
yr  ydoedd  yn  un  o'r  cysgodau  penaf  o  eglwys  Crist  o  boll 
gysgodau  yr  Hen  Destament.  Fe'i  gwaredwyd  gan  Dafydd, 
cadben  lluoedd  Israel,  i  fod  yn  ddinas  Duw,  yn  lie  sanct- 
aidd, ei  orpbwysfa  ef,  ac  yn  drigfa  iddo  i  aros  ynddi  yn  dra- 
gywydd :  felly  Crist,  Cadben  iacbawdwriaetb  ei  bobl,  a 
waredodd  ei  eglwys  allan  o  ddwylaw  y  diafol.  i  fod  yn 
ddinas   sanctaidd  ac  anwyl  iddo  ei  bun.     Am  byny  y  mae 


110  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yr  yggrythyr  yn  fynych,  pan  yn  llefaru  am  Grist  yn  gwar- 
edu  ei  eglwys,  yn  ei  galw  wrth  yr  enwau  Ierusalem  a  Sion. 
Hon  oedd  y  ddinas  a  ordeiniwyd  gan  Dduw  i  fod  yn  lie  i 
gasglu  y  dychweledigion  cyntaf  ar  ol  adgyfodiad  Crist,  a'r 
lie  y  bu  y  tywalltiad  nodedig  hwnw  o  Ysbryd  Duw  ar  yr 
apostolion  a'r  prif  Gristionogion,  a'r  lie  hefyd  o  ba  un  yr 
oedd  yr  efengyl  i  seinio  allan  i'r  holl  fyd ;  y  man  yr  oedd 
eglwys  Gristionogol  gyntaf  i  fod,  yr  hon  ydoedd  megys  pe 
buasai  yn  fam  i'r  holl  eglwysi  ereill  trwy  y  byd  ;  yn  ol  y 
brophwydoliaeth  hono,  (Esa.  2.  3,  4,)  "  Canys  y  gyfraith  a 
a  allan  o  Sion,  a  gair  yr  Arglwydd  o  Ierusalem.  Ac  efe  a 
farna  rhwng  y  cenedloedd,  ac  a  gerydda  bobloedd  lawer." 
Fel  hyn  Duw  a  ddewisodd  fynydd  Sion,  o  ba  le  yr  oedd  yr 
efengyl  i  gael  ei  chykoeddi,  fel  y  cyhoeddwyd  y  ddeddf 
oddiar  Sinai. 

7.  Y  peth  nesaf  i  sylwi  arno  ydyw,  i  Dduw,  mewn  modd 
difrifol,  adnewyddu  y  cyfamrrwd  gras  a  Dafydd,  ac  addaw  y 
byddai  i'r  Messiah  fod  o'i  had  ef.  Y  mae  genym  hanes  am 
hyn  yn  y  seithfed  bennod  o  ail  lyfr  Samuel.  Hyn  a  fu  ar 
yr  achlysur  o  fod  Dafydd  yn  bwriadu  adeiladu  t$  i  Dduw, 
pan  yr  anfonwyd  Nathan  y  prophwyd  ato  ef,  gydag  addewid- 
ion  gogoneddus  y  cyfamrnod  gras,  yn  neillduol  yr  hyn  sydd 
yn  gynnwysedig  yn  y  geiriau  hyn,  (adn.  16,)  u  A'th  dy  di  a 
sicrheir,  a'th  freniniaeth  yn  dragywydd  o'th  fiaen  di :  dy 
orseddfaingc  a  sicrheir  byth."  Yr  hon  addewid  sydd  yn 
perthyn  i  Grist,  had  Dafydd,  ac  a  gyflawnir  ynddo  ef  yn 
unig  ;  canys  y  mae  teyrnas  Dafydd  er's  amser  cyn  hyn  wedi 
diflanu,  ond  fel  y  mae  yn  cael  ei  dal  i  fyny  yn  Nghrist :  ac 
y  mae  teyrnas  dymhorol  ei  dy  ef  wedi  darfod  er's  llawer 
mwy  o  oesoedd  nac  y  bu  yn  sefyll. 

Y  cyfamrnod  hwn  a  gadarnhaodd  Duw  i  Dafydd  y  pryd 
hwn  trwy  Nathan,  oedd  y  cyfamrnod  gras,  fel  y  mae  yn 
amlwg  oddiwrth  dystiolaeth  yr  ysgrythyr.  Esa.  55.  1—3. 
Yno  y  cawn  fod  Crist  yn  gwahodd  pechaduriaid  i  ddyfod 
i'r  dyfroedd  ;  ac  yn  y  drydedd  adnod  y  mae  efe  yii  dywed- 
yd,  "  Gogwyddwch  eich  clust,  a  deuwch  ataf ;  gwrandewch, 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  1  1  1 

a  bydd  byw  eich  enaid  ;  a  niia  wnaf  gyfammod  tragywyddol 
a  chwi,  sef  sicr  drugareddau  Dafydd."  Yma  y  mae  Crist 
yn  cynyg,  i  bechaduriaid  argyhoeddedig,  hawl  yn  yr  un 
cyfaramod  ag  a  wnaeth  efe  a  Dafydd,  a  cbyfranu  iddynt  yr 
un  sicr  drugareddau.  A  pha  beth  ydyw  y  cyfammod  hwnw 
y  mae  pechaduriaid  yn  cael  bawl  ynddo  pan  y  maent  yn  dy- 
fod  at  Grist,  ond  y  cyfammod  gras  ? 

Hwn  oedd  y  pummed  sicrhad  nodedig  o'r  cyfammod  gras 
i'r  eglwys  ar  ol  y  cwymp.  Y  cyntaf  a  f u  i  Adda  ;  yr  ail  i 
Noah  ;  y  trydydd  i'r  Patrieircb  Abraham,  Isaac,  a  Iacob ; 
y  pedwerydd  trwy  Moses  yn  yr  anialwch  ;  a'r  pummed  yw 
yr  byn  a  wnaed  yn  awr  i  Dafydd. 

Y  mae  Dafydd  yn  fynych  yn  cydnabod  y  cadarnhad  hwn 
o'r  cyfammod  gras,  a  wnaeth  Duw  ag  ef,  yn  un  o'r  trugar- 
eddau  mwyaf  a  gafodd  efe,  ac  yn  anrhydedd  penaf  a  osod- 
asai  Duw  arno  ;  yr  oedd  efe  yn  gwerthfawrogi  ac  yn  ymor- 
foleddu  yn  hyn  yn  fwy  na  boll  fendithion  ereill  ei  deyrnas- 
iad.  Pa  mor  orfoleddus  a  dyiolchgar  y  derbyniodd  efe  y 
genadwri  ogoneddus  yma  oddiwrth  Nathan?  2  Sam.  7.  18. 
Ac  yn  ei  eiriau  diweddaf  y  mae  yn  datgan,  mai  hyn  oedd 
ei  holl  iachawdwriaeth,  a'i  holl  ddymuniad.  "  Cyfammod 
tragywyddol  a  wnaeth  efe  a  mi,  wedi  ei  luniaethu  yn  hollol 
ac  yn  sicr  ;  canys  fy  holl  iachawdwriaeth  a'm  holl  ddymun- 
iad yw."     2  Sam.  23.  5. 

8.  Trwy  Dafydd  y  rhoddodd  yr  Arglwydd  gyntaf  feddiant 
hollol  Vw  bobl  Israel  yn  y  tir  addaivedig.  Dangosais  o'r 
blaen  y  modd  yr  oedd  y  meddiant  a  roddodd  Duw  iddynt 
ynddo  yn  perthynu  i'r  cyfammod  gras.  Y  meddiant  cyntaf 
a  roddwyd  iddynt  mewn  rhan  trwy  loshua ;  ond  ni  chaws- 
ant  mo  hono  yn  gyflawn  yn  ei  amser  ef.  Ni  ddarfu  i  Iudah 
hollol  ddarostwng  y  rhan  hono  o'r  wlad  addawedig  a  elwid 
gwlad  Canaan,  yr  hon  a  ranwyd  wrth  goelbren  rhwng  am- 
rywiol  lwythau  Israel;  ond  yr  oedd  nifer  mawr  o'r  hen 
drigolion  yn  aros  heb  eu  darostwng,  fel  y  gwelir  wrth 
ddarllen  llyfrau  loshua  a'r  Barnwyr ;  fe  adawyd  llawer  o 
honynt  i  brofi  Israel,  ac  i  fod  "  yn  ddrain  yn  eu  hystlysau, 


112  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

ac  vn  bigau  yn  eu  llygaid."  Yr  oedd  yr  Iebusiaid  yn  Ieru- 
salem,  a  llawer  o'r  Canaaneaid  oeddynt  yn  aros  yn  y  ^\lad, 
a  holl  genedl  y  Philistiaid,  y  rhai  oeddynt  yn  cyfanneddu 
mewn  rhan  o  honi  a  ranesid  wrth  goelbren,  lleoedd  yn 
perthynu  gan  mwyaf  i  lwythau  Iudah  ac  Ephraim. 

Fel  hyd  yr  oedd  y  gweddill  o  hen  drigolion  Canaan  yn 
aros  byn  ddyddiau  Dafydd ;  ond  efe  a'u  darostyngodd  hwy 
yn  hollol.  Yn  ol  yr  hyn  y  mae  Stephan  yn  sylwi  arno, 
(Act.  7.  45,)  "  Yr  hwn  a  ddarfu  i'n  tadau  ni  ei  gymeryd,  a'i 
ddwyn  i  mewn  gydag  Iesu  i  berchenogaetb  y  cenedloedd,  y 
rhai  a  yrodd  Duw  allan  o  flaen  ein  tadau,  hyd  yn  nyddiau 
Dafydd."  Hyd  ddyddiau  Dafydd  y  buont  yn  eu  gyru  hwy 
allan,  ac  efe  a'u  dygodd  hwy  yn  hollol  dano.  Efe  a  ddaros- 
tyngodd  yr  Iebusiaid,  a  holl  genedl  y  Philistiaid,  a'r 
gweddill  o  saith  genedl  Canaan.  1  Cron.  18.  1.  "A  darfu 
wedi  hyn,  i  Dafydd  daro  y  Philistiaid,  a'u  darostwng 
hwynt,  a  dwyn  Gath  a'i  phentrefydd  o  law  y  Philistiaid." 

Wedi  hyn,  fe  wnawd  yr  holl  wedclill  o  drigolion  blaenor- 
ol  Canaan  yn  gaethweision  i'r  Israeliaid.  Cyn  hyn  yr  oedd 
hiliogaeth  y  Gibeoniaid  yn  gymynwyr  coed,  ac  yn  wehyn- 
wyr  dwfr,  at  dy  Dduw.  Ond  Solomon,  mab  Dafydd,  a'i 
ddilynwyr  yn  y  llywodraeth.  a  osododd  yr  holl  weddill  o 
saith  genedl  Canaan  mewn  caethwasanaeth,  neu  o'r  hyn 
lleiaf,  dan  deyrnged  i  gaethwasanaeth.  1  Bren.  9. 
20 — 22.  Oddiwrth  hyn  y  cawn  hanes  am  feibion  gweision 
Solomon,  ar  ol  y  dychweliad  o  gaethiwed  Babilon.  Ezra 
2.  55.  Neh.  11.  3.  Y  rhai  hyn  oeddynt  blant  neu  hiliog- 
aeth y  gweddill  o  saith  genedl  Canaan,  a  ddarostyngwyd 
gan  Solomon  i  gaethwasanaeth. 

Fel  hyn,  Dafj'dd  a  ddarostyngodd  holl  dir  Canaan^  yr 
hwn  a  elwid  felly  mewn  ystyr  gyfyng ;  ond  nid  oedd  yn 
cynnwys  hanner,  ie,  na  chwarter  yr  hyn  a  addawsai  Duw  i'w 
tadau.  Yr  oedd  y  tir  a  addawyd  i'w  tadau  yn  cynnwys  yr  holl 
wledydd  rhwng  afon  yr  Aifft  ac  afon  Euphrates.  Y  lleoedd 
hyny  oedd  terfynau  y  tir  a  addawyd  i  Abraham.  Gen.  15. 
18.  "  Yn  y  dydd  hwnw  ygwnaeth  yr  x\rglwydd  gyfammod 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  1  13 

ag  Abraham,  gan  ddywedyd,  "  I'th  had  di  y  rhoddais  y  wlad 
hon,  o  afoa  yr  Aifft  hyd  yr  afon  fawr,  afon  Euphrates." 
Felly  yr  addawodd  Duw  drachefn  ar  fynydd  Sinai,  gan  ddy- 
wedyd, "  A  gosodaf  dy  derfyn  o'r  Mor  Coch  hyd  for  y 
Philistiaid,  ac  o'r  diffaethwch  hyd  yr  afon :  canys  mi  a 
roddaf  yn  eich  meddiant  breswylwyr  y  tir ;  a  tin  a'u  gyri 
bwynt  allan  o'th  flaen.  Pob  man  y  sathra  gwadn  eich 
troed  chwi  arno,  fydd  eiddo  chwi :  o'r  anialwch  a  Libanus, 
ac  or  afon,  sef  afon  Euphrates,  hyd  y  mor  eithaf,  y  bydd 
eich  terfyn  chwi."  Exod.  23.  31.  Deut.  11.24.  Yr  un 
addewid  a  roddwyd  i  Ioshua,  u  Pob  man  y  sango  gwadn  eich 
troed  chwi  arno,  a  roddais  i  chwi:  fel  y  lleferais  wrth 
Moses.  O'r  anialwch,  a'r  Libanus  yma,  hyd  yr  afon  fawr, 
afon  Euphrates,  holl  wlad  yr  Hethiaid,  hyd  y  mor  mawr 
tua  machludiad  yr  haul,  fydd  eich  terfyn  chwi."  Ios.  1.  3,  4. 
Ond  nid  oedd  yr  hyn  y  rhoddodd  Ioshua  feddiant  i'r  bobl 
ynddo,  ond  rhan  fechan  o'r  tir ;  ac  ni  chawsant  byth  fedd- 
iant ynddo  hyd  oni  roddodd  Duw  ef  iddynt  trwy  Dafydd. 
Yr  oedd  y  wlad  eang  hon  yn  cynnwys,  nid  yn  unig  y 
Ganaan  hono  a  ranwyd  wrth  goelbren  i'r  rhai  hyny  a 
ddaethant  i  mewn  iddi  gyda  Ioshua,  ond  hefyd  tir  y  Moab- 
iaid,  yr  Ammoniaid,  a  thir  yr  Amaleciaid,  a  gweddill  yr 
Edomiaid,  yn  nghyda  gwlad  Sobah.  Yr  holl  genedloedd 
hyny  a  ddarostyngwyd,  ac  a  ddygwyd  dan  feibion  Israel3 
gan  Dafydd ;  ac  efe  a  osododd  amddiffynfeydd  yn  yr  am- 
rywiol  wledydd  hyny,  a'u  trigolion  a  fuont  yn  weision  i 
Dafydd.  Efe  a  estynodd  derfynau  meibion  Israel  hyd  afon 
Euphrates,  fel  yr  addawyd.  "  Tarawodd  Dafydd  hefyd 
Hadadezer  fab  Rehob,  brenin  Sobah,  pan  oedd  efe  yn  myn- 
ed  i  ennill  ei  derfynau  wrth  afon  Euphrates."  2  Sam.  8.  3. 
Ac  o  ganlyniad  yr  ydym  yn  darllen  fod  Solomon  ei  fab, 
"  yn  llywodraethu  ar  y  tu  yma  i'r  afon  oil,  o  Tipsali  hyd 
Azzah,  ar  yr  holl  freninoedd  o'r  tu  yma  i'r  afon."  1  Bren. 
4.  24.  Ar  yr  hyn  hefyd  y  mae  Artaxerxes,  brenin  Persia, 
yn  sylwi  amser  maith  wedi  hyn.     "  A  breninoedd  cryfion  a 


1  14  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

fu  ar  Jerusalem,  yn  llywodraethu  ar  bawb  o'r  tu  hwnt  i'r 
afon  ;  ac  iddynt  hwy  y  rhoddid  toll,  teyrnged,  a  threth." 

Ioshua,  yr  hwn  oedd  yn  gysgod  o  Grist,  a  ddechreuodd 
ar  y  gwaith  o  roddi  meddiant  i  Israel  yn  ngwlad  yr  addew- 
id,  ac  a'i  gadawodd  i'w  orphen  i  un  oedd  yn  llawer  eglurach 
cysgod  nac  ef,  ac  yn  gyndad  i  Grist,  sef  Dafydd,  yr  hwn  a 
ddarostyngodd  fwy  o  lawer  o'r  tir  nac  a  wnaethai  Ioshua  : 
ac  yr  oedd  yr  eangder  yma  ar  ei  lywodraeth  ef  a  Solomon, 
yn  gyffelybrwydd  i'r  eangder  mawr  sydd  i  deyrnas  Crist,  yr 
hon  y  dywedir  am  dani  fel  hyn  : — "  Ac  efe  a  lywodraetha  o 
for  hyd  for,  ac  o'r  afon  hyd  derfynauy  ddaear."    Salm  72.  8. 

9.  Duw,  trwy  Dafydd,  a  berffeithiodd  yr  addoliad  Iudd- 
ewig,  ac  a  ychwanegodd  ato  lawer  o  osodiadau  newyddion. 
Y  gyfraith  a  roddwyd  trwy  Moses,  ond  ni  roddwyd  holl 
osodiadau  yr  addoliad  Iuddewig  trwyddo  ef;  a  thrwy 
ddwyfol  gyfarwyddyd  fe  ychwanegwyd  amryw  bethau  atynt 
wedi  amser  Moses.  Felly  y  cysgod  mawr  hwn  a  ddarfu  nid  yn 
unig  gwblhau  gwaith  Ioshua  yn  rhoddi  meddiant  i  Israel  yn 
ngwlad  yr  addewid,  ond  efe  hefyd  a  orphenodd  waith  Moses 
trwy  berffeithio  gosodiadau  yr  addoliad  yn  Israel.  Fel  hyn 
yr  oedd  yn  rhaid  cael  nifer  o  brophwydi,  offeiriaid  a  thy- 
wysogion  cysgodol,  i  wneyd  i  fyny  un  gyffelybiaeth  neu  gys- 
god o'r  gwrthgysgod  mawr,  sef  Crist ;  canys  efe  yw  sylwedd 
yr  holl  gysgodau.  Ac  o  ba  faint  mwy  gogoneddus  y  cyf- 
rifir  Crist  yn  haeddiannol  o  hono  na  Moses,  Ioshua,  Dafydd, 
Solomon,  a'r  holl  brophwydi,  offeiriaid,  tywysogion,  barnwyr, 
a  gwaredwyr  yr  Hen  Destament. 

Sonir  am  yr  ordinhadau  a  sefydlodd  Dafydd  fel  yn  gyd- 
radd  mewn  grym  a'r  rhai  a  sefydlwyd  gan  Moses.  u  A  Ie- 
hoiada  a  osododd  swyddau  yn  nh^  yr  Arglwydd,  dan  law 
yr  offeiriaid,  y  Lefiaid,  y  rhai  a  ddosparthasai  Dafydd  yn 
nhy  yr  Arglwydd,  i  offrymu  poeth-offrymau  yr  Arglwydd, 
fel  y  mae  yn  orchymynedig  yn  nghyfraith  Moses,  mewn  11a- 
wenydd  a  chan,  yn  ol  trefn  Dafydd."  2  Cron.  23.  18.  Yr 
addoliad  yn  Israel  a  berffeithiwyd  gan  Dafydd,  trwy  yr 
ychwanegiad  a  wnaeth  efe  at  y  ddeddf  seremoniol,  yr  hyn  y 


VANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  115 

caw  i  hanes  am  dano  yn  1  Cron.  xxiii. — xxv.  Yr  ychwan- 
egiad  yiua  oedd  yn  gynnwysedig  yn  yr  atnrywiol  urddau, 
a'r  dosparthiadau  y  dosparthodd  ef  y  Lefiaid,  a'r  gwaith  y 
gosododd  efe  hwynt  ynddo.  yn  wahanol  i'r  hyn  a  wnaethai 
Moses  ;  ac  hefyd  yn  dosparthu  yr  offeiriaid,  meibion  Aaron. 
i  bedwar  dosparth  ar  hugain,  gan  roddi  i  bob  dosparth  ei 
orchwyl  ei  hun  yn  nhy  yr  Arglwydd.  a'u  hamserau  priodol  i 
weini  eu  swyddau.  a  sefydlu  rhai  o'r  Lefiaid  mewn  swyddau 
newyddion,  sef  yn  gerddorion  ;  ac  yn  neillduol  eu  trefnu 
a'u  rheoli  hwy  yn  y  swydd  hono,  fel  y  cawn  hanes  yn 
1  Cron.  xxv.  Efe  hefyd  a  osododd  rai  ereill  o'r  Lefiaid 
mewn  auirywiol  o  wahanol  swyddau.  niegys  porthorion,  ty- 
wysogion,  a  barnwyr  ;  a'r  ordinhadau  hyn  a  sefydlwyd  gan 
Dafydd,  a  gadwyd  i  fyny  yn  yr  eglwys  Iuddewig  cyhyd  ag 
y  bu  hi  yn  sefyll ;  canys  yr  ydym  yn  gweled  fod  amryw- 
iol  ddosparthiadau  yr  offeiriaid  a'r  Lefiaid  yn  cael  eu  cadw 
i  fyny  ar  ol  y  caethiwed.  Ac  yr  ydym  yn  gweled,  yn  y 
Testament  Newydd,  fod  dosparthiadau  yr  offeiriaid  a  sef- 
ydlwyd gan  Dafydd  yn  parhau  hyd  ddechreuad  yr  oruch 
wyliaeth  efengylaidd.  Zecharias.  tad  loan  Fedyddiwr.  yd- 
oedd  offeiriad  o  ddydd-gylch  Abiah  :  yr  hwn  oedd  yr  un  a 
dosparth  Abiah.  a  sefydlwyd  gan  Dafydd.  1  Cron.  24.  10. 
Yr  oedd  Dafydd.  cystal  a  Moses,  yn  gyffelyb  i  Grist  yn 
hyn.  gan  fod  Duw,  trwyddo  ef,  yn  gosod  i  fyny  sefydliadau 
eglwysig  newyddion  mewn  mesur,  a  gosodiad  newydd  i'r 
drefn  d  addoli.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  Dafydd  hefyd,  trwy 
ychwanegu  fel  hyn  at  y  gosodiadau,  a  ddyddimodd  rai  o'r 
hen  osodiadau  a  sefydlwyd  gan  Moses,  y  rhai  oeddynt  mewn 
grym  hyd  yr  amser  hwn  ;  yn  neillduol  y  deddfau  a  gyfar- 
wyddent  y  Lefiaid  yn  eu  gwaith,  y  rhai  a  welir  yn  Num. 
iii.,  iv.,  sef  yr  hyn  sydd  yn  gynnwysedig  yn  y  gorchymyn- 
ion  a  roddwyd  iddynt  yn  nghylch  amrywiol  ranau  a  dodrefn 
y  tabernacl  a  roddesid  dan  eu  gofal,  ac  fel  yr  oeddynt  wedi 
eu  gosod  i  gario  ei  amrywiol  ranau.  Ond  y  deddfau  hyny 
a  ddyddimwyd  yn  awr  gan  Dafydd  :  ac  nid  oedd  y  Lefiaid 
mwyach  i  gario  y  pethau  hyny,  fel  yr  oeddynt  yn  arferol 


1  J  6  HANES  GWAITH  Y  PltYx\TEDlGAETH. 

cyn  hyn  ;  ond  Dafydd  a'u  gosododd  hwy  mewn  gwaith  arall 
yn  lie  hyny.  1  Cron.  23.  26.  "  A  hefyd  i't  Lefiaid :  ni 
ddygant  mwyach  y  tabernacl,  na  dim  o'i  lestri,  i'w  wasan- 
aeth  ef."  Yr  hyn  sydd  brawf  sicr  nad  oedd  y  ddeddf  ser- 
emoniol  i  barhau,  fel  y  tybiai  yr  Iuddewon,  ond  ei  bod  i'w 
hollol  ddileu  gan  Grist ;  canys  os  ydoedd  Dafydd,  yr  hwn 
nid  oedd  ond  cysgod  o'r  Messiah,  yn  gallu  dyddimu  deddf 
Moses  mewn  rhan,  mwy  o  lawer  y  gallasai  y  Messiah  ei  hun 
ei  dyddimu  yn  hollol. 

Fel  hyn,  Dafydd,  trwy  gyfarwyddyd  yr  Arglwydd,  a  ddy- 
ddimodd  y  tabernacl  yn  nghyda  'i  holl  wasanaeth,  yr  hwn 
yr  oedd  Moses  wedi  derbyp  ei  bortread  oddiwrth  Dduw  ; 
canys  Duw  a  ddatguddiodd  i  Dafydd  y  pryd  hyn,  mai  ei 
ewyllys  ef  ydoedd  adeiladu  teml  i  fod  yn  lie  y  tabernacl. 
Yr  oedd  hyn  yn  rhag-arwydd  o'r  hyn  a  wnai  Crist,  mab 
Dafydd,  pan  y  deuai,  sef  dyddimu  yr  holl  sefydliadau  eg- 
lwysig  Iuddewaidd,  y  rhai  nid  oeddynt  ond  tabernacl  sy- 
mudol,  ac  y  codai  i  fyny  deml  ysbrydol  efengylaidd,  yr  hon 
a  fyddai  yn  llawer  mwy  gogoneddus  a  helaeth,  ac  i  aros  yn 
dragywydd.  Fe  ddangoswyd  i  Dafydd  bortreadau  yr  holl 
bethau  a  berthynai  i'r  deml,  yr  un  modd  ag  y  dangoswyd 
portread  y  tabernacl  i  Moses ;  a  Solomon  a  adeiladodd  y  deml 
yn  ol  y  portread  a  gafodd  efe  gan  Dafydd  ei  dad,  yr  hwn  a 
dderbyniodd  yntau  oddiwrth  Dduw.  1  Cron.  28.  1  Is,  12,  19. 
"  Yna  y  rhoddes  Dafydd  i  Solomon  ei  fab  bortread  y  porth, 
a'i  dai,  a'i  selerau,  a'i  gellau,  a'i  ystafelloedd  oddifewn,  a 
thy  y  drugareddfa,  a  phortread  yr  hyn  oil  a  oedd  ganddo 
trwy  yr  ysbryd,  am  gynteddau  ty  yr  Arglwydd,  ac  am  yr 
holl  ystafelloedd  o  amgylch,  am  drysorau  ty  Dduw,  ac  am 
drysorau  y  pethau  cysegredig.  Hyn  oil,  eb  Dafydd,  a  wnaeth 
yr  Arglwydd  i  mi  ei  ddeall  mewn  ysgrifen,  trwy  ei  law  ef 
arnaf  fi,  sef  holl  waith  y  portread  hwn." 

10.  Fe  ymddengys  i  ganon  yr  ysgrylhyr  gael  ei  hclaelku 
yn  mhellach^  oddeutu  diwedd  teyrnasiad  Dafydd,  gan  Nathan 
a  Gad,  y  prophwydi.  Mae  yn  debygol  oddiwrth  yr  ysgryth- 
yr  eu  bod  hwy  wedi  dwyn  yn  mlaen  yr  hanesion,  yn  nau 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  117 

lyfr  Samuel,  o'r  lie  y  gadawodd  efe  hwy,  a'u  gorphen.  Fe 
ymddengys  hefvd  mai  hwn  vw  y  llyfr  a  elwir  Llyfr  Samuel  y 
gweledydd.  a  Nathan  y  prophwyd,  a  Gad  y  gweledydd. 
"  Ac  am  weithredoedd  cvntaf  a  diweddaf  y  brenin  Dafydd, 
wele  y  maent  yn  ysgrifenedig  yn  ngeiriau  Samuel  y  gweled- 
ydd, ac  yn  ngeiriau  Nathan  y  prophwyd,  ac  yn  ngeiriau 
Gad  y  gweledydd."      1  Cron.  29.  29. 

11.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno  yw,  i  Dduw,  mewn 
modd  rhyfeddol,  ddal  ifyny  deyrnas  weledig  ei  bobl  yn  Hindi 
hynafiaid  cyfreithlawn  Crist  yn  ol  y  cnawd,  cyhyd  ag  y  buont 
yn  llywodraeth  anymddibynol ;  ac  felly  y  buont  am  yspaid 
o  oesoedd  heb  nemawr  o  rwystr ;  y  mae  yn  wir  na  chadwyd 
llywodraeth  yr  holl  lwythau  yn  y  llinell  hono  :  ond  yr  oedd 
llywodraeth  y  rhan  hono  o'r  Israeliaid  ag  yr  oedd  gwir 
addoliad  Duw  yn  cael  ei  ddal  i  fyny  gancldynt,  a'r  rhai 
oedd  yn  bobl  weledig  i  Dduw,  yn  barhaus  yn  nheulu 
Dafydd,  cyhyd  ag  y  bu  y  fath  frenin  anymddibynol  yn  Is- 
rael, yn  ol  yr  addewid  a  roddwyd  i  Dafydd  ;  ac  nid  yn  unig 
yn  ei  deulu  ef,  ond  yr  oedd  yn  wastadol  yn  y  rhan  hono  ol 
hiliogaeth  ef  ag  oedd  yn  llinell  o  ba  un  y  disgynodd  Crist 
yn  gyfreithlawn,  fel  mai  yr  unig  un  a  fyddai  ar  yr  orsedd 
bob  amser  oedd  hynafiaid.  cyfreithlawn  Crist ;  oddyeithr 
Iehoas,  yr  hwn  ni  theyrnasodd  ond  tri  mis,  a  Zedechia,  fel 
y  gwelir  yn  achau  Crist  yn  y  bennod  gyntaf  o  Matthew. 

Fe  ddisgynodd  yr  Arglwydd  Iesu  o  freninoedd  Iudah,  fel 
etifedd  cyfreithlawn,  er  nad  yn  naturiol.  Efe  a  ddisgynodd 
yn  gyfreithlawn  ac  yn  naturiol  o  Dafydd.  Efe  a  ddisgynodd 
yn  naturiol  o  Nathan,  raab  Dafydd  ;  canys  yr  oedd  Mair,  ei 
fam,  yn  un  o  hiliogaeth  Dafydd  trwy  Nathan  ei  fab,  fel  y 
gwelir  yn  ei  achau  gan  Luc.  Ond  yr  oedd  Ioseph,  tad  cyf- 
rifol  a  chyfreithlawn  Crist,  wedi  disgyn  yn  naturiol  o  Solo- 
mon a'i  ddilynwyr,  megys  y  gwelir  yn  yr  achau  gan  Mat- 
thew. Yr  oedd  Iesu  Grist,  er  nad  oedd  yn  fab  naturiol  i 
Ioseph,  eto,  yn  ol  y  gyfraith  a'r  sefydliad  Iuddewig,  yn  eti- 
fedd i  Ioseph,  oblegyd  ei  fod  yn  fab  cyfreithlawn  iddo,  o'i 
wraig  gyfreithlawn — fe'i  cenedlwyd  tra  yr  oedd  hi  yn  wraig 


113  HAi\ES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddyweddiol  iddo  ef.  Yr  Ysbryd  Glan  a  gododd  iddo  ef 
had.  Yn  ol  cyfraith  Moses,  gallasai  un  na  byddai  yn  fab 
naturiol  fod  yn  fab  ac  yn  etifedd  cyfreithlawn,  sef  trwy  fod 
un  yn  cyfodi  had  i'w  frawd ;  a  brawd,  mewn  rhai  amgylch- 
iadau,  ydoedd  i  adeiladu  ty  y  brawd  a  fyddai  wedi  marw. 
Fel  hyn,  fe  adeiladodd  yr  Ysbryd  Glan  d^  i  Ioseph :  ac  yr 
oedd  efe  yn  tarddu  o  Knell  uniongyrchol  breninoedd  Iudah, 
o  d^  Dafydd ;  efe  hefyd  oedd  etifedd  cyfreithlawn  coron 
Dafydd.  Yr  oedd  Crist  yn  gyntaf-anedig,  ac  yn  etifedd  cyf- 
reithlawn iddo  yntau,  ac  felly,  yn  ol  y  gyfraith,  yn  etifedd  cyf- 
reithlawn i  goron  Dafydd,  a  chan  hyny  dywedir  ei  fod  yn 
eistedd  ar  orseddfa  ei  dad  Dafydd. 

Fe  gadwyd  coron  lywodraethol  pobl  Dduw  mewn  modd 
rhyfeddol  yn  hynafiaid  Crist.     Pan  oedd  Dafydd  yn  hen, 
ac  yn   analluog  i  hwylio  gorchwylion  y  deyrnas  yn  hwy, 
Adoniah,  un  o  feibion  Dafydd,  a  ymosododd  am  y  frenin- 
iaeth,  ac  yr  oedd  pethau  yn  ymddangos  yn  debyg  iddo  gael 
ei  amcan.     Ond  nid   cyndad   Ioseph,  tad  cyfrifol   Crist, 
oedd  Adoniah  ;  gan  hyny,  pa  inor  ryfeddol  y  gweithrcd- 
odd  Rhagluniaeth  yn  yr  amgylchiad  hwn  !     Y  fath  chwyl- 
droad   dyeithr  a  rhyfeddol  a  gymerodd  le !     Holl  ogon- 
iant  llywodraethol  Adoniah  a  ddiflanodd  can  gynted  ag 
y  dechreuodd ;  a  Solomon,  hynafiad  cyfreithlawn  Crist,  a 
sefydlwyd  ar  yr  orsedd.     Ac  ar  ol  marwolaeth  Solomon, 
pan  frad-fwriadodd  Ieroboam  yn  erbyn  y  teulu,  ac  y  darfu 
i  Rehoboam  ymddwyn  mor  ynfyd,  yr  oedd  yn  rhyfeddod 
na  buasai  holl  Israel  yn  cael  eu  cyffroi  i  ymwrthod  ag  ef? 
pan  y  gwrthodwyd  ef  gan  y  deg  llwyth,  ac  y  gosodasant 
Ieroboam  i  fyny  yn  wrthwynebol  iddo,  ac  er  fod  Reho- 
boam yn  ddyn  annuwiol,  ac  yn  haeddu  cael  ei  fwrw  ym- 
aith  yn  hollol  o'r  freniniaeth,  eto  yr  oedd  efe  yn  hynafiad 
cyfreithlawn  i  Grist,  a  chan  hyny,  Duw  a  gadwodd  lywodr- 
aeth  y  ddau  lwyth  yn  ei  feddiant  ef,  yn  mysg  pa  rai  yr 
oedd  gwir  grefydd  yn  cael  ei  chadw ;  ac  er  fod  Abiam,  ei 
fab,  yn  dywysog  annuwiol  fel  yntau,  eto  yr  oeddynt  yn  hen- 
afiaid  i  Grist,  ac  o  herwydd  hyny  Duw  a  gadwodd  y  goron 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  1  10 

yn  barhaus  yn  y  teulu,  ac  a'i  rhoddodd  i  Asa,  raab  Abiam. 
Ac  er  fod  llawer  o  freninoedd  Iudah  wedi  hynyyn  ddynion 
hynod  o  annuwiol,  ac  yn  wastadol  yn  cyffroi  yr  Arglwydd  i 
ddigofaint,  yn  neillduol  Iehoram,  Ahaziah,  Ahaz,  Manasseh, 
ac  Anion,  eto  ni  thynodd  efe  y  goron  o'r  teulu,  ond  efe  a'i 
rhoddodd  i'w  meibion  o  herwydd  yr  un  rheswm.  Pan  y 
lleferir  am  Abiam,  fe  ddywedir,  u  Ond  er  mwyn  Dafydd 
y  rhoddodd  yr  Arglwydd  ei  Dduw  iddo  ef  oleuni  yn  Ieru- 
salem  ;  i  gyfodi  ei  fab  ar  ei  ol  ef,  ac  i  sicrhau  Jerusalem." 
Ac  hefyd  pan  y  sonir  am  annuwioldeb  Iehoram,  fe  ddy- 
wedir, "  Ond  ni  fynai  yr  Arglwydd  ddyfetha  ty  Dafydd, 
er  mwyn  y  cyfammod  a  ammodasai  efe  a  Dafydd,  fel  y  dy- 
wedasai,  y  rhoddai  efe  iddo  oleuni  ac  i'w  feibion  byth.'1 
1  Bren.  15.  4.     2  Cron.  21.  7. 

Yr  oedd  coron  y  deg  llwyth  yn  cael  ei  newid  o'r  naill 
deulu  i'r  Hall  yn  barhaus.  Yn  gyntaf,  Ieroboam  a'i  cy- 
merodd ;  ond  nid  arosodd  yn  ei  deulu  ef  yn  unig  ond  un 
genedlaeth  wedi  ei  farwolaeth,  ni  ddisgynodd  ond  yn  unig 
i'w  fab  Nadab  ;  wedi  hyny  Baasa,  yr  hwn  oedd  o  deulu 
arall,  a'i  cymerodd,  ac  nid  arosodd  yn  ei  hiliogaeth  ef  ond 
un  genedlaeth  ar  ol  ei  farwolaeth.  Yna  Zimri,  yr  hwn 
oedd  was  iddo,  a'i  cymerodd ;  ond  ni  ddisgynodd  mewn  un 
modd  i'w  hiliogaeth  ef,  ac  Omri  a  gymerodd  y  llywodraeth 
ar  ei  ol  ef,  a'r  goron  a  fu  yn  ei  hiliogaeth  ef  yspaid  tair 
cenedlaeth.  Yn  nesaf,  Iehu,  yr  hwn  oedd  o  deulu  arall,  a'i 
cymerodd  hi,  a'r  goron  a  arosodd  yn  ei  deulu  ef  dair  neu 
bedair  cenedlaeth  ;  ac  wedi  hyny  Salum,  yr  hwn  oedd  o 
deulu  arall,  a'i  cymerodd  ;  ond  ni  ddisgynodd  i'w  hiliogaeth 
ef,  ond  Menahim  a'i  cymerodd  hi,  ac  nid  arosodd  yn  ei 
deulu  ef  ond  un  genedlaeth  ar  ei  ol.  Yna  Peca,  un  o  deulu 
arall,  a'i  cymerodd  hi ;  ac  ar  ei  ol  ef  Hosea,  yr  hwn  eto 
oedd  o  deulu  arall.  Y  fath  wahaniaeth  oedd  rhwng  coron 
Israel  a  choron  Iudah ;  yr  oedd  y  naill  yn  aros,  gydag 
ychydig  y\yj str,  mewn  llinell  uniongyrchol :  a'r  Hall  yn  cael 
ei  lluchio  oddiamgylch,  o'r  naill  deulu  i'r  Hall,  fel  pe  buasai 
yn  wawd  gan  ragluniaeth.     Y  rheswm  am  hyn  ydoedd,  nid 


120  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

am  fod  breninoedd  Iudah  ya  well  na  breninoedd  Israel, 
(canys  yr  oedd  llawer  o  honynt  cyn  waethed  a  hwythau,) 
ond  am  fod  y  fendith  ganddynt  hwy  ;  hwynt  hwy  oeddynt 
hynafiaid  Crist  yn  ol  y  cnawd,  y  rhai  yr  oedd  ganddynt 
bawl  i  eistedd  ar  orsedd-faingc  Israel.  Ond  nid  felly  yr 
oedd  gyda  breninoedd  Israel ;  a  cban  byny  yr  oedd  Dwyfol 
Ragluniaeth  yn  arfer  gofal  parhaus,  trwy  yr  boll  gyfnewid- 
iadau  byny  a  ddygwyddasant  mewn  cynifer  o  wahanol  gen- 
edlaethau,  y  fatb  yspaid  maitb  o  amser,  i  gadw  coron  Iudah 
mewn  un  llinell  uniongyrchol,  er  cyflawni  y  cyfammod 
tragywyddol  a  wnaetbai  Duw  a  Dafydd,  trugareddau  yr 
bwn  gyfammod  ydynt  drugareddau  sicr :  ond  nid  oedd  y 
fath  gyfammod  yn  pertbynu  i'r  ocbr  arall,  na'r  fatb  ofal  gan 
ragluniaeth  am  danynt, 

Yma  ni  ddylid  myned  beibio  heb  sylwi,  fod  unwaith  gyd- 
fradfwriad  cryf  rhwng  brenin  Syria  a  brenin  Israel,  yn 
amser  Ahaz  annuwiol,  brenin  Iudah,  i'w  ddifeddiannu  ef 
a'i  deulu  o  orsedd  Iudah,  ae  i  osod  arni  un  o  deulu  arall, 
sef  mab  Tabeal.  Esa.  7.  6.  "  Esgynwn  yn  erbyn  Iudah, 
a  blinwn  hi,  torwn  hi  hefyd  atom,  a  gosodwn  frenin  yn  ei 
chanol  hi;  sef  mab  Tabeal."  Ae  yr  oeddynt  yn  ymddang- 
os  yn  bynod  o  debyg  i  gael  cyflawni  eu  hamcan,  yn  gy- 
maint  ag  y  dywedir,  yn  adn.  2,  "  Fod  calon  Ahaz  wedi 
cyffroi,  a  chalon  ei  bobl,  megys  y  cynhyrfa  prenau  y  coed 
o  flaen  y  gwynt."  Ar  yr  achlysur  yma  fe  anfonodd  Duw  y 
prophwyd  Esaiah  i  galonogi  ei  bobl^ac  i  hysbysu  iddynt  na 
ddeuai  hyny  i  ben.  Ac  oblegyd  fod  yr  achos  yn  ymddang- 
os  mor  anobeithiol,  hyd  onid  oedd  Ahaz  a'r  bobl  yn 
anghredu  y  gwaredid  hwy,  gan  hyny  Duw  a  gyfarwyddodd 
y  prophwyd  i  roddi  iddynt  yr  arwydd  hwn,  sef  y  byddai  i 
Grist  ddyfod  o  had  cyfreithlawn  Ahaz.  Adn.  14.  "  Am 
hyny  yr  Arglwydd  ei  hun  a  ddyry  i  chwi  arwydd  ;  Wele, 
morwyn  a  fydd  feichiog,  ae  a  esgor  ar  Fab,  ac  a  eilw  ei  enw 
ef  Immanuel."  Yr  oedd  hyn  yn  arwydd  da,  ac  yn  gadarn- 
had  grymus  o'r  gwirionedd  a  addawsai  Duw  trwy  Esaiah, 
na  byddai  i  fwriad  breninoedd  Syria  ac  Israel  byth  gael  ei 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  121 

gyflawni.  i  ddifeddiannu  Ahaz  a'i  deulu  o  lywodraeth 
Iudali ;  canys  yr  oedd  Crist  i  ddyfod  o  honynt  hwy. 

Crybwyilais  yn  y  fan  yma  am  yr  oruchwyliaeth  hon  o 
eiddo  rhagluniaeth  ;  can}rs,  er  ei  bod  wedi  parhau  yspaid 
cybyd  o  amser,  eto,  hi  a  ddechreuodd  ar  fynediad  Solomon 
i  orsedd  ei  dad  Dafydd. 

12.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  ydyw,  adeiladw  y  deml;  yr 
hon  oedd  yn  gysgod  nodedig  o  dri  pheth,  sef,  natur  ddynol 
Crist,  yr  eglwys,  a'r  nefoedd.  Yr  oedd  y  tabernacl  yn  hyt- 
rach  yn  arddangos  yr  eglwys  yn  ei  sefyllfa  symudol  a  chyf- 
newidiol  yn  y  byd  hwn.  Ond  y  deml,  yr  hon  oedd  yn  adeilad 
drudfawr,  harddwych,  a  gogoneddus,  ac  ansymudol,  oedd  yn 
neillduol  yn  arddangos  yr  eglwys  yn  ei  sefyllfa  ogoneddus 
yn  y  nefoedd.  Y  deml  hon  a  adeiladwyd  yn  ol  y  portread 
a  ddangoswyd  i  Dafydd  gan  yr  Ysbryd  Glan,  a  thrwy  y 
cyfarwyddyd  dwyfol  a  roddwyd  iddo  ef,  yn  y  man  lie  yr 
oedd  llawr-dyrnu  Oman  yr  Iebusiad,  ar  fynydd  Moriah. 
2  Cron.  3.  1.  Ar  yr  un  mynydd,  ac  yn  ddiamhen,  ar  yr  un 
man.  ag  yr  offrymasai  Abraham  ei  fab  Isaac;  canys  fe 
ddywedir  am  hwnw  mai  mynydd  yn  nhir  Moriah  ydoedd,  a 
elwid  mynydd  yr  Arglwydd.  yr  nn  a'r  mynydd  hwn  lie  yr 
oedd  y  deml  yn  sefyll.  "  Ac  Abraham  a  alwodd  enw  y  lie 
hwnw  IEHOFAH-iire;  fel  y  dywedir  heddyw,  Yn  mynydd 
yr  Arglwydd  y  gwelir."     Gen.  22.  2,  14. 

Mai  natur  ddynol  Crist  oedd  gwrthgysgod  y  deml  hon,  a 

ymddengys  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedodd  efe  pan  y  dang- 

oswyd  teml  Ierusalem  iddo.  ac  y  dywedodd  yntau,  "  Din- 

ystriwch  y  deml  hon.  ac  mewn  tridiau  y  cyfodaf  hi."     loan 

2.  19.  20.      Y   ty  hwn,  neu  dy  wedi  ei   adeiladu  yn  y  He 

hwn,  a  fu  yn  dy  i  Dduw  yn  barhaus,  lie  yr  addolai  ei  eglwys 

ef  hyd  oni  ddaeth  Crist.     Hwn  oedd  y  lie  a  ddewisodd  yr 

Arglwydd,  lie  yr  offrymid  yr  holl  aberthau,  hyd  oni  ddaeth 

yr  Aberth  mawr,  ac  y  peidiodd  y  lleill  oil.     I'r  deml  hon, 

neu  yn  hytrach  y  deml  a  adeiladwyd  wedi  hyny  yn  y  He 

hwn,  y  daeth  yr  Arglwydd,  sef  :i  Angel  y  cyfammod  "     Yn 

y  lie  hwn  y  mynych  draddododd  efe  ei  athrawiacth  nefol, 
H.  R.— w.  5 


122  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ac  y  gwnaeth  wyrthiau ;  yina  y  casglodd  efe  yn  nghyd  o 
eglwys,  trwy  dywalltiad  o'i  Ysbryd,  ar  ol  ei  esgyniad  i'r  nef. 
Yn  Luc.  24.  53,  y  dywedir  am  ddysgyblion  Crist,  wedi  ci 
esgyniad  cf  i'r  nef,  M  Ac  yr  oeddynt  yn  wastadol  yn  y  deml, 
yn  moli  ac  yn  bendithio  Duw."  Ac  am  y  lluaws  a  ddy- 
cbwelwyd  ar  ddydd  y  Pentecost  y  dywedir, Ci  eu  bod  yn  gytun 
yn  y  deml."  A'r  apostolion  hefyd  oeddynt  "  beunydd  yn  y 
deml,  ac  o  dy  i  dy,  ni  pheidiasant  a  dysgu,  a  pbregetbu  yr  Ar- 
glwydd  Iesu."  Hyd  onid  aeth  sain  yr  atbrawiaetb  allan,  ac 
yr  ymledaenodd  yr  eglwys  trwy  yr  holl  fyd.  Act.  2.  46. 
a  5.  42. 

13.  Y  mae  yn  deilwng  i  sylwi  yma,  fod  yr  eglwys  Iudd- 
ewig, yn  yr  amser  hwn,  ar  ol  gorphen  y  deml,  yn  nheyrnasiad 
Solomon,  wedi  ei  dyrchafu  iW  gogoniant  allanol  uchaf.  Yr 
eglwys  Iuddewig,  neu  ei  hordinhadau  a'i  sefydliadau,  a 
gydmerir  i'r  lleuad,  yn  Dat.  12.  1,  "A  rbyfeddod  mawr  a 
welwyd  yn  y  nef;  gwraig  wedi  ei  gwisgo  a'r  haul,  a'r  lleuad 
dan  ei  thraed,  ac  ar  ei  pben  goron  o  ddeuddeg  seren."  Fel 
yr  oecld  yr  eglwys  bon  yn  debyg  i'r  lleuad  mewn  amryw 
ystyriaetbau  ereill,  felly  yr  oedd  yn  hyn  befyd,  sef  ei  bod 
yn  beneiddio  ac  yn  lleibau.  O'i  sylfaeniad  cyntaf,  yn  y 
cyfammod  a  wnaed.ag  Abraham,  pan  y  decbreuodd  y  lleuad 
hon  ymddangos,  buasai  hyd  yr  amser  hwn  yn  cynyddu  yn 
raddol  yn  ei  gogoniant.  Yr  oedd  yr  amser  hwn,  sef  pan  y 
gorphenwyd  ac  y  cysegrwyd  y  deml,  yn  ngbylch  canol  yr 
amser  rhwng  galwad  Abraham  ac  ymddangosiad  Crist,  ac 
yr  ydoedd  y  pryd  hwn  yn  llawn  lloer.  Wedi  hyn  fe  ddif- 
lanodd  gogoniant  yr  eglwys  Iuddewig  yn  raddol  hyd  oni 
ddaeth  Crist :  fel  y  caf  achlysur  i  sylwi  yn  fwy  neillduol 
wedi  hyn. 

Yn  awr  yr  oedd  eglwys  Israel  yn  ei  gogoniant  allanol 
uchaf;  ac  yr  oedd  cenedl  Israel  yn  awr  mor  luosog  hyd  onid 
ymddengys  eu  bod  fel  y  tywod  ar  Ian  y  mor.  1  Bren. 
4.  20.  Yr  oedd  teyrnas  Israel  yn  awr  wedi  ei  sefydlu  yn 
gadarn  yn  y  teulu  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i  ddyfod.  Yr 
oedd  Duw  yn  bresennol  wedi  dewis  dinas,  yn  mha  un  y 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  123 

gosododd  efe  ei  enw.  ac  wedi  rhoddi  meddiant  cyflawn  i'w 
bobl  yn  ngwlad  yr  addewid  mewn  tawelwch,  sef  o  afon  yr 
Aifft  hyd  yr  afon  fawr  Euphrates,  a'r  holl  genedloedd  hyny, 
y  rhai  oeddynt  o'r  blaen  yn  elynol  iddynt,  oeddynt  yn  awr 
wedi  ymostwng  yn  heddychol  danynt,  a  neb  yn  beiddio  codi 
mewn  gwrthryfel  yn  eu  herbyn.  Yr  oedd  yr  addoliad 
Iuddewig  yn  awr  wedi  ei  gyflawn  sefydlu  yn  ei  holl  ordin- 
hadau :  yn  bresennol,  yn  He  tabernacl  symudol  yr  oedd 
ganddynt  y  deml  fwyaf  harddwych,  yr  adeilad  mwyaf  drud 
fawr  ot  un  a  fuasai  o'i  blaen,  nac  a  fu  byth  wedi  iddi  gael 
ei  dinystrio.  Yr  oedd  y  bobl  yn  awr  yn  mwynhau  hedd- 
wch  a  helaethrwydd,  u  a  phob  un  yn  eistedd  dan  ei  win- 
wydden  ei  bun.  a'i  ffigysbren  ei  hun,  yn  bwyta.  ac  yn  yfed, 
ac  yn  gwneyd  yn  llawen."  1  Bren.  4.  20.  Yr  oeddynt  yn 
awr  yn  y  radd  uchaf  o  lwyddiant  daearol  :  yr  oedd  yr  arian 
nior  belaeth  a'r  cerig,  a'r  tir  oedd  yn  llawn  o  aur  a  meini 
gwerthfawr.  a  defnyddiau  tramor  drudfawr  ereill,  y  rhai  a 
ddygid  yn  llongau  Solomon  o  Ophir,  a  chan  fasnachwyr  o 
barthau  ereill  or  byd.  Yn  awr  yr  oedd  ganddynt  y  doeth- 
af  o  ddynion  yn  teyrnasu  arnynt,  yr  hwn  oedd,  raae  yn 
debyg,  y  *ywysoo  daearol  ardderchocaf  a  fu  erioed.  Yr 
oedd  y  son  am  eu  henwogrwydd  yn  awr  wedi  myned  ar  led 
yr  holl  fyd,  fel  yr  oedd  rhai  o  gyrau  pellaf  y  ddaear  yn 
dyfod  i  weled  eu  gogoniant  a'u  dedwyddwch. 

Fe  welodd  Duw  yn  dda  fel  hyn,  yn  un  o  hynafiaid  Crist, 
osod  allan  gysgod  nodedig  o'i  deyrnas  ef,  pan  y  byddai  yn 
teyrnasu  yn  ei  ogoniant.  Dafydd.  yr  hwn  a  ymladdodd  lawer 
yn  ei  oes.  ac  a  dywalltodd  lawer  o  waed,  bywyd  yr  hwn  oedd 
yn  llawn  brwydrau  a  thrallodau,  oedd  yn  arddangos  mwy  o 
Grist  yn  ei  sefyllfa  ddarostyngol  a  milwrus.  pan  yr  oedd 
efe.  sef  Crist,  yn  brwydro  a'i  elynion.  Ond  Solomon,  yr 
hwn  oedd  yn  wr  heddychol.  oedd  yn  arddangosiad  mwy 
neillduol  o  Grist  yn  ei  sefyllfa  ddyrchafedig,  yn  teyrnasu  yn 
fuddugoliaethus  yn  ei  deyrnas  heddychol.  Ac  yr  oedd 
sefyllfa  ogoneddus  a  dedwydd  yr  eglwys  Iuddewaidd  y 
pryd  hwnw  yn  arwyddo  dau  beth  : — 1.  Y  sefyllfa  ogonedd- 


124  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

us  y  bydd  yr  eglwys  ynddi  ar  y  ddaear,  yn  oesoedd  di 
weddaf  y  byd  ;  y  dyddiau  heddychol  hyny  pryd  na  chyfyd 
cenedl  gleddyf  yn  erbyn  cenedl,  ac  na  ddysgant  ryfel 
mwyach. — 2.  Sefyllfa  ogoneddus  yr  eglwys  yn  yr  amser  a 
ddaw  yn  y  nefoedd.  Ni  bu  y  Ganaan  ddaearol  erioed  yn 
gysgod  mor  nodedig  o'r  Ganaan  nefol  ag  ydoedd  pan  yr  oedd 
pobl  ddedwydd  Israel  yn  ei  gwirioneddol  fwynhau  fel  tir  yn 
llifeirio  o  laeth  a  mel. 

1 4.  Wedi  hyn,  gogoniant  yr  eglwys  Iuddewig  a  adfeillodd 
yn  raddol  hyd  oni  ddaeth  Crist ;  eto  yr  oedd  gwaith  y 
prynedigaeth  yn  myned  rhagddo.  Beth  bynag  fyddai  yn 
diflanu  neu  yn  dihoeni,  yr  oedd  Duw  yn  cario  y  gwaith  hwn 
yn  mlaen  yn  wastadol  o  oes  i  oes  ;  yr  oedd  yr  adeiladaeth 
yma  yn  cynyddu  yn  uwch  o  hyd.  Yr  ydoedd  yn  myned 
yn  mlaen  o  hyd  er  rhwyddach  parotoad  i  ddyfodiad  Crist, 
tra  y  parhaodd  dihoeniad  y  genedl  Iuddewig  cystal  a'i 
chynydd,  oblegyd  fod  Llywodraethwr  anfeidrol  ddoeth  y 
byd  wedi  trefnu  pethau  mor  rhyfeddol,  fel  yr  oedd  pob  petk 
a  ddygwyddai  wedi  eu  trefnu  er  daioni  i'r  dyben  mawr  hwn, 
a'u  gwneyd  yn  foddion  i'w  hyrwyddo.  Pan  y  byddai  yr 
Iuddewon  yn  flodeuog  ac  yn  llwyddiannus,  efe  a  barai  i 
hyny  fod  yn  gynnorthwyol  i  ddwyn  yn  mlaen  y  dyben  hwn  ; 
a  phan  y  byddent  mewn  adfyd,  byddai  hyny  hefyd  yn  gyn- 
northwyol i  ddwyn  yn  mlaen  yr  un  peth.  Tra  yr  oedd  yr 
eglwys  Iuddewig  yn  ei  sefyllfa  gynyddawl,  yr  oedd  gwaith 
y  prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  trwy  eu  cynydd 
hwy  ;  a  phan  ddaethant  i  agwedd  wywedig  a  dihoenus,  o 
amser  Solomon  hyd  ymddangosiad  Crist,  yr  oedd  Duw  yn 
dwyn  yn  mlaen  waith  y  prynedigaeth  trwy  hyny.  Yr  oedd 
eu  hadfeiliad  hwy  ynddo  ei  hun  yn  beth  ag  yr  oedd  yr  Ar- 
glwydd  yn  gwneyd  defnydd  o  hono  er  rhwyddach  parotoad 
i  ddyfodiad  Crist. 

Fel  y  mae  y  lloer.  o  amser  ei  llawn,  yn  nesau  yn  agosach 
agosach  i'w  chysylltiad  a'r  haul,  y  mae  ei  goleuni  yn  lleihau 
yn  raddol,  nes  ydyw  o'r  diwedd,  pan  mae  y  cysylltiad  yn 
cymeryd  lie,  yn  cael  ei  llyngcu  i  fyny  yn  hollol  yn  ngoleuni 


HAXES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH.  [25 

yr  haul.  Felly  yr  oedd  gyda  'r  eglwys  Iuddewig,  o'r  amser 
yr  oedd  yn  ei  gogoniant  uchaf  yn  nyddiau  Solomon,  hyd  ei 
diflaniad.  Yn  niwedd  teyrnasiad  Solomon  fe  ddechreuodd 
pethau  dywyilu.  trwy  ei  fod  ef  wedi  ymlygru  ag  eilun- 
addoliaeth.  yr  hyn  a  fawr  dywyllodd  ogoniant  y  tywysog 
doeth  a  galluog  hwnw;  deebreuodd  trallodau  hefyd  yn  awr 
gyfodi  yn  ei  deyrnas.  Ar  ol  ei  farwolaeth  ef  rhanwyd  y 
deyrnas.  y  deg  llwyth  a  wrthryfelasant.  ac  a  wrthodasant 
ymostwng  i  dy  Dafydd.  enciliasant  hefyd  oddiwrth  wir 
addoliad  yr  Arglwydd.  a  gosodasant  i  fyny  y  lloi  aur  yn 
Dan  a  Bethel.  Yn  fuan  wedi  hyn  rhifedi  y  deg  llwyth  a 
leihawyd  yn  ddirfawr  yn  y  frwydr  rhwng  Ieroboam  ae 
Abiah.  pan  y  lladdwyd  o  Israel  bum'  can'  mil  o  wyr  dewis- 
ol :  yr  hyn  oedd  golled  nas  adennillodd  teyrnas  Israel  mo 
honi  byth. 

Teyrnas  Iudah  hefyd  oedd  yn  awr  yn  hynod  o  lygredig. 
Yn  amser  Ahab  yr  oedd  teyrnas  Israel,  nid  yn  unig  yn 
addoli  y  lloi  yn  Dan  a  Bethel,  ond  hefyd  yr  oedd  addoliad 
Baal  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen.  0;r  blaen  yr  oeddynt  yn 
honi  eu  bod  yn  addoli  y  gwir  Dduw  trwy  y  delwau  hyny. 
sef  lloi  Ieroboam  :  ond  yn  awr  yr  oedd  Ahab  wedi  codi  i 
fyny  eilun-addoliaeth  amlwg.  ac  addoliad  uniongyrchol  i 
dduwiau  gau  yn  lie  y  gwir  Dduw.  Yn  fuan  wedi  hyn  fe 
ddygwyd  eilun-addoliaeth  yn  mlaen  yn  nheyrnas  Iudah, 
sef  yn  nheyrnasiad  Iehoram.  yr  hyn  a  fu  mewn  canlyniad 
iddo  briodi  Athaliah.  merch  Ahab.  Wedi  hyn  fe  dde- 
chreuodd Duw  gwtogi  terfynau  Israel,  trwy  hollol  ddinystrio 
ac  anfon  i  gaethiwed  y  rhan  hono  o'r  bobl  ag  oedd  yn  pres- 
wylio  y  tu  hwnt  i'r  lorddonen.  2  Bren.  10.  32.  Yna 
Tiglath-Pilezer  a  gaethgludodd  yr  holl  rai  oeddynt  yn 
cyfanneddu  rhanau  gogleddol  y  wlad.  2  Bren.  15.  29. 
O'r  diwedd  y  deg  llwyth  a  ddygwyd  allan  oil  o'u  gwlad  eu 
hunain  gan  Salmaneser.  Wedi  hyn  hefyd  teyrnas  Iudah  a 
ddygwyd  i  gaethiwed  Babilon,  ac  ni  ddychwelocld  rhan  fawr 
o'r  genedl  byth  yn  ol;  ac  nid  oedd  y  rhai  hyny  a  ddy- 
chwelwyd.  ond  rhifedi  bychan  mewn  cydmariaeth  i'r  hyn  a 


126  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddygwyd  i  gaethiwed,  a'r  rhan  fwyaf  o  honynt  wedi  eu 
dvchweliad,  oeddyut  yn  ymddibynol  ar  awdurdodau  a 
llywodraethau  ereill — buont  unwaith  yn  ddeiliaid  i  frenin- 
oedd  Persia,  drachefa  i  benaethiaid  y  Groegiaid,  ac  wedi 
hyny  i'r  Rhufeiniaid.  A  chyn  amser  Crist,  yr  oedd  yr 
eglwys  Iuddewig  wedi  myned  yn  hynod  o  lygredig,  yn  codi 
i  fyny  hunan-gyfiawnder,  ac  wedi  ei  gorlifo  ag  ofergoeledd. 
Mor  fechan  oedd  diadell  eglwys  Crist  yn  nyddiau  ei 
gnawd ! 

Ond  yr  oedd  Duw  yn  parotoi  y  ffordd  mewn  ararywiol 
ffyrdd,  trwy  raddol  ddiflaniad  yr  eglwys  Iuddewig,  o  amser 
Solomon  hyd  oni  ddaeth  Crist. 

(1.)  Yr  oedd  diflaniad  graddol  gogoniant  yr  oruchwyl- 
iaeth  seremoniaidd  lion  yn  arweiniad  i  ro'i  lie  ac  agoriad 
ffordd  i  oruchwyliaeth  ogoneddusach  yr  efengyl.  Mae 
gogoniant  yr  hen  oruchwyliaeth,  y  fath  ag  ydoedd  yn  amser 
Solomon,  yn  myned  yn  ddim,  pan  y  cydmerir  hi  a'r  oruch- 
wyliaeth ysbrydol  a  osodwyd  i  fyny  gan  Grist.  Yr  oedd 
yr  eglwys  yn  amser  yr  Hen  Destament,  fel  plentyn  dan 
ymgeleddwyr  a  llywodraethwyr,  ac  yr  oedd  Duw  yn  ym- 
ddwyn  tuag  ati  fel  tuag  at  blentyn.  Y  mae  yr  apostol  yn 
galw  y  gorwycheddau  allanol  a  berthynent  i'r  oruchwyliaeth 
hono,  yn  egwyddorion  llesg  a  thlodion,  ac  yr  oedd  yn  addas 
iddi  ddiflanu  fel  yr  oedd  amser  Crist  yn  dynesu.  Pan  yr 
oedd  loan  Fedyddiwr,  ei  ragredegwr,  yn  llefaru  am  dano, 
efe  a  ddywedodd,  "  Rhaid  ydyw  iddo  ef-gynyddu,  ac  i 
minau  leihau."  loan.  3.  30.  Y  mae  yn  addas  i  ogoniant 
y  ser  gilio,  pan  fydd  yr  haul  yn  dynesu  tua  'i  gyfodiad. 

(2.)  Yr  oedd  y  fath  ddiflaniad  graddol  ar  ogoniant  yr 
eglwys  Iuddewig  yn  tueddu  i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad 
Crist,  fel  yr  oedd  yn  amlygiad  o  ogoniant  gallu  Duw,  yn 
effeithiau  goruchel  y  prynedigaeth.  Yr  oedd  y  fath  leihau 
a  gwanychu  ar  bobl  Dduw,  y  naill  gam  ar  ol  y  Hall,  hyd  oni 
ddaeth  Crist,  yn  hynod  o  debyg  i'r  lleihau  a  fu  ar  fyddin 
Gideon.  Yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Gideon  fod  y 
bobl  oedd  gydag  ef  yn  rhy  luosog  iddo  ef  roddi  y  Midianiaid 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  127 

yn  eu  Haw  hwynt,  rhag  y  byddai  i  Israel  ymogoneddu  yn 
ei  erbyn  ef,  a  dywedyd,  "  Fy  Haw  fy  hun  a'm  hachubodd." 
Gan  hyny,  fe  orchymynwyd  i'r  holl  rai  ofnus  ddychwel- 
yd  i'w  cartrefi,  ac  fe  ddychwelodd  dwy  fil  a?  hugain, 
a  deng  mil  a  arosasant.  Ond  yr  oeddynt  dracbefn  yn 
rhy  luosog ;  ac  yno,  wedi  profi  y  bobl  wrth  y  dwfr,  fe  'u 
Ueihawyd  i  dri-chan'  gwr.  Felly  yr  oedd  y  bobl  yn  amser 
Solomon  yn  rhy  luosog,  galluog,  a  gogoneddus,  i  Grist 
ymddangos  yn  eu  plith ;  gan  hyny  efe  a'u  lleihaodd  hwy. 
Yn  gyntaf,  trwy  anfon  ymaith  y  deg  llwyth,  ac  wedi  hyny 
trwy  y  caethgludiad  i  Babilon  ;  wedi  hyny  fe  leihawyd  eu 
gogoniant  yn  mhellach.  trwy  y  llygredigaeth  mawr  a  chyff- 
redinol  oedd  yn  eu  plith  pan  y  daeth  Crist,  fel  pan  ddaeth 
efe,  na  chafodd  ond  ychydig  iawn  o  bersonau  duwiol  yn  eu 
mysg  hwynt,  a  chyda  dyrnaid  bychan  o  ddysgyblion  y 
gorchfygodd  efe  y  byd.  Y  modd  hyn  y  dygwyd  pethau 
uchel  i  lawr.  fel  y  byddai  i  Grist  gael  ei  ddyrchafu. 

(3.)  Yr  oedd  hyn  yn  parotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist, 
fel  yr  oedd  yn  gwneyd  iachawdwriaeth  yr  Iuddewon  a 
achubwyd  trwyddo  ef  yn  fwy  amlwg.  Er  fod  y  rhan  fwyaf 
o'r  genedl  Iuddewig  wedi  cael  eu  gwrthod,  a'r  Cenedloedd 
yn  cael  eu  dwyn  i  mewn  yn  eu  lie,  eto  fe  achubwyd  llawer 
o  filoedd  o'r  Iuddewon  gan  Grist  wedi  iddo  adgyfodi. 
Act.  21.  20.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  cymeryd  o  gyflwr  mor 
isel,  pan  yr  oeddynt  dan  gystudd  tymhorol,  yn  eu  caethiwed 
gan  y  Rhufeiniaid,  ac  mewn  agwedd  ofer-goelus  ac  an- 
nuwiol,  fel  yr  oedd  eu  gwaredigaeth  yn  ymddangos  yn  fwy 
amlwg  a  gogoneddus.  Gwnaethym  sylw  ar  yr  oruchwyl- 
iaeth  hon  o  eiddo  rhagluniaeth,  yn  dwyn  yr  eglwys  Iudd- 
ewig i  iselder  trwy  ddinaniad  graddol,  yn  y  He  hwn,  am 
fod  hyny  wedi  dechreu  yn  nheyrnasiad  Solomon. 

15.  Myfi  a  sylwaf  yn  y  man  jm&.fod  canon  yr  ysgryth- 
yraw  icedi  cael  ei  ychwanegit  yn  amser  teyrnasiad  Solomon, 
neu  yn  fican  icedi  hyny ;  rhai  o  honynt  a  }'sgrifenwyd  gaiv 
ddo  ef  ei  hun,  fe  allai  yn  agos  i  ddiwedd  ei  deyrnasiad, 
cnegys  llyfr  y  Diarhebion  a'r  Pregethwr.     Ond  Can  y  Can- 


128  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

iadau,  fel  y'i  gelwir,  a  ysgrifenwyd  ganddo,  sydd  yn  deilwng 
o  sylw  neillduol.  Y  mae  yn  bollol  ar  y'testun  sydd  genym. 
sef  Crist  a'r  prynedigaeth — y  mae  yn  arddangos  y  berth- 
ynas  uchel  a  gogoneddus,  yr  uudeb  a'r  cariad,  sydd  rhwng 
Crist  a'i  eglwys  waredigol.  Ac  fe  ymddengys  i'r  hanes- 
iaeth  ysgrythyrol  gael  ei  ychwanegu  yn  amser  teyrnasiad 
Solomon,  a  rhai  o'r  breninoedd  dilynol  nesaf  ato,  gan  y 
prophwydi  Nathan,  Ahiah,  Semaiah,  ac  Ido.  Ac  y  mae  yn 
debygol,  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedir  yn  2  Cron.  9.  29.  a 
12.  15.  a  13.  22,  fod  y  rhan  hyny  o'r  banes  sanctaidd  ag 
sydd  genym  yn  llyfr  cyntaf  y  Breninoedd,  wedi  cael  ei 
ysgrifenu  ganddynt  hwy. 

3  6.  Peth  hynod  o  ryfedd  oedd  i  Dduw  gynnal  ei  eglwys, 
a  dal  i  fyny  wir  grefydd,  yn  ystod  y  cyfnod  hwn,  pan  yr 
ystyrier  fod  y  bobl  mor  dueddol  i  eilun-addoliaetb.  Pan 
yr  oedd  y  deg  llwyth  yn  gyffredinol  wedi  braidd  hollol 
ymwrthod  ag  addoliad  yr  Arglwydd,  efe  a  ddaliodd  i  fyny 
y  wir  grefydd  yn  nheyrnas  Iudah ;  a  pban  y  byddent 
hwythau  yn  ymlygru  ag  eilun-addoliaeth,  fel  y  byddent  yn 
dra  mynych,  ac  eilun-addoliaeth,  yn  barod  i  ddiffoddi  gwir 
grefydd,  eto  Duw  a  gadwodd  fywyd  yn  y  lamp,  a  phan  y 
byddai  pethau  yn  ymddangos  wedi  dyfod  i'r  pen  pellaf,  a 
gwir  grefydd  yn  cymeryd  ei  hanadl  olaf,  efe  a  roddai 
adfywiadau  bendithlawn  ami,  trwy  dywalltiadau  nodedig 
o'i  Ysbryd,  yn  neillduol  yn  amser  Hezeciah  a  Iosiah. 

1 7.  Duw  a  gadwodd  lyfr  y  gyfraith  rhag*  myned  ar  goll 
am  yr  amser  maith  y  buwyd  yn  ei  barhaus  esgeuluso,  a  phan 
yr  oedd  gelyniaeth  gyflredinol  tuag  ato.  Yr  esiampl  fwyaf 
nodedig  o  hyn  oedd,  cadwraeth  llyfr  y  gyfraith  yn  amser 
hir  wrthgiliad  Manasseh,  ac  wedi  hyny  yn  nheyrnasiad  ei 
fab  Ammon.  Bu  llyfr  y  gyfraith  yn  yr  yspaid  hwnw  yn 
cael  ei  fawr  esgeuluso,  ac  yr  oedd  y  fath  ddiofalwch  a  hal- 
ogedigaeth  yn  eu  hymdriniaeth  a  gorchwylion  y  deml,  fel  y 
collodd  y  copi  o'r  gyfraith,  oedd  yn  cael  ei  gadw  wrth  ystlys 
yr  arch  yn  y  lie  sancteiddiolaf,  am  amser  maith.  Ni 
wyddai  neb  pa  le  yr  ydoedd,  eto  Duw  a'i  cadwodd  rhag 


BANES  G WATCH  Y  PRYNEDIGAETH.  129 

hollol  golli.  A  phan  yr  oeddynt  yn  adgyweirio  y  deml  yn 
amser  Iosiah,  hwy  a'i  cawsant  yn  mysg  yr  adfeilion,  wedi 
iddo  fod  ar  goll  dros  hir  amser,  fel  yr  ymddengys  fod  Iosiah 
ei  hun  yn  dra  dyeithr  iddo  hyd  y  pryd  hyn.     2  Bren.  22.  8. 

18.  Fod  Duw  yn  cadw  y  llwyth,  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i 
ddyfod,  rhag  darfod  am  dano  mewn  amryw  a  mawrion  ber- 
yglon  trwy  yr  amser  hwn.  Eglwys  weledig  Crist,  o  deyrn- 
asiad  Solomon  ailan,  oedd  yn  benaf  yn  llwyth  Iudah.  Nid 
oedd  llw}*th  Beniamin,  yr  hwn  a  ymunodd  ag  ef,  ond 
bycban  iawn,  a  Iudah  oedd  yn  dra  lluosog ;  ac  megys  y 
cymerth  Iudah  Beniamin  dan  ei  nodded  pan  yr  aeth  efe  i'r 
Aifft  i  gyrchu  yd  oddiyno.  felly  yr  ymddengys  fod  llwyth 
Beniamin  dan  nodded  Iudah  byth  wedi  hyny.  Ac  er  fod 
codiad  y  lloi  i  fyny  gan  Ieroboam  yn  Dan  a  Bethel,  yn 
achlysur  i'r  Lefiaid  ffoi  o  holl  lwythau  ereill  Israel  i  Iudah, 
(2  Cron.  11.  13.)  eto  nid  oeddynt  ond  ychydig,  ac  heb  eu 
cyfrif  yn  mysg  y  llwythau ;  ac  er  fod  llawer  o*r  deg  llwyth 
ar  yr  achlysur  hwnw,  er  mwyn  addoliad  yr  Arglwydd  yn  y 
deml.  wedi  gadael  eu  hetifeddiaethau,  a  symud  i  aros  yn 
Iudah,  ac  ymgorffoli  a  hwy,  eto  yr  oedd  llwyth  Iudah  yn 
gymaint  mwy  lluosog,  fel  y  galwyd  hwy  oil  ar  enw  Iudah. 
Gan  hyny,  yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Solomon,  -  Ond 
ni  rwygaf  yr  holl  freniniaeth ;  un  llwyth  a  roddaf  i'th  fab 
di,  er  mwyn  -Dafydd  fy  ngwas,  ac  er  mwyn  Ierusalem  yr 
hon  a  etholais."  Felly  hefyd  pan  y  dygwyd  y  deg  llwyth  i 
gaethiwed,  dywedir  na  adawyd  ond  llwyth  Iudah  yn  unig : 
ac  oddiwrth  hyny  y  galwyd  hwy  yn  Iuddewon.  1  Bren. 
11.  13,  32,  36.     2  Bren.  17.  18. 

Hwn  oedd  y  llwyth  o  ba  un  yr  oedd  Crist  i  ddyfod  ;  ac 
yn  hwn  yn  benaf  jt  oedd  eglwys  weledig  DuW  yn  gyn- 
nwysedig,  o  amser  Solomon  allan  :  y  llwyth  hwn  oedd  y 
bobl,  ar  ba  rai  y  teyrnasai  breninoedd  ag  oeddynt  yn  hyn- 
afiaid  cyfreithlon  i  Grist,  ac  o  dy  Dafydd.  Y  bobl  hyn  a 
gadwyd  mewn  modd  rhyfedd  rhag  cael  eu  dinystrio  trwy  yr 
yspaid  hwn  o  amser,  pan  yr  oeddynt  mor  fynych  yn  ymyl 
dinystr,  ac  o'r  braidd  yn  diangc  rhag  cael  eu  llyngcu  i  fyny 

h.  r. — w.  6# 


UO  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

ganddo.  Felly  yr  oedd  yn  amser  Rehoboam,  pan  y  daeth 
Sisac  brenin  yr  Aifft,  gyda  llu  mawr  yn  erbyn  Iudah;  eto 
Duw.  mewn  modd  amlwg,  a'u  cadwodd  rhag  cael  eu  di- 
nystrio.  2  Cron.  12.  2.  A  thrachefn  yn  amser  Abiah,  pan  yr 
ymosododd  leroboam  mewn  rhyfel  yn  ei  erbyn  ef  gydag 
wyth  gan  mil  o  wyr  dewisol ;  byddin  alluog  iawn  !  2  Cron. 
13.  3.  Yr  Arglwydd  a  waredodd  Iudah  y  pryd  hwn,  er 
mwyn  y  cyfammod  gras  a  gadarnhaodd  efe  a  Dafydd,  fel  y 
mae  yn  amlwg  oddiwrth  adnodau  4,  5,  a'r  fuddugoliaeth  a 
gawsant  oedd  am  fod  yr  Arglwydd  o'u  plaid.  Adn.  12.  A 
thrachefn  yn  amser  Asa,  pan  ddaeth  Zera  yr  Ethiopiad,  yn 
ei  erbyn  ef  gyda  byddin  fwy  nag  yr  un  eto,  sef  mil  o  fii- 
oedd,  a  thri  chant  o  gerbydau.  2  Cron.  14.  9.  Yn  yr 
amgylchiad  hwn  Asa  a  waeddodd  ar  yr  Arglwydd,  ac  a 
ymddiriedodd  ynddo,  gan  ystyried  nad  oedd  ond  yr  un 
peth  iddo  ef  gynnorthwyo  y  rhai  nad  oedd  ganddynt  allu. 
Adn.  11.  "Ac  Asa  a  waeddodd  ar  yr  Arglwydd  ei  Dduw, 
ac  a  ddywedodd,  0  Arglwydd,  nid  yw  ddim  i  ti  gynnorth- 
wyo, pa  un  bynag  ai  gyda  llawer,  ai  gyda  'r  rhai  nid  oes 
ganddynt  gryfder."  Ac  o  ganlyniad  yr  Arglwydd  a  roddodd 
idd}Tnt  fuddugoliaeth  ogoneddus  ar  y  llu  galluog  hwnw. 

Felly  yr  ydoedd  drachefn  yn  amser  Iehosaphat,  pan  yr 
oedd  meibion  Ammon,  a  Moab,  a  thrigolion  Mynydd  Seir, 
wedi  cydfwriadu  yn  erbyn  Iudah,  gyda  byddin  alluog,  a 
nerth  llawer  mwy  nac  a  allasai  Iehosaphat  gyfodi ;  yr  hwn, 
yn  nghyda'i  bobl,  a  ofnodd  yn  ddirfawr.  Eto  hwy  a  ymosod- 
asant  yn  unfryd  i  geisio  yr  Arglwydd  ar  yr  achlysur ;  ac  a 
ymddiriedasant  ynddo,  ac  fe  hysbyswyd  iddynt  gan  un  o'i 
brophwydi  ef,  nad  oedd  raid  iddynt  ofni,  ac  na  byddai 
iddynt  achos  i  ymladd  yn  y  frwydr  hon,  ond  yn  unig  sefyll 
yn  llonydd  i  edrych  ar  iachawdwriaeth  yr  Arglwydd.  Yn 
ganlynol  ni  wnaethant  ond  sefyll  yn  llonydd,  a  chanu  mawl 
i  Dduw,  yr  hwn  a  wnaethai  i'w  gelynion  wneuthur  y  gwaith 
eu  hunain,  trwy  ladd  naill  y  Hall;  tra  yr  oedd  meibion 
Iudah  heb  ddim  i'w  wneuthur,  ond  casglu  yr  yspail,  yr 
hwn  oedd  yn  fwy  nac  a  allent  gludo  ymaith:     2  Cron.  xx. 


HANKS  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  131 

Felly  hefyd  yr  oedd  yn  amser  Ahaz,  fel  y  sylwyd  o'r 
blaen.  Drachefn,  yn  amser  Hezeciah,  pan  y  daeth  Sena- 
cherib.  brenin  Assyria,  yr  hwn  oedd  y  llywodraethwr  unben- 
aethol  mwyaf  yn  y  byd  y  pryd  hwnw,  i  fyny  yn  erbyn 
dinasoedd  caerog  Iudah,  wedi  iddo  ddarostwng  y  rhan 
fwyaf  o'r  gwledydd  cymydogaethol,  ac  anfon  Rabsaceh, 
llywydd  ei  fyddinoedd,  yn  erbyn  Ierusalem,  yr  hwn,  mewn 
modd  hynod  o  ddirmygus  a  balch,  a  wawdiodd  Hezeciah 
a'i  bobl,  fel  pe  buasai  yn  sicr  o  fuddugoliaeth  ;  a'r  bobl  oedd 
yn  crynu  gan  ofn.  fel  wyn  o  flaen  llewod.  Yna  Duw  a 
anfonodd  Esaiah  y  prophwyd  i'w  cysuro,  ac  i  sicrhau  iddynt 
na  lwyddai  yr  Assyriaid  yn  eu  hamcan.  Yn  wystl  o'r 
waredigaeth  efe  a  roddodd  iddynt  yr  arwydd  hwn,  sef  y 
byddai  i'r  ddaear,  am  ddwy  flynedd  olynol,  fwrw  ymborth 
o  honi  ei  hun,  heb  na  hau  nac  aredig ;  ac  yn  y  drydedd 
flwyddyn  y  byddai  iddynt  hau  a  medi,  a  phlanu  gwinllan- 
oedd,  a  bwyta  o'u  ffrwyth,  fel  yr  oeddynt  yn  arfer  o'r  blaen. 
2  Bren.  19.  29.  Y  mae  hyn  yn  cael  ei  hysbysu  fel  cysgod 
o'r  hyn  a  addewir  yn  adnodau  30,  31.  "  A'r  gweddill  o  &f 
Iudah,  yr  hwn  a  adewir,  a  wreiddia  eilwaith  i  waered,  ac  a 
ddwg  ffrwyth  i  fyny.  Canys  gweddill  a  a  allan  o  Ieru- 
salem, a'r  rhai  diangol  o  fynydd  Sion ;  zel  Arglwydd  y 
lluoedd  a  wna  hyn."  Y  mae  yr  yd  ya  tarddu  i  fyny 
drachefn,  wedi  iddo  gael  ei  dori  a'r  crynian,  ac  yn  dwyn 
cnwd  arall  o'r  gwreiddiau  oeddynt  yn  ymddangos  fel  pe 
buasent  wedi  meirw,  yn  arddangos  adfywiad  yr  eglwys 
drachefn,  fel  pe  buasai  yn  codi  o'i  lludw  ei  bun,  ac  yn 
blodeuo  fel  planhigvn  a  fuasai  wedi  ei  dori  i  lawr,  ac  yn  ym- 
ddangos yn  anadferadwy.  Pan  y  byddo  gelynion  yr  eg- 
lwys wedi  gwneyd  eu  heithaf,  a  phethau  yn  ymddangos 
fel  pe  baent  wedi  cyrhaedd  eu  hamcan  i'w  dadymchwelyd, 
fel  o'r  braidd  yr  oedd  hi  yn  bod  yn  weledig,  eto  y  mae 
bywyd  dirgelaidd  ynddi,  yr  hwn  a  wna  flaguro  drachefn,  a 
gwreiddio  i  lawr,  a  dwyn  ffrwyth  i  fyny.  Yr  oedd  hyn  yn 
cael  ei  gynawni  yn  awr ;  canys  yr  oedd  brenin  Assyria 
eisoes  wedi  mudo  ymaith  y  deg  Uwyth  ;   a  Senaeherib  hefyd 


132  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

wedi  cymeryd  holl  ddinasoedd  caerog  ludah.  ac  wedi  am- 
gyrhaedd  y  wlad  oddiamgylch  ogylch.  Ierusalera  yn  unig 
oedd  yn  aros,  ac  yr  oedd  Rabsaceh  yn  ol  ei  ddychymygion 
ei  hun,  wedi  ei  llyngcu  hithau  i  fyny,  fel  yr  oedd  hefyd  yn 
ol  tybiau  oftms  yr  Iuddewon  eu  hunain.  Ond  Duw  a 
weithredodd  waredigaeth  ryfeddol.  Efe  a  anfonodd  ei 
angel,  yr  hwn  mewn  un  noswaith  a  darawodd  gant  a  phed- 
war  ugain  a  phump  o  filoedd  yn  ngwersyll  y  gelyn! 

19.   Yn  amser  teyrnasiad  Uzziah,  a'r  breninoedd  dilynol 
iddo,  fe  welodd  Duw  yn  dda  gyfodi  nifer  o  brophwydi  enwog, 
y  rhai  oeddynt  yn  traddodi  eu  prophwydoliaethau  i  ysgrif- 
en,  i'w  gadael  ar  eu  hoi  er  defnydd  i'r  eglwys  trwy  yr  holl 
oesoedd.     Fe    sylwyd   o'r   blaen,  fod   Duw   wedi   dechreu 
sefydlu  dilyniad  o  brophwydi  yn  Israel  yn  amser  Samuel ; 
ond  y  mae  yn  debygol  nad  ysgrifenodd  yr  un  o  honynt 
lyfrau  o  brophwydoliaethau  hyd  yn  awr.    Y  mae  yn  wir  fod 
llawer    o    honynt    wedi   ysgrifenu   hanesion   am  ryfeddol 
ragluniaethau  Duw  tuag  at  ei  eglwys,  megys  ag  y  sylwyd 
eisoes  am   Samuel,  Nathan,  Gad,  ac  Ido.     Y  mae  yn  ym- 
ddangos  fod  hanes  Israel  wedi  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  gan 
Ido  a  Semaiah.     2  Cron.   12.   15.     "  Am  y  gweithredoedd 
cyntaf  a  diweddaf  i  Rehoboam,  onid  ydynt  hwy  yn  ysgrif- 
enedig  yn  ngeiriau  Semaiah  y  prophwyd,  ac  Ido  y  gwel- 
edydd,  yn  yr  achau  ?"    Ac  wedi  hyny  gan  "  Iehu  mab  Hanani, 
yr   hwn   y   sonir  am  dano   yn   llyfr   breninoedd   Israel. " 
1  Bren.   16.  .1 — 7.     Ac  fe  ddygwyd   yr   hanes   yn  mlaen 
draehefn  gan  Esaiah  y  prophwyd.    u  A'r  rhan  arall  o  weith- 
redoedd  cyntaf  a  diweddaf  Uzziah,  a  ysgrifenodd  Esaiah  y 
prophwyd,  mab  Amos."     2  Cron.  26.  22.     Y  mae  yn  deb- 
ygol mai  efe  a  ysgrifenodd  yn  ail  lyfr  y  Breninoedd,  cystal 
ag  yn  llyfr  ei  brophwydoliaeth  ei  hun,  yr  hyn  a  ddygwyd 
yn  mlaen  ac  a  orphenwyd  gan  brophwydi  ereill  ar  ei  ol  ef. 
Ond  yn  awr  y  cyfododd  Duw  i  fyny  gyntaf  nifer  o  bro- 
phwydi enwog,  nid  yn  unig  i  ysgrifenu  hanesion.  ond  pro- 
phwydoliaethau hefyd.     Fe  dybir  mai  y  cyntaf  o'r  rhai  hyn 
oedd  Hosea  mab  Beeri,  ac  am  hyny  y  gelwir  ei  brophwyd- 


BANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  133 

oliaeth.  sef  gair  yr  Arglwydd  trwyddo  ef,  :i  Dechreu  ymad- 
rodd  yr  Arglwydd  trwy  Hosea  :"  hyny  y  w,  y  rhan  gyntaf  yn 
y  dull  yma  o'r  gair  ysgrifenedig.  Efe  a  brophwydodd  yn 
nyddiau  Uzziah,  Iotham.  Ahaz,  a  Hezeciah,  breninoedd 
Iudah,  ac  yn  nyddiau  Ieroboam  mab  Ioas,  brenin  Israel. 
Oddeutu  yr  amser  bwn  fe  gyfododd  amryw  dystion  ereill 
dros  Dduw,  i  draddodi  eu  prophwydoliaetbau  i  ysgrifen, 
megys  Esaiab,  Amos,  Ionas.  Michah,  Nabum.  ac  fe  allai  rai 
ereill ;  ae  felly,  o'r  amser  bwn  allan,  yr  oedch  gan  Dduw  yn 
wastadol  bropbwydi  yn  ysgrifenu  yn  ddilynol. 

Yr  oedd  byn  yn  gynnyddiad  mawr  i'r  gwaitb  yr  ydys  yn 
llefaru  am  dano.  fel  yr  ymddengys  os  ystyriwn  mai  prif  or- 
cbwyl  y  propbwydi  ydoedd  gosod  allan  y  prynedigaetb  trwy 
Grist.  Y  dyben  mawr  fod  ysbryd  propbwydoliaetb  yn  cael 
ei  roddi  iddynt  oedd  eu  galluogi  i  dystiolaetbu  am  Grist : 
"  Canys  tystiolaeth  Iesu  ydyw  ysbryd  propbwydoliaetb. ;' 
Dat.  19.  10.  Ac  yr  ydym  yn  gweled  mai  y  prif  betb  y 
mae  y  rhan  fwyaf  o'r  propbwydi  yn  sefyll  arno  yn  eu  bys- 
grifeniadau  yw  Crist  a'r  prynedigaetb.  ac  amserau  gogon- 
eddus  yr  efeugyl  yn  y  dyddiau  diweddaf :  ac  er  fod  llawer 
o  betbau  ereill  wedi  cael  eu  rbagfynegu  ganddynt,  eto  fe 
ymddengys  nad  oedd  y  rbanau  bvny  o'u  propbwydoliaetbau 
ond  yn  unig  arweiniad  i  mewn  i'r  petbau  byn.  Pa  betb 
bynag  a  fyddent  yn  ei  ragfynegu,  yn  byn  yn  gyffredinol  y 
terfynai  eu  propbwydoliaeth. 

Y  propbwydi  byn  a  ysgrifenasant  yn  benaf  er  parotoi  y 
ffordd  i  ddvfodiad  Crist,  a'r  gogoniant  oedd  i  ganlyn.  Ac  a'r 
fa tli  iaitb  ddyrcbafedig  y  maent  bwy  oil  yn  llefaru  am  y  petbau 
hyny !  Y  maent  yn  llefaru  am  betbau  ereill  fel  dynion  ereill ; 
ond  pan  y  maent  yn  dyfod  at  y  testun  bwn,  y  fatb  orucbelder 
nefolaidd  sydd  yn  eu  biaitb !  Y  mae  rbai  o  bonynt  yn  dra 
neillduol  a  cbyflawn  yn  eu  rbagfynegiadau  am  y  petbau  byn, 
ac.  uwcblaw  pawb  o  bonynt,  y  propbwyd  Esaiab.  yr  bwn  gan 
hym-.  mewn  ystyr  teilwng.  a  elwir  yn  bropbwyd  efengyl- 
aidd.  Ymddengys  ei  fod  yn  traddodi  atlirawiaetb  ogonedd- 
us  yr  efengyl  mor  eglur  bron  a'r  apostolion,  y  rbai  a  breg- 


134  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ethasant  Grist  wedi  ei  ddyfodiad.  Gari  hyny  y  mae  yr  apostol 
Paul  yn  gwneyd  sylw  ar  hyn,  ac  yn  dywedyd  "fod  Esaias  yn 
ymhyf  hau  ;"  (Khuf.  10.  20.)  hyny  yw,  yn  hynod  o  eglur, 
fel  yr  arferir  y  gair  yn  y  Testament  Newydd,  (2  Cor.  3.  12,) 
"  Yr  ydym  yn  arfer  hyfder  mawr."  Mor  eglur  a  chyflawn  y 
mae  y  prophwyd  Esaiah  yn  darlunio  dull  ac  amgylchiad- 
au,  natur  a  dyben  dyoddefiadau  ac  aberth  Crist,  yn  nihen- 
nod  liii.  o'i  brophwydoliaeth  !  Nid  oes  nemawr  bennod  yn 
y  Testament  Newydd  ei  hun  yn  fwy  cyflawn  ac  eglur  ar  yr 
athrawiaeth.  Gyda  'r  fath  iaith  oruchel  y  mae  yr  un  pro- 
phwyd yn  llefaru  o  bryd  i  bryd  am  ogoneddus  radau  Crist, 
a'r  bendithion  annhraethadwy  sydd  yn  dylifo  i'r  eglwys  trwy 
y  prynedigaeth  ynddo  ef !  Iesu  Grist,  y  person  am  ba  un 
yr  oedd  y  prophwyd  yn  llefaru,  a  ymddangosodd  iddo  un- 
wTaith  mewn  Surf  ddynol,  yn  agwedd  y  natur  a  gymerodd 
efe  wedi  hyny.  Pen.  6.  1.  "  Gwelais  hefyd  yr  Arglwydd 
yn  eistedd  ar  eisteddfa  uchel  a  dyrchafedig,  a'i  odre  yn 
llenwi  y  deml."  Crist  oedd  yn  awr  yn  ymddangos  i  Esaiah, 
fel  y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedir  yn  y 
Testament  Newydd.     loan  1 2.  39—4 1 . 

Os  ystyriwn  y  prophwydoliaethau  helaeth  a  ysgrifenwyd 
gan  Esaiah,  a'r  prophwydi  ereill,  mor  fawr  oedd  y  cynydd 
ar  oleuni  yr  efengyl !  Mor  helaeth  oedd  y  datguddiedig- 
aethau  a'r  prophwydoliaethau  am  Grist  yn  awr,  mewn  cyd- 
mariaeth  i'r  hyn  oeddynt  yn  amser  cyntaf  yr  Hen  Desta- 
ment,  sef  o  Adda  hyd  Noah  ;  neu  yn  ystod  yr  ail  amser,  o 
Noah  hyd  Abraham  ;  neu  ychydig  cyn  dyddiau  Moses,  neu 
yn  ei  amser  ef,  Ioshua  a'r  Barnwyr,  Rhan  fawr  o'r  Hen 
Destament  a  ysgrifenwyd  o  ddyddiau  Uzziah  hyd  y  caeth- 
gludiad  i  Babilon  ;  ac  mor  ardderchog  ydyw  yrhanau  hyny 
o  hono!  Pa  drysor  gwerthfawr  a  drosglwyddodd  y  pro- 
phwydi hyny  i  eglwys  Dduw,  ag  sydd  yn  tueddu  i  gadarn- 
hau  efengyl  Crist :  ac  a  fu  o  fuddioldeb  a  chysur  mawr  i 
eglwys  Dduw  trwy  yr  holl  oesoedd  o  hyny  hyd  yn  bresennol, 
ac  a  fydd  felly  yn  ddiamheu  hyd  ddiwedd  y  byd. 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  135 

PEN.     VI. 

O  Amser  Caethiwed  Babilon  hyd  Ddyfodiad  Crist. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  at  amser  diweddaf  yr  Hen 
Destarnent,  gan  ddechreu  gyda  chaethiwed  Babilon,  ac  yn 
cyrhaedd  hyd  ddyfodiad  Crist,  yr  hyn  oedd  y  rhan  fwyaf  o 
chwe'  chan'  mlynedd,  i  ddangos  y  modd  yr  oedd  gwaith  y 
prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  trwy  yr  amser 
hwn.  Ond  eyn  dechreu  ar  ddim  neillduol,  myfi  a  sylwaf 
ar  dri  pheth,  yn  yr  hyn  yr  oedd  yr  yspaid  hwn  yn  gwahan- 
iaethu  oddiwrth  yr  amserau  o'r  blaen. 

1.  Er  nad  oes  genym  hanes  am  ran  fawr  o'r  amser  hwn 
yn  yr  ysgrythyr,  eto  y  mae  ei  ganlyniadau  yn  destun  mwy 
if  prophwydoliaethau  na  dim  a  ddygwyddodd  o7i  flam.  Y 
mae  yr  ysgrythyr  yn  gosod  y  dygwyddiadau  allan  mewn 
dwy  ffordd,  trwy  ba  rai  y  dygir  gwaith  y  prynedigaeth  yn 
mlaen,  sef  naill  ai  mewn  hanesyddiaeth  ai  mewn  prophwydol- 
iaeth  ;  a  thrwy  y  naill  neu  y  Hall  o'r  ffyrdd  hyn,  y  mae 
genym  hanes  pa  fodd  y  dygwyd  yn  mlaen  waith  y  pryned- 
igaeth o  ddechreuad  y  byd.  Er  na  cheir  yr  holl  hanes  am 
yr  holl  waith  yn  bennodol  yn  yr  ysgrythyrau,  eto  fe  gyn- 
nwysir  ynddynt  y  gadwyn  o'r  holl  ddygwyddiadau  mawrion, 
trwy  ba  rai  y  dygir  y  gorchwyl  hwn  yn  rnlaen  o'r  cwymp 
hyd  ddiwedd  y  byd,  naill  ai  mewn  prophwydoliaethau  ai  mewn 
hanesion.  Ac  y  mae  i  sylwi  arno,  pan  y  mae  diffyg  yn  yr 
ysgrythyr  yn  y  naill  o'r  ffyrdd  hyn,  y  mae  yn  cael  ei  wneyd 
i  fyny  yn  y  Hall.  A'r  lleoedd  y  mae  pall  yn  yr  hanesydd- 
iaeth ysgrythyrol,  yno  y  mae  prophwydoliaeth  yn  cymeryd 
He  :  felly  y  dygir  yr  hanes  yn  mlaen  o  hyd,  ac  ni  thorir 
y  gadwyn  hyd  oni  ddelom  i'r  ddolen  olaf  yn  nghyflawniad 
pob  peth. 

Am  hyny  cawn  sylwi  mewn  perthynas  i'r  amser  yr  ydys 
yn  son  am   dano  yn  awr,  er  ei  fod  yn  gymaint  llai  testun 


136  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

hanesyddiaeth  ysgrythyrol,  na'r  rban  fwyaf  o'r  amser  o'r 
blaen,  fel  ag  y  mae  mwy  ria  phedwar  can'  mlynedd,  na  rydd 
yr  ysgrytliyr  i  ni  ddim  hanes  am  danynt,  eto  y  mae  dy- 
gwyddiadau  yr  amser  hwn  yn  destun  mwy  i'r  prophwydol- 
iaetbau  na  'r  holl  amserau  ereill  yn  nghyd.  Y  rhan  fwyaf 
o'r  prophwydoliaethau  nodedig  yn  llyfr  Daniel,  ac  yn 
Esaiah,  Ieremiah,  ac  Ezeciel,  yn  erbyn  Babilon,  Tyrus,  a'r 
AifFt,  ac  amryw  genedloedd  ereill,  a  gyflawnwyd  yr  amser 
hwn. 

Felly,  y  rheswm  paham  na  roddir  hanes  yn  yr  ysgryth- 
yrau  am  ran  fawr  o'r  amser  hwn  yw,  nid  am  nad  oedd  y  dy- 
gwydcliadau  a  ddygwyddasant  ynddo  mor  fawr,  neu  yn  llai 
teilwng  i  sylwi  arnynt  na  dygwyddiadau  yr  amserau  o'r 
blaen,  ond  o  herwydd  amryw  resymau  ereill  a  ellir  roddi. 
Un  o  honynt  ydyw,  mai  ewyllys  Duw  oedd  i  ysbryd  pro- 
phwydoliaeth  beidio  yn  y  cyfnod  hwn,  (y  rhesymau  am  yr 
hyn  a  roddir  rhagllaw;)  ac  felly  nid  oedd  prophwydi  i 
ysgrifenu  hanes  yr  amseroedd  hyn  ;  a  chan  i  Dduw  rag- 
fwriadu  hyny,  efe  a  ofalodd  na  byddai  i  ddygwyddiadau 
mawrion  y  cyfnod  hwn  fod  heb  grybwylliad  am  danynt 
yn  ei  air.  Y  mae  yn  beth  y  dylid  sylwi  arno,  i'r  pro- 
phwydi ysgrifenyddol  yn  Israel,  gael  eu  codi  tua  diwedd 
y  cyfnod  blaenorol,  ac  oddeutu  dechreu  hwn ;  yr  hyn  a 
wnawd  mewn  rhan  am  fod  yr  amser  yn  awr  wedi  nesau,  pan 
y  byddai  i  ysbryd  prophw'ydoliaeth  ballu,  ac  na  byddai  ych- 
wanegu  at  yr  hanes  ysgrythyrol,  ac  am  hyny  na  byddai  un 
hanesyddiaeth  ysgrythyrol  i'wgael  ond  yr  hyn  a  ellid  gasglu 
ocldiwrth  y  prophwydoliaethau. 

G-ellir  rhoddi  rheswm  arall  paham  y  gadawyd  rhan  mor 
fawr  o'r  amser  hwn  heb  ddim  hanes  am  danoyn-yrysgryth- 
yrau,  sef,  fod  Duw  yn  ei  ragluniaeth  yn  gofalu  y  byddai  i 
hanes  cyflawn  a  chredadwy  gael  ei  gadw  am  dano  mewn 
hanesyddiaeth  cyitredin.  Y  mae  i'w  sylwi  mewn  perthynas 
i'r  dygwyddiadau  yn  y  punr  amser  blaenorol  hanes  pa  rai 
a  roddir  yn  yr  ysgrythyr,  nad  ydyw  hanesion  cyffredin  yn 


1IANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  137 

cyffwrdd  a  hwy,  neu,  o'r  hyn  lleiaf,  ag  ond  ychydig  o  lion ynt. 
Y  mae  amryw  hanesion  ansicr  a  dychymygol  am  bethau  a 
ddygwyddasant  yn  yr  amseroedd  hyny  :  ond  bernir  yn  gy- 
ffredin  nad  oedd  dechreuad  amseroedd  hanesyddiaeth  cred- 
adwy  ond  ychydig  gyda  chan'  mlynedd  cyn  amser  Nebuch- 
odonosor.  Yr  oedd  dynion  dysgedig  yn  mlilith  y  Groegiaid 
a'r  Rhufeiniaid  yn  arfer  galw  yr  oesoedd  cyn  hyny  yn  oes- 
oedd ffugiol ;  ond  yr  amserau  ar  ol  hyny  a  alwent  yr  oes 
hanesiol.  Ac  y  mae  genym  hanesion  dibetrus  am  y  prif 
ddygwyddiadau  a  gymerasant  le  o'r  pryd  hwnw  hyd  ddy- 
fodiad  Crist,  mewn  hanesion  cyffredin,  y  rhai  ydynt  yn 
cytuno  a'r  prophwydoliaethau  ysgrythyrol  sydd  genym  amyr 
amseroedd  hyny,  yn  nodedig  ryfeddol.  Fel  hyn  y  cymerodd 
y  Daw  mawr,  yr  hwn  sydd  yn  llywio  pob  peth,  ofal  i  roddi 
hanesyddiaeth  am  bethau  er  dechreuad  y  byd,  trwy  yr  holl 
oesoedd  blaenorol,  y  rhai  nad  oedd  hanesion  cyffredin  yn 
cyrhaedd  atynt ;  ac  ni  pheidiodd  efe  a  gwneyd  hyny  hyd 
oni  ddaeth  yr  amseroedd  diweddar  hyn.  yn  mha  rai  y  mae 
hanesion  cyffredin  yn  hysbysu  am  bethau  gydagradd  o  sicr- 
wydd  :  ac  mewn  perthynas  i'r  amserau  hyny.  y  mae  efe 
wedi  rhoddi  hysbysiaeth  helaeth  am  danynt  mewn  pro- 
■phwydoliaethau,  fel  trwy  gydmaru  hanesion  cyffredin  a'r 
prophwydoliaethau  hyny,  y  gallem  weled  eu  cysondeb,  a'r 
modd  y  maent  yn  cytuno  a'u  gilydd. 

2.  Hwn  oedd  amser  diweddaf  yr  Hen  Destament,  a'r 
agosaf  at  ddyfodiad  Crist,  ac  fe  ymddengys  iddo  gael  ei 
ddosparthu  yn  nodedig  oddiwrth  yr  holl  amserau  ereill  yn  y 
chwyldroadau  inawrion  a  fu  yn  mysg  cenedloedd  y  ddaear*  i 
wneyd  ffordd  i  ddyfodiad  teyrnas  Crist.  Yr  oedd  yr  amser 
yn  awr  wedi  nesau,  yn  mha  un  yr  oedd  Crist,  y  Brenin 
mawr  ac  Iachawdwr  y  byd,  i  ymddangos,  a  mawr  oedd  y 
cyfnewidiadau  a  ddygwyd  oddiamgylch,  er  rhwyddhau  y 
ffordd  i'w  ddyfodiad  ef.  Y  ffordd  i'w  ddyfodiad  ef  oedd  yn 
cael  ei  pharotoi  er  cwymp  dyn,  trwy  yr  holl  amseroedd  o'r 
blaen  :  ond  yn  awr  yr  oedd  yr  amser  wedi  agosau,  pethau 
yn  dechreu  addfedu  yn  gynym,  a  Dwyfol  Ragluniaeth  yn 


138  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

gweithredu  yn  rhyfeddol.    Y  chwyldroadau  mwyaf  ag  y  ceir 
hanes  am  danynt  wedi  y  dylif,  a  ddygwyddasant  yn  ystod  y 
cyfnod  hwn.    Yr  boll  fyd  adnabyddus  bron  y  pryd  hwnw,  sef 
yr  holl  genedloedd  oddiamgylch  gwlad  Canaan,  yn  mbell  ac 
yn  agos,  y  rhai  oeddynt  o  fewn   cyrhaedd  adnabyddiaeth 
trigolion  Canaan,  a  ddadymchwelwyd  drachefn  a  thrachefn. 
Yr  holl  wledydd  oeddynt  fel  pe  buasent  yn  cael  eu  gwag- 
hau  a'u  dadymchwelyd,  a  phob  cenedl  yn  ei  thro  yn  cael  ei 
darostwng  a'i  chaethgludo,  a'r  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  cael 
hyny  yn  fynych,  yn  yr  amser  yma,  yn  ol  yr  hyn  a  ddywedir 
yn  y  brophwydoliaeth  :  "  Wele  yr  Arglwydd  yn  gwneuthur 
y  ddaear  yn  wag,  ac  yn  ei  difwyno  hi ;  canys  efe  a  ddadym- 
chwel  ei  gwyneb  hi,  ac  a  wasgar  ei  thrigolion."     Esa.  24.  1. 
Y  gwaghau  a'r  dadymchwelyd  yma  a  ddechreuodd  gydag 
eglwys  weledig  Duw,  yn  ei  chaethgludiad  gan  frenin  Babi- 
lon.     Ac  yna  y  cwpan  a  aeth   oddiwrthynt  hwy  oddiam- 
gylch at  yr  holl  genedloedd  ereill,  yn  ol  yr  hyn  a  ddatgudd- 
iwyd  gan  Dduw  i'r  prophwyd  Ieremiah,  (pen.  25.  15 — 27.) 
Fe  ymddengys  fod   yma  gyfeiriad    neillduol    at  y  chwyl- 
droadau mawrion  oedd  ar  wyneb  y  ddaear  yn  amseroedd 
yr  ymherodraeth  Fabilonaidd.    Ond  fe  fu  dadymchweliadau 
cyffredinol  ar  y  byd  wedi  hyny  cyn  dyfodiad  Crist,  trwy 
weithrediadau  tair  o  freniniaethau  mawrion  a  gyfodasant  ar 
ol  yr  ymherodraeth  Fabilonaidd.     Fe  arddangosir  brenin 
Babilon  yn  yr  ysgrythyr  fel  un  yn  dadymchwelyd  y  byd  ; 
ond  wedi  hyny  yr  ymherodraeth   Fabilonaidd  a  ddadym- 
chwelwyd gan  Cyrus,  yr  hwn  a  sylfaenodd  ymherodraeth 
Persia  yn  ei  lie  hi ;  yr  hon  oedd  yn  llawer  mwy  eang  nac  y 
bu  ymherodraeth  Babilon  pan  oedd  yn  ei  gogoniant  mwyaf. 
Fel  hyn  y  dadymchwelwyd  y  byd  yr  ail  waith.     Wedi 
hyny  ymherodraeth  Persia  a  ddadymchwelwyd  gan  Alexan- 
der, a'r  ymherodraeth  Roegaidd  a  godwyd  i  fyny  ar  ei  had- 
feiliau ;  yr  hon  oedd  drachefn  yn  llawer  mwy  eang  nac  un 
Persia.      Fel    hyn   y   dadymchwelwyd   y  byd  y  drydedd 
waith.     Ac  yn   ddiweddaf  ymherodraeth   G-roeg   a  ddad- 
ymchwelwyd gan  y  Rhufeiniaid,  a'r  ymherodraeth  Rufein- 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNED1GAETH.  139 

aidd  a  sefydlwyd  yn  ei  lie  hithau  :  ac  yr  oedd  hon  yn 
rhagori  yn  fawr  ar  yr  holl  lywodraethau  blaenorol  mewn 
gallu  ac  eangder  ei  llywodraetk.  Ac  felly  y  byd  a  ddad- 
ymchelwyd  y  bedwaredd  waith. 

Yr  amrywiol  lywodraethau  hyn.  a'r  chwyldroadau  mawr- 
ion  a  fu  yn  eu  canlyn  yn  y  byd,  sydd  yn  cael  llefaru  yn 
helaeth  am  danynt  yn  mhrophwydoliaethau  Daniel.  Y 
maent  yn  cael  eu  barddangofl  yn  y  ddelw  aur.  arian,  pres, 
a  haiarn,  a  welodd  Xebuckodonosor,  a'r  esponiad  a  roddir 
gan  Daniel  i'r  weledigaeth  yn  yr  ail  bennod :  ac  yn 
ngweledigaeth  y  pedwar  bwystfil.  a'r  esponiad  a  roddir  iddi 
gan  yr  Angel  yn  y  seithfed  bennod.  Dilyniad  ymherodr- 
aethau  Persia  a  Groeg  a  arddangosir  yn  fwyaf  neillduol 
yn  ngweledigaeth  yr  hwrdd  a'r  bwch,  yn  yr  wythfed  ben- 
nod. a  thrachefn  yn  yr  unfed  bennod  ar  ddeg. 

Heblaw  y  pedwar  .dadymchweliad  cynredinol  hyn,  fe 
gadwyd  y  byd  yn  barhaus  inewn  terfysg  ac  anonyddwch, 
trwy  yr  holl  amser  hwn  hyd  oni  ddaeth  Crist.  Cyn  hyn  yr 
oedd  gwyneb  y  ddaear  mewn  tawelwch  cydmariaethol ;  er 
fod  Rawer  o  ryfeloedd  mawrion  wedi  bod,  eto  nid  ydym  yn 
darllen  am  y  fath  gynhyrfiadau  galluog  a  chyflfredinol  ag 
oedd  yn  yr  amser  hwn.  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  genedl- 
oedd  y  byd,  wedi  hir  aros  megys  ar  eu  gwaddod,  heb  gael 
eu  tywallt  o  lestr  i  lestr,  fel  y  dywedir  am  Moab.  Ier. 
48.  11.  Yn  awr  yr  oedd  y  cynhyrfiadau  mawrion  hyn  yn 
bod  oblegyd  fod  amser  y  Messiah  mawr  yn  agosau.  Ezec. 
21.  27.  ;;  Dymchwelaf,  dymchwelaf.  dymchwelaf  hi:  ac  ni 
bydd  mwyach  hyd  oni  ddelo  yr  hwn  y  mae  yn  gyfiawn 
iddo ;  ac  iddo  ef  y  rhoddaf  hi."  TYrth  fynychu  y  gair 
dymchwelaf  dair  gwaith,  y  mae  y  prophwyd  yn  cyfeirio  at 
dri  dadymchweliad,  fel  yn^Dat.  8.  13.  Y  mae  mynychu  y 
gair  gwae  dair  gwaith,  yn  arwyddo  tair  gwahanol  wae,  fel 
yr  ymddengys  oddiwrth  yr  hyn  a  ganlyn  :  "  Un  wae  a  aeth 
heibio :  wele,  yn  mae  y  dyfod  eto  ddwy  wae  ar  ol  hyn." 
Dat.  9.  12. 

Y  mae  yn  rhaid   sylwi,  fod  Ezeciel  yn  prophwydo  yn 


140  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

amser  y  caethiwed  yn  Mabilon  ;  a  chan  hyny  fe  fu  tri  dad- 
ymcliweliad  mawr  a  chyffredinol  ar  y  byd  wedi  rhoddi  y 
brophwydoliaeth  hon,  cyn  dyfodiad  Crist.  Y  cyntaf  gan  y 
Persiaid,  yr  ail  gan  y  Groegiaid,  a'r  trydydd  gan  y  Rhuf- 
einiaid  ;  ac  wedi  hyny,  Crist,  yr  hwn  oedd  a  hawl  i  wisgo  y 
meitr  a  theyrnasu,  oedd  i  ddyfod.  Y  mae  yn  amlwg  fod  y 
chwyldroadau  mawrion  hyn,  y  lleferir  am  danynt  yma,  yn 
rhagbarotoawl  i  ddyfodiad  teyrnas  Crist.  Ond  tuag  at 
iawn  ddeall  y  geiriau,  y  mae  yn  rhaid  sylwi  ar  yr  ymad- 
rodd,  "  Dymchwelaf,  dymchwelaf,  dymcbwelaf  hi"  h.  y., 
meitr  a  cboron  Israel,  neu  dymhorol  oruchel  lywodraeth  ar 
bobl  weledig  Duw.  Hyn  yr  oedd  Duw  yn  ei  hysbysu  trwy 
y  prophwyd  na  byddai  mwyach ;  y  goron  oedd  i  gael  ei 
chymeryd  ymaith,  a'r  meitr  i'w  symud,  fel  y  dywedir  yn  yr 
adnod  o'r  blaen.  Nid  oedd  yr  awdurdod  oruchel  ar  Israel 
i  fod  mwyach  yn  llinach  freninol  Dafydd,  yn  mha  un  yr 
oedd  yn  briodol  iddi  fod,  ond  fe'i  symudwyd,  a  rhoddwyd 
hi  i  ereill,  a  throsglwyddwyd  hi  o'r  naill  i'r  Hall.  Yn  gynt- 
af  yr  oedd  yr  awdurdod  oruchel  ar  Israel  i  fod  yn  nwylaw 
y  Persiaid  ;  ac  yna  yr  oedd  i'w  dadymchwelyd  drachefn,  ac 
i  ddyfod  i  ddwylaw  y  Gfroegiaid  ;  a  thrachefn  y  byddai 
dadymchweliad  arall,  a'r  llywodraeth  yn  dyfod  i  ddwylaw  y 
Khufeiniaid,  ac  na  byddai  mwyach  yn  llinach  Dafydd, 
hyd  oni  ddeuai  y  person  hwnw  ag  oedd  yn  fab  i  Dafydd, 
hawl  briodol  yr  hwn  oedd  gwisgo  y  meitr,  ac  i'r  hwn  yr 
oedd  Duw  yn  ei  rhoddi. 

Fod  yr  holl  chwyldroadau  mawrion  hyny  yn  parotoi  y 
ffordd  i  ddyfodiad  Crist,  ac  i  godi  i  fyny  ei  deyrnas  ef,  a 
ymddengys  yn  mhellach,  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedir  gan 
Haggai,  pen.  2.  6,  7 :  "  Canys  fel  hyn  y  dywed  Arglwydd 
y  lluoedd ;  Unwaith  eto,  ennyd  fechan  y w,  a  mi  a  ysgyd- 
waf  y  nefoedd,  a'r  ddaear,  a'r  mor,  a'r  sychdir ;  ysgydwaf 
hefyd  yr  holl  genedloedd,  a  dymuniant  yr  holl  genedloedd 
a  ddaw:  llanwaf  hefyd  y  ty  hwn  a  gogoniant.  medd  Argl- 
wydd y  lluoedd."  Gwel  hefyd  adn.  21 — 23.  Y  mae  yn 
amlwg  fod  y  cynhyrfiadau  hyn,  trwy  ba  rai  yr  oedd  gorsedd- 


HAKES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  Hi 

fevdd  teyrnasoedd  a  byddinoedd  yn  cael  eu  dadymchwelyd, 
a  phob  un  yn  dyfod  i  lawr  trwy  gleddyf  ei  frawd  ei  hun,  yn 
parotoi  y  ffordd  i'w  ddyfodiad  ef,  yr  hwn  yw  dymuniant  yr 
boll  genedloedd. 

Y  eyfnewidiadau  a'r  trallodau  mawrion  y  cyfarfu  yr 
eglwys  weledig  a  hwy  ar  rai  amserau,  a  gydmerir  i  wewyr 
ami  hyd  onid  esgorai  hi  ar  Grist.  Dat.  12.  2.  Felly,  y 
trallodau  a'r  chwyldroadau  mawrion  a  galluog  hyn  cyn 
geni  Crist,  oeddynt  mewn  cyffelybiaeth,  fel  pe  buasai  y  byd 
mewn  gwewyr  i  esgor  arno  ef.  Y  mae  yr  apostol  yn  Rhuf. 
viii.  yn  arddangos  yr  holl  greadigaeth  fel  pe  ba'i  yn  cyd- 
ocheneidio,  ac  mewn  gwewyr  i  esgor  ar  ryddid  a  datgudd- 
iai  meibion  Duw.  Yr  oedd  bod  y  byd  yn  cael  ei  gadw 
cyhyd  mewn  rbyfeloedd  a  tbywallt  gwaed.  yn  parotoi  y 
ffordd  i  ddyfodiad  Tywysog  tangnefedd,  a'r  agwedd  yr  oedd 
ynddo,  yn  dangos  y  mawr  anghenreidrwydd  am  y  fath 
Dywysog. 

Fe  welodd  Duw  yn  dda  drefnu  yn  ei  ragluniaeth,  i  awdur- 
dod  a  llywodraetb  ddaearol  gael  ei  godi  i'r  uchder  mwyaf, 
ac  ymddangos  yn  ei  ogoniant  penaf  yn  y  pedair  breniniaeth 
faw'r  hyny  a  ddilynasant  naill  y  Hall,  ac  y  byddai  i  bob  un 
o  lionynt  fod  yn  fwy  gogoneddus  na  'r  un  flaenorol,  cyn 
iddo  osod  i  fyny  deyrnas  ei  Fab;  fel,  trwy  hyny,  yr  ym- 
ddangosai  pa  gymaint  y  mae  ei  deyrnas  ysbrydol  ef  yn 
rhagori  ar  y  teyrnasoedd  bydol  mwyaf  gogoneddus.  Yr 
oedd  nerth  a  gogoniant  teyrnas  Satan  yn  ymddangos  yn  ei 
huchder  mwyaf,  yn  y  pedair  breniniaeth  hyny:  can}7s  llyw- 
odraethau  y  byd  paganaidd  oeddynt,  ac  felly  eu  nerth  hwy 
oedd  nerth  teyrnas  Satan.  Duw  a  oddefodd  i'r  ddiweddaf 
gyfodi  i'r  fath  uchder  mawr  mewn  awdurdod  a  gorwychedd 
cyn  dyfodiad  ei  Fab,  er  parotoi  y  ffordd  iddo  ef  gael  budd- 
ugoliaeth  fwy  gogoneddus  pan  y  deuai  i'w  dadymchwelyd. 
Yr  oedd  yn  rhaid  i  Goliath  ymwisgo  yn  ei  holl  arfogaeth 
pan  yr  oedd  y  llengcyn  Dafydd  yn  dyfod  i'w  erbyn  ef  a 
ffon  dan  ac  a  chareg,  fel  y  byddai  buddugoliaeth  Dafydd  yn 
fwy  gogoneddus.    Fe  oddefodd  Duw  i  un  o'r  llywodraethau 


142  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

mawrion  liyn  ddarostwng  un  arall,  ac  felly  i'r  naill  godi  ar 
ddiuystr  y  Hall,  ac  yr  oedd  yr  olaf  o  hyd  yn  ymddangos  yn 
fwy  nerthol,  ond  y  ddiweddaf  oedd  y  gryfaf  a'r  alluocaf  o 
lionynt  oil ;  felly,  Crist  wrth  ddadymchwelyd  hon,  oedd  niegys 
pe  buasai  yn  eu  dadymchwelyd  hwynt  oil  ar  unwaith  :  fel  y 
mae  y  gareg  a  dorwyd  o'r  mynydd,  nid  a  dwylaw,  yn  cael 
ei  harddangos  megys  yn  inalurio  y  ddelw  o  aur,  arian, 
haiarn,  pres  a  chlai,  hyd  cnid  oedd  y  cyfan  yn  myned  fel 
man  us  yn  y  lloriau  dyrnu  baf. 

Fe  oddefwyd  i'r  yinherodraethau  hyn  gynhyrfu  y  byd,  ac 
i'r  naill  ddinystrio  y  Hall ;  ac  er  fod  eu  hawdurdod  mor 
fawr,  eto  nis  gallent  gynnal  eu  hunain,  ond  hwy  a  syrthias- 
ant  y  naill  ar  ol  y  Hall,  ac  a  ddaethant  i'r  dim,  ie.  y  ddi- 
weddaf a'r  alluocaf  o  lionynt,  yr  hon  a  lyngcasai  yr  boll 
ddaear.  Fe  welodd  Duw  yn  dda  ddangos  trwyddynt  hwy 
anwadalwcb  a  gwagedd  pob  mawredd  daearol,  y  rbai  oedd- 
ynt  yn  wasanaetbgar  fel  addurn  i  osod  allan  ogoniant  teyrn- 
as  ei  Fab,  yr  hon  ni  ddinystrir  byth.  Dan.  2.  44.  "  Ac  yn 
nyddiau  y  breninoedd  hyn  y  cyfyd  Duw  y  nefoedd  frenin- 
iaeth,  yr  hon  ni  ddystrywir  byth  :  a'r  freniniaeth  ni  adewir 
i  bobl  ereill  ;  ond  hi  a  faluria  ac  a  dreulia  yr  holl  frenin- 
iaethau  hyn,  a  hi  a  saif  yn  dragywydd."  Cymaint  y  mae 
hon  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  holl  freniniaethau  hyny : 
y  maent  hwy  yn  diflannu  ymaith,  ac  yn  cael  eu  gadael  i  bobl 
ereill,  ond  hon  a  saif  yn  dragywydd.  Fe  oddefodd  Duw  i'r 
diafol  wneyd  ei  egni  i  sefydlu  ei  achos  trwy  godi  i  fyny  y 
llywodraethau  mwyaf  nerthol  a  rhwysgfawr  yn  y  byd,  cyn 
i'r  Iesu,  yr  hwn  oedd  yn  ddirmygedig  gan  ddynion,  ei 
ddadymchwelyd  ef  yn  ei  ymherodraeth.  Fe  ddaeth  Crist 
i'r  byd  i  dynu  i  lawr  uchel  bethau  teyrnas  Satan,  "  fel  y 
byddai  i  law  yr  Arglwydd  fod  ar  bob  balch  ac  uchel,  ac  ar 
bob  twr  uchel,  a  phob  magwyr  gadarn."  Esa.  2.  12.  Ac 
oblegyd  hyny  fe  oddefwyd  i'r  pethau  hyn  ymgodi  yn  hynod 
o  uchel,  fel  y  byddai  i  Grist  ymddangos  yn  gymaint  mwy 
gogoneddus  uwchlaw  iddynt.     Mewn  modd  rhyfedd  fel  hyn 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  143 

y  darfu  i  Lywodraethwr  mawr  a  doeth  y  byd.  barotoi  y 
fiord  d  i  godi  i  fyny  deyrnas  ei  anwyl  Fab. 

3.  Peth  arall  neillduol  nodedig  yn  yr  amser  neu  yr 
yspaid  diweddaf  hwn  cyn  dyfodiad  Crist,  oedd  rhyfeddol 
gadwracth  yr  eglwys  trwy  yr  holl  ddadymchweliadau  hy/i. 
Yr  oedd  hyn,  ar  ryw  gyfrifon,  yn  fwy  nodedig  trwy  yr 
yspaid  hwn  nac  un  o'r  atnserau  blaenorol.  Yr  oedd  yn 
hynod  o  ryfedd  fod  yr  eglwys,  yr  hon  oedd  yn  awr  mor 
wan,  ac  mewn  agwedd  mor  isel,  a  chan  mwyaf  yn  ddarost- 
yngedig  i  ly wodraeth  yr  unbenaethau  Paganaidd,  yn  cael  ei 
chadw  am  yr  yspaid  o  bump  neu  chwe5  chan'  mlynedd  yn 
nghyd,  tra  yr  oedd  y  byd  mor  fynych  yn  cael  ei  ddadym- 
chwelyd,  a'r  ddaear  megys'yn  cael  ei  rhwygo  yn  ddarnau,  ac 
mor  ami  yn  cael  ei  gwaghau  a'i  gosod  yn  ddifrod,  a'i  thrig- 
olion  yn  cael  eu  tori  i  lawr  cyn  fynyched,  pob  un  gan 
gleddyf  ei  frawd.  Yr  wyf  yn  dywedyd,  mai  peth  rhyfedd 
oedd  i'r  eglwys,  yn  ei  sefyllfa  isel  a  gwan,  yr  hon  nid  oedd 
ond  dyrnaid  bychan  o  bobl,  gael  ei  chadw  yn  yr  holl  gyn- 
hyrfiadau  mawrion  hyny,  yn  neillduol  wrth  ystyried  fod 
gwlad  Iudea.  yr  hon  oedd  breswylfa  benaf  yr  eglwys  yn 
nghanol  y  terfysgiadau  hyn,  ac  fel  pe  buasai  yn  ganol- 
bwjnt  i'r  pleidiau  amrafaelgar,  ac  yn  fynych  iawn  yn  an- 
neddfa  rhyfel  yn  eu  mysg  hwy,  ac  yn  cael  ei  gorlenwi  a'i 
sathru  yn  ami  gan  fyddinoedd ;  weithiau  yn  meddiant  y 
naill  bobl,  bryd  arall  yn  meddiant  ereill :  a'r  genedl  yn 
wrthddrych  cenfigen  a  chasineb  yr  holl  genedloedd  Pagan- 
aidd  oddiamgylch  iddi,  ac  yn  cael  ei  dinystrio  ganddynt, 
lluaws  mawr  o  drigolion  y  wlad  yn  fynych  yn  cael  eu  lladd, 
a'r  tir  i  fesur  helaeth  yn  cael  ei  ddiboblogi,  a'r  rhai  a  fydd- 
ent  yn  awdurdodi  arnynt  yn  bwriadu  yn  fynych  gwbl 
ddinystrio  yr  holl  genedl.  Eto  cynnaliwyd  a  diogelwyd 
hwy  yn  eu  caethiwed  yn  Mabilon,  a  chynnaliwyd  hwy 
drachefn  yn  y  peryglon  yr  aethant  trwyddynt  dan  frenin- 
oedd  Persia,  a'r  peryglon  mwy  o  lawer  yr  oeddynt  yn 
ddarostyngedig  iddynt  drachefn  dan  ymherodraeth  Groeg, 
ac  wedi  hyny  pan  y  sathrwyd  y  byd  gan  y  Khufeiniaid. 


144  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Eii  oadwraeth  trwy  yr  yspaid  hwn  o  amser  3'.Joedd  nod- 
edig  neillduol ;  canys  nid  ydym  yn  darllen  i'r  eglwys  erioed 
mewn  un  amser  blaenorol  ddyoddef  erlidigaeth  i'r  fath  radd 
ag  y  darfu  iddi  yr  amser  hwn  dan  Antiochus  Epiphanes, 
fel  y  cawn  son  wedi  hyn.  Yr  oedd  cadwraeth  yr  eglwys 
trwy  yr  holl  ddadymchweliadau  hyny  ar  y  byd,  yn  rhoddi 
goleuni  a  cliadarnhad  ar  yr  hyn  a  ddarllenwn  yn  Salm  46. 
"  Duw  sydd  noddfa  a  nerth  i  ni,  cymhorth  hawdd  ei  gael 
mewn  cyfyngder.  Am  hyny  nid  ofnwn  pe  symudai  y 
ddaear,  a  phe  treiglid  y  mynyddoedd  i  ganol  y  mor:  er 
rhtto  a  therfysgu  o'i  ddyfroedd,  er  crynu  o'r  mynyddoedd 
gan  ei  ymchwydd  ef" 

Sylwais  fel  hyn  ar  ryw  bethau  cyffredinol,  y  mha  rai  yr 
oedd  yspaid  diweddaf  amseroedd  yr  Hen  Destament  yn 
gwahaniaethu  oddiwrth  yr  amserau  ereill.  Yr  wyf  yn  awr 
yn  dyfod  i  sylwi  yn  fwy  neillduol  ar  y  modd  y  dygwyd 
gwaith  y  prynedigaeth  yn  mlaen. 

1.  Y  peth  cyntaf  i  fod  dan  sylw  yn  awr,  ydoedd  caeth- 
iwed  yr  Iuddewon  yn  Mabilon.  Goruchwyliaeth  fawr  o 
eiddo  rhagluniaeth  oedd  hon,  na  bu  ei  chyffelyb  erioed  o'r 
blaen.  Yr  oedd  plant  Israel  wedi  cael  eu  mynych  ddar- 
ostwng  gan  eu  gelynion  yn  amser  y  Barnwyr,  ac  amryw 
bersonau  neillduol  wedi  cael  eu  cymeryd  i  gaethiwed  ar~ 
amserau  ereill.  Ond  ni  bu  erioed  y  fath  beth  a  dinystr 
hollol  ar  yr  holl  wlad,  ae  ar  y  cysegr,  a  dinas  Ierusalem,  a 
holl  bentrefydd  y  wlad,  a  chorff  y  genedl  yn  cael  eu  mudo 
o'u  gwlad  eu  hun  i  wlad  oedd  amryw  gannoedd  o  filltiroedd 
o  bellder  oddiwrthynt,  a  thir  Canaan  yn  cael  ei  waghau  o 
bobl  weledig  Duw.  Fe  ymadawodd  yr  arch  unwaith  o'r 
tabernacl  yn  Siloh,  a  chaethgludwyd  hi  i  dir  y  Philistiaid  : 
ond  ni  bu  erioed  y  fath  beth  a  llosgi  y  cysegr,  a  hollol 
ddinystrio  yr  arch,  y  dodrefn  a'r  llestri  sanctaidd  yn  cael 
eu  mudo  ymaith,  yr  addoliad  gosodedig  yn  cael  ei  rwystro, 
a'r  tir  yn  ddifrod  ac  yn  wag  am  gymaint  o  flynyddoedd. 
Pa  mor  fywiog  y  mae  Galarnadau  Ieremiah  yn  gosod  y 
pethau  hyn  allan !    Yr  oedd  gwaith  y  prynedigaeth  yn  cael 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  14  i 

ei  ddwyn  yn  mlaen  trwy  yi  orucbwyliaetb  nodedig  bon  yn 
y  pethau  canlynol : 

(1.)  Yr  orucliwyliaeth  hon  a  ddygodd  iachdd  terfynol  iW 
genedl  Iuddewig  oddiwrth  ei  heilun-addoliaeth.  Y  mae  y 
prophwyd  Esaiah.  wrth  lefaru  am  godiad  i  fyny  deyrnas 
Crist,  yn  dywedyd,  y  byddai  i'r  eilunod  gael  eu  hollol  ddy- 
ddimu.  Pan  yr  oedd  yr  amser  yn  nesau  ag  yr  oedd  Duv/ 
am  ddyddimu  eilun-acldoliaeth  Paganaidd  trwy  y  rhan 
fwyaf  o'r  byd  adnabyddus,  fe  ryngodd  bodd  iddo  yn  gyntaf 
ddyddimu  Paganiaeth  yn  mysg  ei  bobl  ei  bun,  trwy  eu 
caetbiwed  yn  Mabilon.  Hwynt-bwy,  y  rhai  oeddynt  ers 
eynifer  o  oesoedd  mor  dueddol  i  eilun-addoliaetb,  fel  nad 
oeddynt  yn  diwygio  er  yr  boll  farnedigaetbau  a  ddaetb 
arnynt  o'i  berwydd,  ie  yr  boll  rybuddion,  argyboeddiadau, 
eeryddon,  a  gawsant,  oeddynt  beb  ateb  dyben,  ond  yn  awr 
bwy  a  gwbl  feddyginiaetbwyd  ;  ac  er  y  gallasai  rbai  o  bon- 
ynt  syrtbio  i'r  pecbod  hwn  wedi  byn,  fel  y  darfu  iddynt 
oddeutu  amser  erlidigaetb  Antioclms,  eto,  fel  cenedl,  ni 
ddangosasant  unrbyw  duedd  mwyacb  iddo.  Yr  oedd  byn 
3'n  gyfnewidiad  nodedig  a  rbyfeddol  yn  y  bobl  byn,  ac  yn 
betb  oedd  yn  dwyn  yn  mlaen  yn  union-gyrcbol  waitb  y 
prynedigaetb,  fel  yr  ydoedd  yn  ddyrcbafiad  mawr  ar  acbos 
gwir  grefydd  yn  y  byd. 

(2.)  Un  petb  ag  oedd  yn  parotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad 
Crist,  ac  i  osod  i  fyny  orucbwyliaetb  ogoneddus  yr  efeDgyl, 
oedd  cymeryd  ymaith  lawer  oyr  pethau  hyuy  yn  mha  rai  yr  oedd 
gogoniant  yr  orucliwyliaeth  Iuddewig  yngynnwysedig.  Mewn 
trefn  i  ddwyn  i  mewn  orucbwyliaetb  ogoneddus  yr  efengyl, 
yr  oedd  yn  rbaid  i  ogoniant  }7r  eglwys  Iuddewig  ddiflanu. 
Cyflawnwyd  byn  trwy  y  caetbiwed  Babilonaidd  mewn  am- 
rywiol  ffyrdd. 

Yn  gyntaf,  Bu  yn  acblysur  i  symud  y  llywyddiaeth  am- 
serol,  neu  y  llywodraetb  orucbel  ac  annibynol  oedd  gan- 
ddynt  yn  eu  mysg  eu  bunain,  ymaitb  o  dy  Dafycld.  Yr 
oedd  yr  amser  yn  awr  yn  nesau  pan  y  byddai  i  Grist,  Bren- 
in   mawr   a  tbragywyddol  ei  eglwys,  deyrnasu,  ac  felly  yr 

II.  R.—W.  7 


146  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

ydoedd  yn  bryd  i'r  breninoedd  cysgodol  hyn  gilio  ymaith. 
Yr  Iuddewon  ooddynt  o  hyn  allan  bob  amser  yn  ddibynol 
ar  allu  llywodraethol  cenedloedd  ereill,  hyd  oni  ddaeth 
Crist,  am  yn  agos  i  chwe'  chan'  mlynedd,  oddyeithr  tua 
deng  mlynedd  a  phedwar  ugain  y  buont  dan  y  Maccabeaid 
a'u  hiliogaeth,  am  ba  yspaid  y  cynnaliasant  fath  o  lywodr- 
aeth  annibynol,  a  hyny  trwy  ryfeloedd  gwastadol. 

Trwy  y  caethiwed  hefyd.  fe  clynwyd  ymaith  ogoniant  a 
gorwychedd  y  deml,  ac  nid  oedd  y  deml  a  adeiladwyd  wedi 
hyny  ddim  mewn  cydmariaeth  iddi  hi.  Yr  oedd  hyn  yn 
addas,  gan  fod  yr  amser  yn  nesau  i  wrthgysgod  gogoneddus 
y  deml  ymddangos. 

Yn  y  caethiwed  hefyd  hwy  a  gollasant  y  ddivy  lech  faen 
a  roddwyd  i  Moses,  ar  ba  rai  yr  oedd  Duw  wedi  ysgrifenu 
y  Deg  Gorchymyn  a'i  fys  ei  hun  yn  mynydd  Sinai.  Ym- 
ddengys  i'r  llechau  gael  eu  cadw  yn  yr  arch  hyd  y  caeth- 
iwed, ac  yr  oeddynt  yno  pan  osododd  Solomon  hi  yn  y 
deml.  1  Bren.  8.  9.  "Nid  oedd  dim  yn  yr  arch  ond  y 
ddwy  lech  faen  a  osodasai  Moses  yno  yn  Horeb." 

Peth  arall  a  gollodd  yr  Iuddewon  y  pryd  hyn,  oedd  yr 
Urim  a  Thummin.  Ezra  2.  63.  "  A'r  Tirsatha  a  ddywedodd 
wrthynt,  na  fwytaent  o'r  pethau  sancteiddiaf,  hyd  oni 
chyfodai  ofieiriad  ag  Urim  ac  a  Thummin."  Ac  nid  oes 
genym  hanes  fod  hwn  byth  wedi  cael  ei  adferyd,  ac  y  mae 
hen  ysgrifeniadau  yr  Iuddewon  yn  dywedyd  na  adferwyd 
hwynt.  Nid  wyf  yn  bwriadu  chwilio  allan  yn  awr  pa  beth 
oedd  yr  Urim  a  Thummin,  ond  yn  unig  i  sylwi  mai  rhyw 
beth  ydoedd  trwy  yr  hwn  y  byddai  yr  arch-offeiriad  yn 
ymofyn  a  Duw,  ac  yn  derby u  «£teb  digyfrw^^  oddiwrtho  ef, 
neu  beth  y  byddai  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  hysbysiadau 
digyfrwng  trwyddo  ar  achlysuron  neillduol.  Yr  oedd  hwn 
yn  awr  wedi  cilio,  yr  amser  oedd  yn  nesau  pan  y  deuai 
gwrthgysgod  yr  Urim  a  Thummin,  sef  Crist,  gair  mawr  a 
gwir  oracl  Duw. 

Peth  arall  y  mae  yr  hynanaethau  Iuddewig  yn  dywedyd 
ei  fod  yn  ol  yn  yr  ail  dernl  oedd  y  Shechina.  neu  gwmwl  y 


HANES  GWAITI1   Y  PRYNEDIGAETH  147 

gogoniant  ar  y  drugareddfa.  yr  oedd  hwa  yn  addawedig  i 
fod  yn  y  tabernacl.  Lef.  1  5.  2.  "  Canys  mi  a  ymddang- 
osaf  yn  y  cwmwl  ar  y  drugareddfa."  Ac  yr  ydym  yn 
darllen  fod  cwmwl  y  gogoniant  yn  aros  ar  y  babell,  (Exod. 
40.  35.)  ac  felly  yr  un  modd  mewn  perthynas  i  deml  Sol- 
omon :  ond  nid  oes  genym  hanes  fod  y  cwmwl  gogoniant 
hwn  y\\  yr  ail  deml.  ac  y  mae  hen  hanesion  yr  Iuddewon 
yn  dywedyd  nad  oedd  yno  y  fath  beth.  Nid  oedd  yn 
anghenreidiol  am  dano  yn  yr  ail  deml.  gan  fod  Duw  wedi 
addaw  ei  llenwi  a  gogoniant  mewn  modd  arall,  sef  trwy 
ddyfodiad  Crist  iddi.  yr  hyn  hefyd  a  gyflawnwyd.  u  Ys- 
gydwaf  hefyd  yr  holl  genedloedd.  a  dymuniant  yr  holl  gen- 
edloedd  a  ddaw :  Uanwaf  hefyd  y  ty  hwn  a  gogoniant.  medd 
Arglwydd  y  lluoedd.57     Hag.  2.  7. 

Y  mae  hen  ysgrifeniadau  yr  Iuddewon  yn  son  am  beth 
arall  oedd  wedi  cilio  yr  amser  hwn.  sef  y  tan  o'r  nefoedd  ar 
yr  allor.  Pan  adeiladodd  Moses  y  tabernacl  a'r  allor  yn  }~r 
anialwch.  a  phan  offrymwyd  yr  aberthau  cyntaf.  fe  ddaeth 
tan  ot  nefoedd  ac  a  ysodd  y  poeth-offrwm.  Lef.  9.  24.  A 
thrachefn.  pan  adeiladodd  Solomon  y  deml.  ac  yr  oflfrymwyd 
ebyrth  ynddi  y  waith  gyntaf.  fe'i  hyswyd  gan  dan  o'r  nefoedd 
yr  un  modd.  2  Cron.  7.  1.  Nid  oedd  y  tan  hwn  byth  i'w 
ddiffoddi.  ond  yr  oedd  i'w  gadw  yn  fyw  gyda'r  gofal  mwyaf. 
Lef.  6.  13.  '-Cynneuer  y  tan  bob  amser  ar  yr  allor:  na 
ddiffodded.5'  Ac  nid  oes  un  sail  i  feddwl  fod  y  tan  hwnw 
a  ddifaodd  yr  aberth  yn  amser  Solomon  wedi  diffoddi  hyd 
oni  ddinystriwyd  y  deml  gan  y  Babiloniaid ;  ond  y  pryd 
hwnw  fe'i  diffoddwyd.  ac  nid  adferwyd  mo  hono  byth.  Ac 
fe  orfu  i'r  Iuddewon,  wedi  eu  dychwelyd  o'r  caethiwed, 
ddefnyddio  eu  tan  cyflfredin  eu  hunain  yn  ei  le,  fel  y  tystia 
eu  hen  draddodiadau.  Fel  hyn  yr  oedd  goleuadau  yr  Hen 
Destament  yn  diffoddi  ar  ddynesiad  gogoneddus  Haul 
Cyfiawnder. 

(3.)  Y  caethiwed  yn  Babilon  a  fu  yn  achlysur  i  beth 
arall,  yr  hyn.  wedi  hyny,  a  ddygodd  yn  mlaen  ddyrchafiad 
ar  deyrnas   Crist  yn  y  byd,  sef  gwasgariad  yr  Iuddewon 


148  IIANES  GWAITII  Y  PRYNED1GAETH. 

trwy  y  rlian  fwyaf  o'r  byd  adnabyddus :  canys  yr  boll 
genedl  oedd  wedi  eu  gyru  yn  mhell  allan  o'u  gwlad  eu  hun, 
ac  mewn  caetliiwed  parhaus  am  gymaint  yspaid  o  amser,  ac 
felly  llawer  o  honynt  yn  ennill  meddiannau,  ac  yn  adeiladu 
tai,  ac  yn  cyfanneddu  ynddynt,  yn  nhir  eu  caethiwed.  yn  ol 
yr  annogaeth  a  roddwyd  iddynt  gan  Ieremiah  yn  y  llythyr 
a  ysgrifenodd  efe  attynt.  Pen.  xxix.  A  chan  hyny,  pan 
y  rhoddodd  Cyrus  ryddid  iddynt  i  ddychwelyd  i'r  tir  yr 
oeddynt  yn  byw  ynddo  o'r  blaen,  llawer  o  honynt  a  aros- 
asant byth  heb  ddychwelyd.  Nid  oeddynt  yn  ewyllysgar  i 
adael  eu  sefyllfaoedd  a'u  meddiannau  yno,  a  myned  i  wlad 
angli)  fannedd.  yr  hon  oedd  gynifer  o  gannoedd  o  filltiroedd 
oddiwrthynt.  a'r  hon  na  welsai  nemawr  o  honynt  heblaw  yr 
hen  bobl,  ac  felly  nid  oedd  y  rhai  a  ddychwelasant  ond 
ychydig.o  nifer,  a  rhifedi  mawr  a  arosasant  yn  ol,  er  hyny 
yr  oeddynt  yn  glynu  wrth  yr  un  grefydd  a'r  rhai  a  ddy- 
chwelasant, cyn  belled  ag  y  gellid  ei  harfer  mewn  gwlad 
ddyeithr.  Ac  fe  dybir  mai  cenhadau  a  anfonwyd  oddiwrth 
yr  Iuddewon  yn  Mabilon  i  ymofyn  a'r  prophwydi  a'r  offeir- 
iaid  yn  lerusaleni  oedd  Sareser  a  Regemeleeh.     Zech.  vii. 

Yr  Iuddewon  hyny  a  arosasant  yn  y  wlad  hono  a  gawsant 
yn  fuan  eu  gwasgaru  oddiyno  i  wledydd  cymydogaethol 
trwy  y  cyfnewidiadau  niawrion  a  ddygwyddasant  yn  y  byd. 
Felly  yr  ydym  yn  gweled  yn  amser  Esther,  yr  hyn  oedd 
wedi  y  dychweliad  o'r  caethiwed,  fod  yr  Iuddewon  yn  was- 
garedig  trwy  holl  ymherodraeth  eang  Persia,  yr  hon  oedd 
yn  cyrhaedd  o  India  hyd  Ethiopia.  Est.  3.  8.  "  A  Haman 
a  ddywedodd  wrth  y  brenin  Ahasferus,  Y  mae  rhyw  bobl 
wasgaredig  a  gwahaneclig  yn  mhlith  y  bobloedd,  drwy  holl 
daleithau  dy  freniniaeth,"  &c.  Ac  felly  y  buont  yn  was- 
garedig yn  barhaus  hyd  oni  ddaeth  Crist,  ac  hyd  onid  aeth 
yr  apostolion  allan  ar  led  y  byd  i  bregethu  yr  efengyl.  Ond 
eto  yr  oedd  yr  Iuddewon  gwasgaredig  yn  gtynu  wrth  eu 
crefydd  yn  eu  gwasgariad.  Yr  oedd  eu  caethiwed,  fel  y 
sylwyd  o'r  blaen,  wedi  eu  meddyginiaethu  yn  drwyadl  oddi- 
wrth eu  heilun-addoliaeth  :  ac  yr  oeddynt  yn  arfer  rnyned, 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  149 

gynifer  o  lionynt  ag  a  allai.  o  amser  i  amser,  i  Ierusalem,  i 
addoli  ar  y  gwyliau  gosodedig.  ¥el  hyn  yr  ydym  yn  darlleu 
fod  yn  Ierusalem.  ar  wyl  fawr  y  Pentecost,  Iuddewon  o  bob 
cenedl  dan  y  nef.  y  rhai  oeddynt  wedi  dyfod  o'r  holl  wled- 
ydd  i  ba  rai  y  gwasgaresid  hwynt,  i  fyny  i  addoli  ar  yr  wyl 
fawr  hono.  Felly  hefyd  y  gwelwn,  yn  yr  banes  a  roddir  yn 
llyfr  yr  Actau,  fod  yr  apostolion,  i  ba  le  by  nag  yr  elent  wrth 
bregethu  yr  efengyl  trwy  y  byd,  yn  eyfarfod  ag  Iuddewon. 

Antiochus  Fawr.  yn  nghylch  dau  gan'  mlynedd  cyn  Crist, 
ar  un  achlysur.  a  symudodd  ddwy  fil  o  deuluoedd  Iuddewig 
o?r  wlad  oddiamgylch  Babilon  i  Asia  leiaf.  ac  felly  llawer 
ot  rhai  hyny  a'u  biliogaeth  a  sefydlasant  yn  Pontus,  Gal- 
atia.  Phrygia,  ac  yn  Ephesus,  ac  o'r  manau  hyny  yr  aeth 
llawer  o  honynt  i  drigiannu  yn  Athen,  Corinth  a  Ehufain  ; 
yr  hyn  a  fu  yn  achos  o  adeiladu  y  synagogau  yn  amryw  o'r 
lleoedd  y  bu  Paul  yn  pregethu  ynddynt, 

Y  gwasgariad  yma  ar  yr  Iuddewon  trwy  y  byd,  cyn  dy- 
fodiad  Crist,  a  fu  yn  barotoad  i'w  ddyfodiad  ef,  a  rhwyddad 
i'r  flfordd  i'w  deyrnas  gael  ei  chodi  i  fyny  yn  y  byd.  Yr 
oedd  gwasgariad  yr  Iuddewon  fel  hyn  yn  foddion  i  godi 
dysgwyliad  cyffredmol  trwy  y  byd  am  y  Messiah,  oddeutu  yr 
amser  y  daeth  :  canys  yr  oedd  yr  Iuddewon.  i  ba  le  bynag 
y  gwasgerid  hwy,  yn  dwyn  yr  ysgrythyrau  sanctaidd  i'w 
canlyn,  ac  felly  y  prophwydoliaethau  am  y  Messiah  ;  a  chan 
eu  bod  yn  cymdeithasu  a'r  cenedloedd,  yn  mysg  pa  rai  yr 
oeddynt  yn  byw,  yr  oedd  y  rhai  hyny  yn  dyfod  i  gydnab- 
yddiaeth  a'r  prophwydoliaethau,  a'r  dysgwyliad  oedd  gan 
yr  Iuddewon  am  eu  Messiah  gogoneddus,  ac  oddiwrth  hyn 
yma  fe  ddechreuodd  dysgwyliad  cyffredinol  yn  nghylch  yr 
amser  hwn  gymeryd  lie  yn  mysg  cenedloedd  y  byd  am  ened- 
igaeth  person  gogoneddus  yn  ngwlad  Iudea,  fel  yr  ymddeng- 
ys  oddiwrth  hanesion  a  roddwyd  gan  ddysgedigion  pagan- 
aidd  oeddynt  yn  byw  y  prvd  hwnw.  ac  y  mae  ysgrifeniadau 
rhai  o  honynt  eto  ar  gael.  Virgil,  prydydd  enwog  oedd  yn 
byw  yn  yr  Eidal  ychydig  cyn  genedigaeth  Crist,  a  ganodd 
yn  ardderchog  ar  y  dysgwyliad  am  y  Tywysog  mawr  oedd 


150  HANES  GWATTH  Y  PR  YNEDIGAETH. 

i  ymddangos,  a'r  amseroedd  dedwydd  o  heddwch  a  chyf 
iawnder  a  ddeuai  i'w  ganlyn  ef  i'r  byd,  ac  y  mae  rhai  o'i 
ganiadau  yn  hynod  debyg  o  ran  iaith  i  brophwydoliaeth 
Esaiah. 

Yr  oedd  gwasgariad  yr  Iuddewon  yn  parotoi  y  ffordd  i 
ddyfodiad  Grist  mewn  modd  arall,  sef,  trwy  fod  eu  cyflwr 
gwasgaredig  yn  dangos  yr  anghenreidrwydd  am  ddyddimiad 
ar  yr  oruchwyliaeth  Iwddewig,  a  gosodiad  i  fyny  oruchwyl- 
iaeth  newydd  y  cyfaramod  gras  ;  yr  ydoedd  yn  dangos  ang- 
henreidrwydd neillduol  am  ddyddimiad  ar  y  ddeddf  sere- 
moniol,  a'r  hen  addoliad  Iuddewig  ;  canys  yr  oedd  yn  rhy 
anhawdd  i'r  Iuddewon  eu  hunain  gyflawni  y  ddeddf  sere- 
moniol  yn  eu  cyflwr  gwasgaredig.  Yr  oedd  deddf  y  sere- 
moniau  wedi  ei  chyfaddasu  at  sefyllfa  pobl  yn  cydbreswyl- 
io  yn  yr  un  wlad,  lie  yr  oedd  y  ddinas  a  ddewisasai  Duw  ; 
lie  hefyd  yr  oedd  y  deml,  yr  unig  fan  lie  y  caniateid  iddynt 
offrymu  ebyrth  ;  a'r  unig  fan  lie  yr  oedd  yn  gyfreithlon  i'w 
hoffeiriaid  a'u  Lefiaid  weinyddu  eu  swyddau,  a'r  lie  hefyd 
yr  oeddynt  i  ddwyn  eu  blaen-ffrwythau,  lie  yr  oedd  eu  din- 
asoedd  noddfa,  a'r  cyffelyb.  Ond  trwy  y  gwasgariad  hwn 
yr  oedd  llawer  o  Iuddewon,  pan  ddaeth  Crist,  yn  byw  mewn 
gwledydd  ereilLy  rhai  oeddynt  fwy  na  mil  o  filltiroedd  o  bell- 
der  oddiwrth  Iudea,  yr  hyn  oedd  yn  gwneuthur  cyflawniad 
deddf  yr  aberthau  yn  anhawdd  iddynt.  Ac  er  y  gallasai 
eu  tadau  fod  yn  feius  am  beidio  myned  i  wlad  Iudea  pan  y 
rhoddwyd  caniatad  iddynt  gan  Cyrus,  eto  yr  oedd  eu  sef- 
yllfa yn  awr  y  fath,  fel  yr  oedd  yn  rhy  anhawdd  i  lawer  o 
honynt  fyned  yno  ;  yr  hyn  oedd  yn  dangos  yr  anghenreid- 
rwydd am  ddwyn  i  mewn  oruchwyliaeth  newydd,  a  fyddai 
yn  addas,  nid  yn  unig  i  ryw  wlad  neu  genedl  neillduol,  ond 
i  amgylchiadau  cyffredinol  yr  holl  genedloedd. 

Drachefn,  yr  oedd  y  gwasgariad  hwn  ar  yr  Iuddewon  yn 
parotoi  y  ffordd  i  godi  i  fyny  deyrnas  Crist  yn  y  byd  mewn 
modd  arall,  fel  yr  oedd  yn  cynnorthwyo  i  wneyd  yr  hanes 
am  Grist  o'i  weithredoedd  yn  adnabyddus  a  chyhoeddus  yn  y 
byd.     Canys,  fel  y  sylwais  o'r  blaen,  yr  oedd  yr  Iuddewon 


SAVES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  151 

oeddynt  yn  byw  raewn  gwledydd  ereill  yn  arfer  myned  i 
fyny  i'r  tair  gwyl  fawr  a  gynnelid  o  flwyddyn  i  flwyddyn  yn 
Ierusalem,  a  thrwy  byny  yr  oeddynt  yn  gydnabyddus  a'r 
newyddion  am  y  pethau  rbyfedd  yr  oedd  Crist  yn  en 
gwnentbnr  yn  y  wlad  pan  y  daetb  efe.  Nyni  a  welwn  yn 
yr  banes  sanctaidd.  fod  amryw  o'r  rbai  byny  yn  bresennol 
pan  yr  adgyfodwyd  Lazarus  gan  yr  Iesu,  a'u  bod  yn  gwneyd 
sylw  neillduol  ar  y  wyrth  fawr  bono,  yr  byn  befyd  a  gyn- 
byrfodd  chwilfrydedd  yr  Iuddewon  tramor  a  ddaetbent  i  fyny 
i  wyl  y  Pasg  i  ymofyn  am  weled  yr  Iesu.  loan  12.  20,  21 
Y  mae  yn  amlwg  mai  Iuddewon  tramor  a  pbroselytiaid  oedd 
y  rbai  byny.  gan  eu  bod  wedi  dyfod  i  addoli  ar  wyl  y  Pasg. 
Gelwid  yr  Iuddewon  byny  oeddynt  yn  byw  yma  a  tbraw  yn 
mysg  y  Groegiaid,  ac  yn  siarad  eu  biaitb  bwy,  yn  Helleniaid 
neu  Roegiaid.  gelwir  bwy  felly  yn  Act.  6.  1 .  Xid  Cenedloedd 
Cristionogol  oedd  y  Groegiaid  y  lleferir  am  danynt  yma ; 
canys  yr  oedd  byn  cyn  galwad  y  Cenedloedd. 

Yr  un  modd  y  daetb  yr  Iuddewon  byny  a  ddaetbent  i 
fyny  i  Ierusalem  o  wledydd  ereill  i  addoli  yn  bysbys  am 
groesboeliad  Crist.  Fel  byn  yr  oedd  y  dysgyblion  oeddynt 
yn  myned  tuag  Emmaus.  pan  nad  oeddynt  yn  adnabod  yr 
Iesu.  yn  rbyfeddu  ei  fod  ef  yn  ddyeitbr  i'r  petbau  a  ddy- 
gwyddasant  yn  Ierusalem.  "  A  wyt  ti  yn  unig  yn  ymdeitb- 
ydd  yn  Ierusalem.  ac  ni  wybuost  y  petbau  a  wnaetbpwyd 
ynddi  hi  y  dyddiau  byn?"  Luc  24.  18.  Yr  byn  oedd  yn 
arwyddo  yn  eglur,  fod  y  petbau  yn  ngbylcb  yr  Iesu  mor 
gyboedd  ac  adnabyddus  yn  mysg  yr  boll  bobl.  fel  yr  oedd 
yn  syndod  ganddynt  fod  neb  beb  wybod  am  danynt.  Felly 
hefyd  y  daetbant  yn  bysbys  o'r  newyddion  am  ei  adgyfod- 
iad  ef :  a  phan  y  dycbwelasant  i'w  cartrefi  yn  y  gwledydd  yr 
oeddynt  yn  bywynddynt.  yr  oeddynt  yn  dwyn  y  newyddion 
byn  i'w  canlyn.  ac  felly  yn  gwneutbur  yr  hams  am  Grist  yn 
gyhoeddus  trwy  y  byd,  fel  y  gwnaetbent  y  prophwydoliaeth' 
an  am  da  no  yn  bysbys  o'r  blaen. 

Wedi  byn  hefyd,  pan  y  tywalltwyd  yr  Ysbryd  ar  ddydd 
y  Pentecost,  yr  oedd  yr  Iuddewon  tramor  hyny  a  ddaeth- 


152  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

^nt  i  Ierusalem  yn  gwneyd  sylw  neillduol  ar  yr  effeithiau 
rhyfeddol  oedd  yn  ei  ganlyn  ;  a  llawer  o  honynt  a  ddy- 
chwelwyd  ;  sef  Parthiaid,  Mediaid,  Elamitiaid,  a  thrigolion 
Mesopotamia,  a'r  Aifft,  a'r  parthau  o  Lybia  o  amgylch 
Cyrene,  a  dyeithriaid  o  Rufeinwyr,  Iuddewon  a  phroselyt- 
iaid,  Cretiaid  ac  Arabiaid.  Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  dwyn 
i'w  canlyn,  nid  yn  unig  y  newyddion  am  Gristionogaeth, 
eithr  Cristionogaeth  ei  hun,  i'r  gwledydd  He  yr  oeddynt  yn 
cyfanneddu  ynddynt,  yr  hyn  oedd  yn  cynnorthwyo  yn  fawr 
tuag  at  ledaenu  yr  efengyl  trwy  y  byd. 

Yr  oedd  gwasgariad  yr  Iuddewon  yn  cynorthwyo  tuag  at 
godi  i  fyny  deyrnas  yr  efengyl  yn  y  byd  inewn  ffordd  arall,  sef 
trwy  agor  y  drws  ir  apostolion  gael  mynedfa  i  mewn  i'r  lle- 
oedd  yr  aethant  iddynt  i  bregethu  yr  efengyl.  Yr  oeddynt 
yn  cael  synagogau  luddewig  bron  yn  yr  holl  fanau  lie 
y  buont  yn  pregethu  y  gwirionedd,  yn  y  rhai  y  darllenid  yr 
ysgrythyrau  sanctaidd  yn  feunyddiol,  ac  yr  addolid  y  gwir 
Dduw ;  yr  hyn  oedd  yn  fantais  fawr  i'r  apostolion  i  ledaenu 
yr  efengyl ;  canys  eu  harfer  ydoedd,  i  ba  ddinas  bynag  yr 
elent,  myned  yn  gyntaf  i  mewn  i  synagogau  yr  Iuddewon, 
a  phregethu  yr  efengyl  yno,  gan  eu  bod  o'r  un  genedl  a 
hwy.  Trwy  hyn  yr  oedd  eu  dyfodiad  i'r  lleoedd  hyny,  a'u 
hathrawiaeth  newydd,  yn  dwyn  sylw  y  Cenedloedd  oeddynt 
yn  gymydogion  i'r  Iuddewon  hyn,  ac  yr  oedd  eu  chwilfryd- 
edd  yn  cael  ei  gynhyrfu  i  wrando  pa  beth  bynag  oedd  gan- 
ddynt  i'w  ddywedyd,  yr  hyn  oedd  yn  rhoddi  cyfle  neillduol 
i'r  apostolion  bregethu  yr  efengyl  iddynt.  Ymddengys  oddi- 
wrth  yr  hanes  a  geir  yn  Actau  yr  Apostolion,  mai  fel  hyn  yr 
oedd  pethau  yn  bod.  Ac  yr  oedd  llawer  o'r  cenedloedd 
hyny  wedi  eu  parotoi  i  dderbyn  y  gair,  i  ry w  fesur,  trwy  y 
wybodaeth  oedd  ganddynt  am  grefydd  yr  Iuddewon,  eu  bod 
yn  addoli  un  Duw,  ac  yn  dysgwyl  y  Messiah,  yn  nghyda  'r 
prophwydoliaethau  oedd  ganddynt  am  dano.  Yr  oeddynt 
wedi  derbyn  y  wybodaeth  hon  oddiwrth  yr  Iuddewon,  y  rhai 
a  fuasent  cyhyd  o  amser  yn  gymydogion  iddynt ;  yr  hyn  a 
agorodd  y  drws  i'r  efengyl  ddyfod  i  mewn  atynt.     Yr  oedd 


HAXES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  153 

hyn,  yn  ddiamheuol,  yn  gwneutlmr  ygwaith  o'u  dychwelyd 
yn  Laws  i  r  apostolion,  na  phe  buasent  heb  un  dy.sgwyliad 
airily  fath  berson  ag  yr  oeddynt  hwy  yn  ei  bregethu.  neu 
heb  glywed  am  addoliad  yr  unig  wir  Dduw.  Felly  yr  oedd 
y  caethiwed  Babilonaidd,  mewn  amrywiol  ffyrdd.  yn  achlys- 
ur  mawr  i  barotoi  y  llwybr  i  ddyfodiad  Crist. 

2.  Y  peth  neillduol  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno  oedd,  yr 
ychivaaegiad  a  tcnawd  at  ganon  yr  ysgrythyr  yn  amser  y 
caethiwed.  yn  y  ddwy  gyfran  nodedig  hyny.  sef  prophwyd- 
oliaethau  Ezeciel  a  Daniel.  Ymddangosodd  Crist  i  bob  un 
o'r  ddau  brophwyd  yma  yn  ffurf  y  natur  a  gymerodd  efe 
wedi  hyny.  Mae  y  prophwyd  Ezeciel  yn  rhoddi  hanes  i 
Grist  ymddangos  iddo  fel  hyn  yn  fynych.  Ezec.  1.  26.  "  Ac 
oddiar  y  ffurfafen  yr  hon  oedd  ar  eu  penau  hwynt,  yr  oedd 
cyffelybrwydd  gorseddfaingc,  fel  gwelediad  maen  sapphir, 
ac  ar  gyffelybrwydd  yr  orseddfaingc  yr  oedd  oddiarno  ef 
gyffelybrwydd  niegys  gwelediad  dyn."  Hefyd,  pen.  8.  1,2. 
Felly  hefyd  yr  ymddangosodd  efe  i'r  prophwyd  Daniel. 
Dan.  8.  15,  16.  "  Yna  wele,  safodd  ger  fy  mron  megys  rhith 
gwr.  A  chlywais  lais  dyn  rhwng  glanau  Ulai.  ac  efe  a  lef- 
odd  ac  a  ddywedodd,  Gabriel,  gwna  i  hwn  ddeall  y  weledig- 
aeth."  Y  mae  llawer  o  bethau.  y  rhai  nid  vw  yd  an^hen- 
re-idiol  eu  henwi  yma  yn  neillduol,  yn  profi  yn  eglur 
mai  Crist  oecld  y  person  hwn.  Felly  hefyd  yr  ymddangos- 
odd efe  drachefn  i  Daniel.  Pen.  10.  5.  6.  4-  Yna  y  cyfod- 
ais  fy  llygaid,  ac  yr  edrychais,  ac  wele  ryw  wr  wedi  ei  wisgo 
a  llian.  a'i  lwynau  wedi  eu  gwregysu  ag  aur  coeth  o  Uphaz. 
A'i  gorff  oedd  fel  maen  beryl,  a'i  wyneb  fel  gwelediad 
mellten,  a'i  lygaid  fel  lampau  tan,  a'i  freichiau  a'i  draed  fel 
lliw  pres  gloyw,  a  sain  ei  eiriau  fel  sain  tyrfa."  Mae  yn 
amlwg.  wrth  gydmaru  y  weledigaeth  hon  a'r  un  a  gafodd 
loan.  (Dat.  1.  13.)  mai  Crist  oedd  yr  un  a  ymddangosodd 
i'r  prophwyd.  Y  mae  efe  hefyd,  yn  y  rhan  hanesyddol  o?i 
lvfr,  yn  rhoddi  hanes  am  ymddangosiad  hynod  a  nodedig  o 
Grist  gyda  Sadrach.  Mesach  ac  Abednego,  yn  ffwrn  Xebu- 
chodonosor.     Dan.  3.  25.     ;iWele  fi  yn  gweled  pedwar  o 

h.  r. — w.  7* 


154  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

wyr  rhyddion,  a  dull  y  pedwerydd  sydd  debyg  i  Fab  Duw." 
Crist  a  ymddangosodd  yno,  nid  yn  unig  yn  ffurf  y  natur 
ddynol.  ond  efe  a  ymddangosodd  yn  y  ffwrn  i  waredu  allan 
o  honi  y  rhai  oeddynt  yn  credu  ynddo  ;  trwy  yr  hyn  yr  ar- 
ddangosir  i  ni  y  modd  y  daeth  efe  ei  hun  i'r  ffwrn  o  dan 
digofaint  Duw  i  achub  y  rhai  a  gredant  ynddo  ef ;  ac  nad 
ydyw  digofaint  Duw  byth  yn  eu  cyrhaedd,  nac  yn  cyf- 
hwrdd  a  hwy,  gymaint  ag  i  ddeifio  gwallt  eu  penau. 

Yr  oedd  y  ddau  brophwyd  hyn,  ar  amryw  ystyriaethau, 
yn  fwy  manwl  yn  nghylch  dyfodiad  Crist  a  theyrnas  ogon- 
eddus  ei  efengyl,  na  neb  o'r  prophwydi  a  fuasent  o'r  blaen. 
Sylwodd  y  ddau  yn  fanwl  ar  y  tri  chwyldroad  mawr  a  fyddai 
ar  y  byd  eyn  y  deuai  ef.  Y  mae  Ezeciel  yn  fanwl  neillduol 
mewn  amryfal  fanau  yn  nghylch  dyfodiad  Crist :  ac  y  mae 
y  prophwyd  Daniel  yn  rhagfynegu  amser  ei  ddyfodiad  ef 
yn  fwy  eglur  nac  un  prophwyd  a  fuasai  o'i  flaen.  Yn  y  9fed 
bennod  o'i  brophwydoliaeth,  y  mae  efe  yn  rhagfynegu  y 
byddai  deng  wythnos  a  thriugain,  neu  ddeng  wythnos  a 
thriugain  o  nynyddoedd,  neu  ddeg  a  thriugain  seithwaith  ; 
hyny  ydyw,  pedwar  cant  a  deg  a  phedwar  ugain  o  flynydd- 
oedd,  o  roddiad  y  gorchymyn  i  ail-adeiladu  y  deml  ac  ad- 
feru  yr  Iucldewon,  hyd  groeshoeliad  y  Messiah.  Rhaid  cyf- 
rif  yr  amser  hwn  o'r  caniatad  a  roddwyd  i  Ezra  gan  Ar- 
taxerxes,  trwy  yr  hyn  yr  oedd  amser  croeshoeliad  Crist  yn 
cael  ei  nodi  allan  yn  gywir,  yr  hyn  ni  wnaed  erioed  o'r 
blaen.     Ezra  vii. 

Y  mae  y  prophwyd  Ezeciel  yn  hynod  o  fanwl  yn  y  dar- 
luniad  cyfriniol  a  rydd  efe  o'r  eglwys  efengylaidd,  yn  yr 
hanes  a  ddyry  yn  y  rhan  olaf  o'i  brophwydoliaeth  mewn 
perthynas  i'r  deml  a'r  ddinas.  Mae  y  prophwyd  Daniel  yn 
nodi  allan  ddull  neillduol  y  dygwyddiadau  a  ddeuai  i'r  eg- 
lwys Gristionogol  ar  ol  dyfodiad  Crist,  megys  cyfodiad  An- 
nghrist,  parhad  ei  deyrnasiad,  ei  gwymp,  a'r  gogoniant  a 
ddilynai  hyny.  Fel  hyn  y  mae  goleuni  yr  efengyl  yn  cyn- 
nyddu  fwy-fwy,  po  nesaf  yr  ydym  yn  dyfod  at  amser  gen- 
edigaeth  Crist. 


HANES  GWA1TH  Y  PRY.NEDIGAETH.  155 

3.  Y  peth  neillduol  y  sylwaf  arno  yn  nesaf  ydyw.  dinystr 
Babilon.  a  dadymchiceliad  ymherodraeth  Caldea  gan  Cyrus. 
C ymerodd  dinystr  Babilon  le  y  nos  hono  yr  oedd  Belsassar.  a 
thrigolion  y  ddinas  vn  eyffrediuol.  wedi  vmfoddi  yn  y  wledd 
feddwol  a  gynnelid  ganddynt  er  anrhydedd  i'w  duwiau,  pryd 
y  galwyd  am  Daniel  i  ddarllen  yr  ysgrifen-law  ar  galchiad 
y  pared  :  (Dan.  5.  30:)  a  dygwyd  pethau  oddiamgylch  er 
ei  dinystr  hi  yn  y  fath  ddull  rhyfecldol  ag  oedd  yn  dangos 
Haw  Duw.  ac  yn  gyflawniad  nodedig  o'i  air  ef  trwy  y  pro- 
phwydi.  yr  hyn  nis  gallaf  sefyll  arno  yn  neillduol  yn  awr. 
Yn  awr  y  ddinas  fawr  bono,  yr  bon  a  fuasai  gybyd  o  amser 
mewn  gelyniaetb  at  ddinas  Duw.  sef  Ierusalem.  a  ddinystr- 
iwyd.  wedi  iddi  sefyll  o  sylfaeniad  cyntaf  Babel,  oddeutu 
dau  gant  ar  bymtbeg  o  flynyddoedd.  Ac  os  bu  yr  attalfa 
a  roddwyd  ar  adeiladu  y  ddinas  bon  yn  ei  decbreuad  cyntaf. 
trwy  yr  hyn  y  rbwystrwyd  i  ddynion  ei  cbodi  rr  maint  a'r 
gorwycbedd  yr  oeddynt  wedi  bwriadu.  yn  ddyrcbafiad  ar 
waitb  y  prynedigaetb.  fel  y  dangosais  ei  fod.  llawer  niwy  yr 
oedd  y  dinystr  bwn  a  ddaetb  arni. 

Yr  ydoedd  yn  brawf  nodedig  o  ddialedd  Duw  ar  elynion 
ei  eglwys  :  canys  efe  a  ddygodd  y  dinystr  bwn  ar  Babilon 
o  berwydd  y  cam  a  wnaetbai  hi  a/i  blant  ef.  fel  y  dangosir 
yn  fynycb  gan  y  propbwydi.  Yr  oedd  hyn  befyd  yn  gyn- 
nydd  ar  waitb  y  prynedigaetb.  gan  mai  trwy  byn  y  cafodd 
pobl  Dduw.  y  rbai  a  gedwid  ganddynt  mewn  caetbiwed.  eu 
rbyddid  i  ddycbwelyd  i;w  gwlad  eu  bunain  i  ail-adeiladu 
Ierusalem  :  a  cban  byny  y  geilw  Duw  Cyrus,  yr  bwn  a  fu 
yn  offeryn  i  wneutbur  byn,  ei  eneinniog.  Esa.  45.  1.  A'r 
petbau  byn  ydynt  ycbwanegiad  at  y  ffyrdd  byny.  trwy  barai 
yr  oedd  codiad  a  dadymcbweliadd  pedair  unbenaetb  y  byd  yn 
dwyn  yn  mlaen  waitb  y  prynedigaetb.  yr  byn  y  sylwyd  arno 
o'r  blaen. 

4.  Y  petb  nesaf  a  ganlynodd  byn  ydoedd.  dychwdiad  yr 
Ivddewon  i'w  gwlad  eu  hun.  ac  ail-adeiladu  dinas  Ierusalem 
a'r  deml.  Yn  fuan  wedi  i  Cyrus  ddinystrio  yr  ymherodr- 
aeth Fabilonaidd.  a  cbodi  i  fyny  yr  un  Bersiaidd  ar  ei  had- 


156  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETU. 

feiliau,  efe  a  roddodd  allan  orchymyn  o  ewyllys  da  i'r  Iudd- 
ewon. yn  caniatau  iddynt  ddychwclyd  i'w  gvvlad,  ac  ail- 
adeiladu  eu  teml  a'u  dinas.  Y  dychweliad  hwn  i*r  Iudd- 
ewon, yn  nesaf  at  y  waredigaeth  o'r  Aifft,  yw  yr  hynotaf  o 
holl  waredigaethau  yr  Hen  Destament,  ac  y  raae  yn  cael  ei 
gosod  allan  yn  yr  ysgrythyr  fel  y  cysgod  mwyaf  o:r 
waredigaeth  trwy  Iesu  Grist.  Yr  ydoedd  dan  arweiniad  un 
o  hynanaid  cyfreithlon  Crist,  sef  Zorobabel  mab  Salathiel. 
enw  Babilonaidd  yr  hwn  oedd  Sesbazzar.  Efe  oedd  llyw- 
odraethwr  yr  Iuddewon,  a'u  harweinydd  yn  eu  dychweliad 
cyntaf  o'u  caethiwed  ;  ac  efe  a  Ioshua,  mab  Iosedec  yr 
arch-offeiriad,  oedd  a'r  Haw  benaf  ganddynt  yn  ail-adeiladu 
y  deml.  Dygwyd  y  waredigaeth  hon  oddiamgyleh  trwy 
ddwylaw  Zorobabel  a  Ioshua  yr  offeiriad,  fel  y  dygwyd  y 
y  waredigaeth  o'r  Aifft  oddiamgyleh  trwy  ddwylaw  Moses 
ac  Aaron. 

Yr  oedd  y  dychweliad  o'r  caethiwed  yn  oruchwyliaeth 
nodedig  o  eiddo  Rhagluniaeth.  Yr  ydoedd  yn  beth  tra 
hynod  i  galon  tywysog  pagan aidd  fel  Cyrus,  gael  ei  thueddu 
i  gefnogi  y  fath  amcan,  fel  y  darfu  iddo,  nid  yn  unig  roddi 
rhyddid  i'r  bobl  ddychwelyd,  ac  adeiladu  y  ddinas  a'r  deml, 
ond  efe  hefyd  a  roddodd  orchymyn  iddynt  gael  eu  cyn- 
northwyo  ag  arian,  aur,  ac  anifeiliaid.  Ezra  1.4.  Fe  du- 
eddwyd  calon  Darius  yn  rhyfedd  wedi  hyny,  i  fyned  ag 
adeiladaeth  ty  Dduw  yn  mlaen  a'i  arian-teyrnged  ei  hun,  ac 
i  orchymyn  i'w  gelynion  chwerwon,  y  Samariaid,  y  rhai 
oeddynt  yn  ymegnio  i'w  rhwystro,  eu  cynnorthwyo  o  ddydd 
i  ddydd  a  phob  peth  anghenreidiol  i  fyned  a'r  gwaith  yn 
mlaen.  Efe  hefyd  a  osododd  orchymyn  i  dynu  coed  o  dy 
pwy  bynag  a  wrthodai  gynnorthwyo  fel  hyn.  a'u  gosod  i  fyny 
a'i  grogi  ef  arnynt,  a  gwneyd  ei  dy  ef  yn  domen.  Ezra  vi. 
Wedi  hyny  fe  dueddodd  Duw  galon  Artaxerxes,  un  arall  o 
freninoedd  Persia,  i  ddwyn  yn  mlaen  y  gorchwyl  o  ddiogelu 
yr  Iuddewon  yn  eu  sefyllfa,  trwy  y  caniatad  eang  a  roddodd 
efe  i  Ezra.  Ezra  vii.  Efe  a'u  cynnorthwyodd  hwy  yn  hael- 
frydig  a'i  arian  a'i.aur  ei  hun,  gan  addaw  rhoddi  ychwaneg, 


HAXES  GWAITH  Y  rRYNEDIGAETH.  157 

fel  y  byddai  angben  yn  galw.  o  drysordy  y  brenin.  a  gor- 
cbymyn  i'w  drysorwyr  tu  bwnt  i'r  afon  Eupbrates.  roddi 
ycbwaneg.  os  byddai  yn  angbenreidiol.  byd  at  gan  talent  o 
arian.  can'  mesur  o  wenith.  can'  batb  o  win.  can'  batb  o 
olew.  a  balen  beb  fesur.  Efe  befyd  a  roddodd  ganiatad  i 
sefydlu  barnwyr  yn  y  wlad  :  ac  a  ryddbaodd  yr  offeiriaid 
oddiwrtb  y  rbwymau  i  daln  toll,  teyrnged  a  tbreth.  a  Uawer 
o  betbau  ereill.  yr  byn  oedd  yn  gwneyd  caniatad  Artaxerxes 
yn  iVy  cyflawn  ac  eang  nac  unrbyw  a  roddesid  i  adferu 
lerusalem :  ac  am  byny  y  gelwir  y  cyboeddiad  bwn  yn 
mbropbwydoliaetb  Daniel  yn  orchymyii  i  adferu  ac  adeiladu 
lerusalem  :  ac  oddiyma  y  mae  y  deng  wytbnos  a  tbriugain 
yn  cael  eu  dyddiad. 

Rboddwyd  cennadwri  gyinwynasgar  i'r  Iuddewon  wedi 
byn  gan  frenin  Persia  trwy  law  Xebemiab,  Pen.  ii.  Yr 
oedd  yn  betb  bynod  fod  calonau  tywysogion  Paganaidd  yn 
cael  eu  tueddu  fel  byn.  Yr  oedd  byn  yn  tarddu  oddiwrtb 
effeitbiau  gallu  yr  Hwn  sydd  a  cbalonau  breninoedd  yn  ei  law. 
ac  yn  eu  troi  bwy  y  ffbrdd  y  myno  efe :  ac  yr  ydoecld  befyd 
yn  brawf  neillduol  o'i  ewyllys  da  ef  tuag  at  ei  bobl. 

Amgylcbiad  bynod  arall  y  cyfarfu  yr  Iuddewon  ag  ef  yn 
eu  bail  sefydliad  yn  eu  gwlad  eu  bun  oedd,  fod  byny  wedi 
ei  gyflawni  yn  ngwyneb  cymaint  o  wrtbwynebrwydd  oddi- 
wrtb eu  gelynion  cbwerwon  a  diorpbwys.  y  Samariaid.  y 
rbai  a'u  gwrtbwynebasant  am  amser  maitb  gyda  pbob  dicbell 
genfigenus  a  allent  arfer  tuag  atynt,  gan  geisio  eu  dinystrio 
bwy.  Gwrtbwynebwyd  bwy  un  pryd  gan  Bislam.  Mitbred- 
atb.  Tabeel.  a  Simsab  (Ezra  iv.;)  ac  wedi  byny  gan  Tatnai, 
Setbar-boznai.  a'u  cyfeillion.  (pen.  v. :)  a  tbracbefn  gan  San- 
balat  a  Tbobiab.  fel  y  gwelir  yn  llyfr  Nebemiab.    Pen.  iv.  y. 

Dangosais  o'r  blaen  y  modd  yr  oedd  sefydliad  y  bobl  yn 
y  tir  yn  amser  Iosbua  yn  dwyn  yn  mlaen  waitb  y  prynedig- 
aetb.  Ar  yr  un  cyfrif  yr  oedd  eu  bail  sefydliad  yno  yn 
pertbynu.i'r  un  gorcbwyl.  Yr  oedd  ail  sefydliad  yr  Iudd- 
ewon yn  ngwlad  Canaan  yn  pertbynu  i'r  gwaitb  bwn.  gan 
ei  fod  yn  foddion  angbenreidiol  i  gadw  yr  eglwys  a'r  orucb- 


158  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

wyliaeth  Iuddewig  mewn  bodoliaeth  hyd  oni  ddeuai  Crist. 
Pe  na  buasai  yr  adferiad  ynia  ar  yr  eglwys  a'r  addoliad 
Iuddewig,  yn  nghyda  'r  deml,  buasai  y  bobl  yn  aros  heb 
wlad  o'u  heiddo  eu  hunain  i  fod  yn  brif  gartref,  ac  heb 
deml,  a  lie  i  addoli,  a  chyfanneddfa  i  ymgynnull  iddi.  Yr 
holl  sefydliadau  yr  oedd  Duw  wedi  gwneyd  cymaint  er 
eu  gosod  i  fyny,  a  fuasent  mewn  perygl  o  ballu  yn  hollol, 
amser  maith  cyn  i'r  chwe'  chan'  mlynedd  oedd  o'r  caethiwed 
hyd  ddyfodiad  Crist,  ddyfod  i  ben.  Ac  felly  buasai  yr  holl 
barotoi  a  fu  gan  Dduw,  o  amser  Abraham  hyd  ddyfodiad 
Crist,  yn  myned  yn  ofer.  Ond  yn  awr  yr  oedd  y  deml  yr 
addawsai  Duw  ei  llenwi  a  gogoniant,  trwy  ddyfodiad  y 
Messiah  iddi,  yn  cael  ei  hadeiladu,  fel  yr  oedd  y  prophwydi 
Haggai  a  Zechariah  yn  llefaru  wrthynt  er  eu  calonogi  i'w 
hadeiladu. 

5.  Y  peth  neillduol  y  sylwaf  arno  yn  nesaf  yw,  yr  ychwan 
egiad  a  wnawd  at  ganon  yr  ysgrythyrau,  yn  fuan  ar  ol  y 
caethiwed,  gan  y  prophwydi  Haggai  a  Zechariah,  y  rhai  a 
anfonwyd  i  galonogi  y  bobl  i  ail-adeiladu  y  ddinas  a'r  deml, 
a'r  prif  reswm  a  ddefnyddiant  dros  y  dyben  o  hyny,  ydyw 
fod  amser  ymddangosiad  Crist  yn  dynesu.  Fe  ragfynegodd 
Haggai  y  deuai  efe  o  hiliogaeth  Zorobabel.  Hag.  2.  23.  Y 
mae  yn  ymddangos  fod  hwn  yn  un  o'r  datguddiedigaethau 
diweddaf  a  mwyaf  hynod  am  achau  Crist,  hyd  onid  anfon- 
wyd yr  angel  Gabriel  i'w  ddatguddio  i  Mair  ei  fam. 

6.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno  ydoedd  y  tywalliiad 
o  Ysbryd  Duw  a  fu  yn  cydfyned  a  gweinidogaeth  Ezra  yr 
offeiriad,  wedi  y  dychweliad  o'r  caethiwed.  Mae  yn  eglur 
oddiwrth  amrywiol  bethau  yn  llyfrau  Ezra  a  Nehemiah, 
fod  y  fath  dywalltiad  wedi  cymeryd  lie.  Yn  ddioed  wedi 
i  Ezra  ddyfod  i  fyny  o  Babilon  gyda  'r  caniatad  helaeth  a 
roddwyd  iddo  gan  Artaxerxes,  [yr  amser  hwn  y  dechreuodd 
deng  wythnos  a  thriugain  Daniel,]  efe  a  ymosododd  i  ddi- 
wygio  }7r  Iuddewon  oddiwrth  y  drygau  a'r  Uygredigaethau 
a  ganfu  efe  yn  eu  mysg ;  ac  y  mae  genym  hanes  am  ei  fawr 
lwyddiant  yn   hyny  yn  y  ddegfed  bennod  o'i  lyfr  :  fel  yr 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  159 

ymddengys  fod  galar  mawr  yn  ngbynnulleidfa  Israel  yn 
gyffredinol  oblegyd  eu  pechodau,  mewn  canlyniad  i'r  hyn 
yr  aeth  y  bobl  i  gyfammod  difrifol  a  Duw,  a  diwygiad  mawr 
a  chyffredinol  a  gymerodd  le.  Oddeutu  yr  un  amser  yr 
oedd  y  bobl.  gyda  mawr  zel,  parch  a  difrifoldeb,  yn  ym- 
gasglu  yn  nghyd  i  wrando  ar  air  Duw  yn  cael  ei  ddarllen 
gan  Ezra  ;  ac  yr  oeddynt  yn  gwrando  yn  astud,  tra  yr  oedd 
Ezra  a'r  offeiriaid  ereill  yn  pregethu  iddynt,  trwy  ddarllen 
ac  egluro  y  gyfraith,  a'r  gwrandawiad  oedd  yn  effeitho  yn 
fawr  arnynt.  "Wylasant  pan  glywsant  eiriau  y  gyfraith.  ac 
ymroisant  i  wneuthur  sylw  arni,  a  chadwasant  wyl  y  pebyll, 
fel  y  mae  yr  ysgrythyr  yn  nodi,  yn  y  fath  fodd  na  chadwesid 
hi  o'r  blaen  er  dyddiau  Ioshua  mab  Nun.  Neh.  viii.  Wedi 
hyn  ymddidolasant  oddiwrth  bob  dyeithriaid,  a  thrwy 
wrando  gair  Duw.  hwy  a  yniostyngasant  mewn  ympryd  dif- 
rifol. gan  gyffesu  eu  pechodau,  ac  adnewyddu  eu  cyfammod 
a  Duw :  a  hwy  a  ddangosasant  eu  cywirdeb  yn  y  gorchwyl 
hwnw.  trwy  weithredol  ddiwygio  llawer  o  gam-ymddygiacl- 
au  mewn  crefydd  a  moesau.     Gwel  Xeh.  ix..  &c. 

Y  mae  yn  beth  i  sylwi  arno,  mai  arfer  Duw,  yn  mbob 
sefydliad  newydd  ar  gyflwr  ei  eglwys  weledig,  oedd  rhoddi 
tywalltiad  nodedig  o'i  Ysbryd.  Felly  yr  oedd  ar  sefydliad 
cvntaf  yr  eglwys  Iuddewig  pan  y  daeth  i  Granaan  dan  ar- 
weiniad  Ioshua,  fel  y  sylwyd  o'r  blaen  ;  ac  hefyd  yn  yr  ail 
sefydliad  hwn  yn  yr  un  tir  yn  amser  Ezra  :  ac  felly  yr  yd- 
oedd  ar  sefydliad  cyntaf  yr  eglwys  Gristionogol  wedi  ad- 
gyfodiad  Crist.  Gan  i  Dduw,  mewn  modd  doeth  a  grasol, 
osod  sylfaen  y  sefydliadau  hyn  mewn  gwaith  o  eiddo  yr 
Ysbryd  Sanctaidd,  er  buddioldeb  parhaus  ei  eglwys,  y  mae 
o  hyny  allan  wedi  aros  ynddynt.  Yr  oedd  y  tywalltiad  hwn 
o  Ysbryd  Duw  yn  feddyginiaeth  derfynol  i'r  genedl  oddi- 
wrth y  pechod  neillduol  hwnw  oedd  ychydig  o'r  blaen  mor 
gyffredin  yn  eu  mysg,  sef  ymgymysgu  a'r  Cenedloedd 
mewn  priodas :  canys  pa  mor  dueddol  bynag  oeddynt  iddo 
o'r  blaen,  ni  ddangosasant  un  duedd  iddo  byth  wedi  hyny. 

7.   Ezra  a  ychwanegodd  at  ganon  yr  ysgrythyr.     Efe  a 


160  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETIL 

ysgrifenodd  y  llyfr  a  elwir  ar  ei  enw ;  ac  fe  dybir  mai  efe  a 
ysgrifenodd  ddau  lyfr  y  Cronicl,  neu,  o'r  hyu  lleiaf,  mai  of 
oedd  eu  casglydd,  os  nad  awdwr  eu  defnyddiau.  Fod  y 
llyfrau  hyn  wedi  eu  cyfansoddi  a'u  hysgrifenu,  neu  eu  cyf- 
lawn  orphen,  wedi  y  caethiwed,  a  ymddengys  oddiwrth  y 
petkau  sydd  yn  ysgrifenedig  ynddynt ;  canys  y  mae  yr 
achau  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen  drwy  y  caethiwed.  1  Cron, 
3.  17.  Yno  y  cawn  hanes  hiliogaeth  Iehoiacira  trwy  aniry w 
genedlaethau  dilynol.  Ac  fe  sylwir  yn  y  llyfrau  hyn  ar  y 
caethiwed  hwn  yn  Mabilon,  fel  peth  oedd  wedi  bod,  a  myned 
Leibio,  ac  hefyd  ar  bethau  oeddynt  yn  cael  eu  gwneyd  ar  ddy- 
chweliad  yr  Iuddewon  oddiyno,  fel  y  gwelir  yn  y  9fed  ben- 
nod.  Y  mae  y  bennod  bono  gan  mwyaf,  yn  rhoddi  hanes 
pethau  a  ddygwyddasant  wedi  y  caethiwed,  fel  y  gwelir  wrth 
ei  chydmaru  a'r  hyn  a  ddywedir  yn  llyfrau  Ezra  a  Nehe- 
miah.  Ac  mai  Ezra  a  gyfansoddodd  y  llyfrau  hyn  sydd 
dra  thebygol  oddiwrth  eu  bod  yn  cael  eu  diweddgloi  a  geir- 
iau  y  gwyddom  eu  bod  yn  eiriau  allan  o  hanes  Ezra  :  y 
ddwy  adnod  olaf  o  ail  lyfr  Cronicl  ydynt  y  ddwy  adnod 
gyntaf  o  lyfr  Ezra. 

8.  Fe  dybir  fod  Ezra  wedi  casglu  yn  nghyd  yr  holl  lyfr  an 
yn  y  rhai  yr  oedd  yr  ysgrythyrau  sanctaidd  yn  gynnwysedig 
y  pryd  hwnw,  a'u  dosparthn  yn  eu  trefn  briodol.  Lleferir  yn 
fynych  am  Ezra  fel  ysgrifenydd  enwog  a  nodedig  o  gyfraith 
Duw,  ac  y  mae  yn  amlwg  fod  canon  yr  ysgrythyr,  yn  ei 
amser,  dan  ei  neillduol  ofal  ef ;  ac  y  mae  yr  Iuddewon,  yn 
yr  hanesion  cyntaf  sydd  genym  oddiwrthynt,  yn  dal  allan 
yn  wastadol  fod  cymaint  o  ganon  yr  ysgrythyrau  ag  oedd 
y  pryd  hwnw  mewn  bod,  wedi  cael  eu  trefnus  ddosparthu 
a'u  sefydlu  gan  Ezra  ;  ac  y  mae  yn  amlwg  mai  oddiwrtho 
ef  y  traddodwyd  hwy  i  lawr  hyd  amser  Crist  yn  y  drefn  ag 
y  darfu  iddo  ef  eu  dosparthu,  pan  y  derbyniodd  yr  eglwys 
-Gristionogol  hwy  oddiwrth  yr  Iuddewon,  ac  y  traddodwyd 
-hwy  i  lawr  i'n  hamserau  niuau.  Y  gwirionedd  o  hyn  sydd 
yn  cael  ei  ganiatau  fel  peth  diamheuol  gan  y  cyifredinol- 
rwydd  o'r  duwinyddion.  . 


HANKS  GWAITII  Y  rRYXEDlGAETII.  161 

9.  Yr  oedd  gwaitb  y  prynedigaeth  yn  cael  ei  ddwyn  yn 
mlaen  a'i  ddyrchafu  yr  amser  hwn.  trwii  ij  mavrr  luosogi  a 
fit  or  yr  adysgrifau  or  gyfraith.  y  rhai  a  sefydlwyd  i'w  dar- 
llen  yn  gyboeddus.  yn  holl  ddinasoedd  Israel,  yn  eu  syna- 
gogau.  Xid  oedd  ond  ychydig  o  adysgrifau  o:r  gyfraitb 
i'w  cael  evil  y  caethiwed.  Yr  oedd  advssrif  wreiddiol  o 
honi  gerllaw  yr  arch,  ac  yr  oedd  yn  orcbymyneclig  it  bren- 
inoedd  ysgrifenu  adysgrif  o  boni  er  addysg  iddynt  eu  bun- 
ain.  ac  yr  oedd  yn  orcbyinynedig  ei  darllen  unwaitb  bob 
saitb  mlynedd  i  boll  gynnulleidfa  Israel.  Ac  nid  oes  genym 
hanes  am  ddarlleniad  cyboeddus  o  boni  ar  unrbyw  amser 
pendant  oddyeitbr  byny  cyn  y  caetbiwed.  Mae  yn  amlwg 
oddiwrtb  amryw  betbau  a  ellid  nodi,  fod  yr  adysgrifau  o:r 
gyfraith  yn  bynod  o  anaml  y  pryd  bwnw  :  ond  wedi  y 
caetbiwed  fe  godwyd  i  fyny  ddarlleniad  cyboeddus  o  boni 
yn  wastadol  yn  nabob  synagog  trwy  y  tir.  Yn  gyntaf.  de- 
cbreuasant  ddarllen  y  gyfraitb  yn  eu  cynnulleidfaoedd.  ac 
wedi  byny  aetbant  yn  nilaen  gan  sefydlu  gwastadol  ddar- 
lleniad llyfrau  ereill  o'r  Hen  Destarnent.  A  darllenid  llitb- 
oedd  allan  o'r  Hen  Destament.  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny 
o'r  gyfraitb.  a  rbanau  ereill  o'r  ysgrytbyr  ar  gael  y  pryd 
hwnw,  yn  yr  boll  synagogau.  y  rbai  a  osodid  i  fyny  yn  mbob 
dinas  a  lie  y  byddai  cryn  nifer  o  Iuddewon  yn  preswylio. 
Fel  hyn  y  gwelwn  yr  oedd  pethau  yn  amser  Crist  a;r  apos- 
tolion.  u  Canys  y  mae  i  Moses  yn  mbob  dinas.  er  yr  ben 
amseroedd.  rai  a'i  pregetbant  ef.  gan  fod  yn  ei  ddarllen  yn 
y  synagogau  bob  sabboth."  Act.  15.  21.  Tybir  yn  gy- 
ffredinol,  gan  Iuddewon  a  Cbristionogion.  i'r  arferiad  yma 
gael  decbreuacl  gan  Ezra.  Yr  oedd  cynnulleidfaoedd.  yn 
ddiambeuol,  yn  addoli  yn  gyboeddus  cyn  y  caetbiwed. 
By d dent  yn  arfer  ymgynnull  i'r  deml  ar  y  gwyliau  gosod- 
edig.  ac  os  byddent  yn  metbu  deall  unrbyw  betb  yn  y  gyf- 
raitb. yr  oeddent  i  fyned  at  yr  offeiriaid  i  gael  eubaddysgu: 
byddent  befyd  yn  arfer  cyrcbu  i  deiau  y  propbwydi  i  gael 
byfforddiant.  Ac  yr  ydym  yn  darllen  fod  synagogau  yn  y 
tir  o'r  blaen.  (Salm  74.  8.)  ond  nis  gellir  tybied  fod  gan- 


162  HANES  OWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddynt  adysgrifau  o'r  gyfraith  i;w  darllen  yn  gyhoeddus,  ac 
i'w  hesponio  yn  wastadol  trwy  yr  holl  dir,  fel  yr  oedd  gan- 
ddynt  wedi  hyny.  Ac  yr  oedd  hyn  yn  un  moddion  neilldu- 
ol  i'w  diogelu  rhag  eilun-addoliaeth. 

10.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  arno  ydyw,  i  Dduw 
yn  rhyfeddol  ddiogelu  ei  eglwys  a  chenedl  yr  Ivddeicon,  pan 
yr  oedd  perygl  enbyd  yn  crogi  uwch  eu  penau,  gan  fygyth- 
iad  o  ddinystr  cyfFredinol  oddiwrth  Haman,  fel  y  gwelir  yn 
yr  hanes  yn  llyfr  Esther.  Ond  cyfres  o  ragluniaethau 
rhyfeddol  a  ragnaenasant  y  dystryw  hwn  i'w  goddiweddyd. 
Y  mae  yn  beth  diamheuol  i  Esther  gael  ei  geni  i'r  dyben  o 
fod  yn  offeryn  yn  y  waredigaeth  fawr  hon. 

1 1.  Wedi  hyn  canon  yr  ysgrythyr  a  helaethwyd  yn  mhell 
ach  yn  llyfrau  Nehemiah  ac  Esther  ;  llyfr  Nehemiah  a  ys- 
grifenwyd  ganddo  ef  ei  hun  :  a  pha  un  a  ysgrifenwyd  y 
Hall  gan  Nehemiah.  Mordecai  neu  Malachi,  nid  ydyw  o 
bwys  i  ni  wybod,  gan  ei  fod  yn  un  o'r  llyfrau  hyny  a  gyf- 
rifid  ac  a  dderbynid  yn  ganonaidd  bob  amser  gan  yr  Iudd 
ewon,  ac  yn  mysg  y  rhai  a  alwent  hwy  yn  ysgrythyrau  yn 
araser  Crisf,  ac  yr  oedd  hefyd  yn  cael  ei  gymeradwyo  fel  y 
cyfryw  ganddo  ef.  Canys  y  mae  Crist,  yn  ei  areithiau  i'r 
Iuddewon,  yn  fynych  yn  cadarnhau  ac  yn  eglur  gymeradwyo 
y  llyfrau  oeddynt  yn  myned  dan  yr  enw  ysgrythyrau  yn  eu 
mysg  hwy,  fel  y  gellid  dangos  yn  hawdd  pe  byddai  achos. 

12.  Wedi  hyn  canon  yr  Hen  Destament  a  orphenwyd  ac  a 
seliwyd  gan  Malachi.  Mae  y  dull  y  mae  ef  yn  diweddgloi 
ei  brophwydoliaeth  yn  ymddangos  i  arwyddo  nad  oeddynt  i 
ddysgwyl  ychwaneg  o  brophwydoliaethau,  nac  ychwaneg  o 
ddatguddiedigaethau  ysgrifenedig  oddiwrth  Dduw,  hyd  oni 
ddeuai  Crist.  Canys  y  mae  y  prophwyd  yn  y  bennod  olaf 
yn  prophwydo  am  ddyfodiad  Crist.  Adn.  2,  3.  "  Ond 
Haul  cyfiawnder  a  gyfyd  i  chwi,  y  rhai  ydych  yn  ofni  fy 
enw,  a  meddyginiaeth  yn  ei  esgyll  ;  a  chwi  a  ewch  allan  ac 
a  gynyddwch  megys  lloi  pasgedig.  A  chwi  a  fethrwch  yr 
annuwiolion  ;  canys  byddant  yn  lludw  dan  wadnau  eich 
traed  chwi,  yn  y  dydd  y  gwnelwyf  hyn,  medd  Arglwydd  y 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  163 

lluoedd."  Yna  yr  ydym  yn  darllen  yn  adnod  y  4edd :  "  Cof- 
iwch  gyfraith  Moses  fy  ngwas,  yr  hou  a  orchymynais  iddo 
ef  yn  Horeb  i  boll  Israel,  y  deddfau  a'r  barnedigaethau  ;" 
hyny  yw,  Cofiwch  a  defnyddiwch  yr  byn  sydd  genych  ;  ym- 
gedwcb  yn  agos  at  y  rbeol  ysgrifenedig  sydd  yn  eicb  medd- 
iant,  beb  ddysgwyl  ychwaneg  nes  byddo  nos  yr  Hen  Desta- 
ment  drosodd,  a  Haul  cyfiawnder  a  gyfyd  yn  y  man. 

1 3.  Yn  fuan  wedi  byn.  ysbryd  prophwydoliaeth  a  beidiodd  yn 
mysg  y  bobl  byn  byd  amser  y  Testament  Newydd.  Fel  hyn, 
goleuadau  yr  Hen  Destatoent,  ser  y  nos  hirfaitb  bono,  a 
ddechreuasant  guddio  eu  penau  yn  gyflym,  ac  amser  Haul 
cyfiawnder  oedd  yn  awr  yn  dynesu.  Sjlwasom  o'r  blaen  fel 
}-  darfu  i'r  breninoedd  ymadael  o  dy  Dafydd  cyn  i'r  gwir 
Frenin  a  Pben  yr  eglwys  ddyfod ;  a'r  modd  y  ciliodd 
cwmwl  y  gogoniant,  cyn  i  Grist,  dysgleirdeb  gogoniant  y 
Tad,  ymddangos.  Ac  yn  awr  fe  ballodd  ysbryd  propbwyd- 
oliaetb.  Yr  oedd  amser  Propbwyd  mawr  Duw  mor  agos, 
yr  oedd  yn  bryd  i'r  propbwydi  cysgoclol  byn  ddystewi. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  myned  trwy  yr  amser  ag  y  mae 
genym  unrbyw  banes  am  dano  yn  ysgrifeniadau  yr  Hen 
Destament :  a'r  petb  diweddaf  a  grybwyllwyd,  trwy  yr  byn 
yr  oedd  gwaitb  y  prynedigaetb  yn  cael  ei  bwyluso,  oedd  ym- 
adawiad  ysbryd  propbwydoliaetb. 

Yn  awr  af  yn  mlaen  i  ddangos  fel  yr  oedd  yr  un  gwaitb 
yn  cael  ei  gario  yn  mlaen  trwy  yr  amseroedd  oedd  yn 
ngweddill  cyn  dyfodiad  Crist.  Nid  oes  genym  yr  edefyn 
lleiaf  o  hanesyddiaetb  ysgrytbyrol  i'n  cyfarwyddo  yn  byn, 
fel  yr  oedd  genym  byd  yma ;  ond  y  mae  tri  pbeth  a  rydd  i 
ni  gyfarwyddyd,  propbwydoliaethau  yr  Hen  Destament, 
banesyddiaetb  ddynol,  a  rbyw  betbau  y  crybwyllir  am  dan- 
ynt  yn  acblysurol  yn  llyfrau  y  Testament  Newydd,  y  rbai 
a  ddygwyddasant  yn  yr  amseroedd  hyny. 

1 4.  Y  petb  neillduol  nesaf  y  crybwyllaf  am  dano  dan  y 
cyfnod  bwn  yw,  dinystr  yr  ymherodraeth  Bersia^dd,  a  gos- 


164  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

odiad  i  fyny  yr  un  Roegaidd  gan  Alexander.  Tybir  i  hyn 
gael  ei  ddwyn  oddiamgylch  yn  mhen  tua  thriugain  neu  ddeg- 
a-thriugain  o  flvnyddoedd  wedi  i  Malachi  fod  yn  prophwydo, 
ac  yn  nghylch  tri  chant  a  deg-ar-hugain  o  flynyddoedd  cyn 
Crist.  Hwn  oedd  y  trydydd  chwyldroad  yn  ystod  y  cyfnod 
hwn,  ac  yr  oedd  yn  fwy  hynod  nac  yr  un  o'r  rhai  blaenorol. 
Yr  oedd  yn  dra  nodedig  o  herwydd  goresgyniad  disymwth 
Alexander,  a  maintioli  yr  ymherodraeth  a  osododd  efe  i 
iyny,  yr  hon  oedd  yn  llawer  ehangach  nac  yr  un  o'r  rhai 
a'i  rhagflaenasant. 

Mae  y  dygwyddiad  hwn  yn  cael  son  am  dano  yn  helaeth 
yn  mhrophwydoliaethau  Daniel.  Rhagddangosir  yr  ymher- 
odraeth hon  trwy  y  drydedd  deyrnas  o  bres  yn  nehongliad 
Daniel  o  freuddwyd  Nebuchodonosor.  Dan.  ii.  Ac  yn  ngwel- 
edigaeth  Daniel  o'r  pedwar  bwystnl,  wrth  y  trydydd  bwyst- 
fil  yr  hwn  oedd  debyg  i  lewpard,  a  phedair  aden  aderyn  ar 
ei  gefn,  y  bwriedir  arddangos  cyflymdra  ei  oresgyniad,  (pen. 
vii.  ;)  ac  y  mae  yn  cael  ei  ddarlunio  yn  fwy  manwl  yn 
ngweledigaeth  y  bwch  geifr,  (pen.  viii.,)  yr  hwn  oedd  yn 
dyfod  o'r  gorllewin  ar  hyd  wyneb  yr  holl  ddaear,  ac  heb 
gyfhwrdd  a'r  llawr,  i  ddangos  mor  gyflym  y  rhedai  arfau 
Alexander  dros  y  byd.  Mae  yr  angel  ei  hun  yn  hysbysu 
yn.ei  ddehongliad  o'r  weledigaeth,  fod  y  bwch  hwn  yn  ar- 
wyddocau  brenin  Grroeg.  Adn.  21.  "  A'r  bwch  blewog  yw 
brenin  Grroeg  ;  a'r  corn  mawr,  yr  hwn  sydd  rhwng  ei  lygaid 
ef,  dyna  y  brenin  cyntaf/'  sef  Alexander. 

Alexander  a  fu  farw  yn  fuan  wedi  iddo  ddarostwng  y  byd  ; 
ac  ni  ddisgynodd  ei  freniniaeth  i'w  hiliogaeth,  ond  pedwar 
o'i  brif  gadbeniaid  a  ranasant  ei  ymherodraeth  rhyngddynt, 
a'r  rhaniad  hwnw  a  fu  mewn  grym  yn  yr  oesoedd  canlynol. 
Yn  awr  yr  oedd  y  freniniaeth  wedi  ei  thori,  yn  gymaint  a 
bod  pedwar  yn  sefyll  i  fyny  am  dani,  "  pedair  breniniaeth  a 
gyfodant  o'r  un  genedl5  ond  nid  o'r  un  nerth  ag  ef :"  fel  yn 
mhen.  xl  Mae  yr  angel,  ^edi  rhagfynegu  am  ymherodr- 
aeth Persia,  yn  myned  yn  mlaen  i  ragfynegu  am  Alexan- 
der.   Adn.  3.    "  A  brenin  cadarn  a  gyfyd,  ac  a  lywodraetha 


HAM:.-  GWA1TH  Y   PRYNEDIGAETH.  165 

a  llywodraeth  fawr.  ac  a  wna  fel  y  myno."  Wedi  hyny  y 
mae  efe  (adn.  4)  vn  rhagfynegu  rhaniad  ei  deyrnas  ef 
rhwug  ei  bedwar  cadben  :  ';  A  phan  safo  efe,  dryllir  ei  deyrn- 
as. ac  a'i  rbenir  iua  pbedwar  gwynt  y  nefoedd  ;  ac  nid  i'w 
hiliogaetb  ef.  nac  fel  ei  lywodraetb  a  lywodraetbodd  efe :  o 
herwydd  ei  freniniaeth  a  ddiwreiddir  i  ereill  heblaw  y  rbai 
hyny."  Or  pedwar  cadben  hyn,  yroedd  un  yn  meddiannu 
yr  Aifft  a'r  gwledydd  cymydogaetbol  i'r  dehau  6  Iudea  ;  ac 
un  arall  Syria  a'r  gwledydd  cymydogaetbol  i'r  gogltdd  o 
Iudea  :  a'r  ddau  byn  a  elwir  yn  freiiinoedd  y  gogledd  a'r  de- 
hau yn  Dan.  xi. 

,  Yr  oedd  gosodiad  ymberodraetb  Groeg  i  fyny  yn  parotoi 
y  ffordd  yn  fawr  i  ddyfodiad  Crist,  ac  adeiladaeth  ei  deyrn- 
as ;  ac  yn  fwy  neillduol  felly,  gan  fod  byny  yn  givneyd  y 
Groeg  yn  iaith  gyffredin  y  byd.  Yr  oedd  hyn  yn  rboddi 
mantais  i  ledaenu  yr  efengyl  yn  mblitb  yr  boll  genedloedd 
gyda  mwy  o  rwyddineb  na  pbe  buasai  i  bob  cenedl  ei  biaitb 
neillduol.  Canys.  er  fod  rbai  o  bregetbwyr  cyntaf  yr  efeng- 
yl yn  ineddu  y  dawn  o  lefaru  a  tbafodau.  fel  yr  oeddynt  yn 
gallu  pregetbu  mewn  unrbyw  iaith,  eto  nid  oedd  gan  bawb 

0  bonynt  y  dawn  neillduol  bwn  ;  nis  gallai  y  rbai  oeddynt 
yn  ei  feddu  ei  arfer  pan  y  mynent,  ond  ar  amserau  neilldu- 
ol yn  unig,  pan  y  rbyngai  bodd  i  Ysbryd  Duw  eu  bysbrydoli 
yn  y  modd  hwnw.  Ac  nis  gallasai  yr  eglwysi.  mewn  gwaban- 

01  bartbau  pell  *o'r  byd,  megys  Ierusalem,  Galatia,  Anti- 
ocbia,  Corinth,  ac  ereill,  gymdeitbasu  a'u  gilydd.  fel  y  mae 
genym  hanes  eu  bod  (yn  llyfr  yr  Actau.)  beb  iaith  gj-ffredin. 
Wedi  gosod  i  fyny  ymherodraeth  Groeg.  yr  oedd  nifer  mawr 
trwy  yr  boll  wledydd  yn  deall  yr  iaith  Roegaidd  yn  dda,  yr 
byn  oedd  yn  agor  y  drws  yn  rhyfedd  i'r  eglwysi  hyny  gyd- 
gymdeithasu  a'u  gilydd,  er  eu  bod  mor  ddidoledig  y  naill 
oddiwrth  y  Hall. 

Drachefn,  yr  oedd  gwneyd  y  Groeg  yn  iaith  arferedig  rhan 
mor  eang  o'r  byd,  yn  parotoi  y  ffordd  i  deyrnas  Crist,  gan 
mai  ynddi  hi  yr  oedd  y  Testament  Newydd  i  gael  ei  ysgrif- 
enu  yn  wreiddiol.     Lledaenwyd  yr  efengyl  gan  yr  apostolion 


166  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yn  mysg  amryw  ugeiniau  o  genedloedd  ;  a  phe  na  buasai  y 
cenedloedd  hyny  yn  deall  y  Bibl  heb  ei  gyfieithu  i  gynifer 
o  ieithoedd,  buasai  yn  gwneyd  taeniad  yr  efengyl  yn  llawer 
mwy  anbawdd.  Ond  trwy  fod  y  Groeg  yn  cael  ei  gwneyd 
yn  iaith  gyffredin  i  bawb,  yr  oeddynt  oil  yn  deall  Testament 
Newydd  Iesu  Grist  yn  yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  ef  yn 
wreiddiol  gan  yr  apostolion  a'r  efengylwyr.  Can  gynted 
ag  yr  ysgrifenwyd  ef  gan  ei  ysgrifenwyr  gwreiddiol,  gosod- 
wyd  ef  yn  union-gyrchol  yn  agored  o  flaen  y  byd,  mewn 
iaith  a  ddeallid  yn  gyffredin. 

15.  Y  peth  nesaf  y  gwnaf  sylw  o  hono  yw,  cyfieithad  yr 
Hen  Destament  tr  Groeg,  yr  hwn  yn  gyffredin  a  elwid  y 
Sepiuagint,  neu  gyfieithad  y  deg-a-thriugain,  yr  hyn  a  gy- 
merodd  le  fel  y  tybir  tua  deg-a-deugain  neu  driugain  mlynedd 
wedi  goruchafiaeth  Alexander.  Hwn  oedd  y  cyfieithad 
cyntaf  o'r  ysgrythyrau  ag  y  mae  genym  unrhyw  hanes 
credadwy  am  dano.  Nid  oedd  canon  yr  Hen  Destament 
wedi  ei  orphen  gan  y  prophwyd  Malachi  yn  yr  Hebraeg 
wreiddiol,- ond  tua  a  chant  ac  ugain  mlynedd  cyn  hyn. 
Hyd  yn  hyn  yr  oedd  yr  ysgrythyrau  yn  parhau  i  gael  eu 
cloi  i  fyny  yn  mysg  yr  Iuddewon  yn  yr  Hebraeg,  yr  hon  ni 
ddeallid  gan  un  genedl  arall ;  ond  yn  awr  fe  'u  cyfieithwyd 
i'r  Groeg,  iaith  a  ddeallid  gan  genedloedd  y  byd  yn  gy- 
ffredin. 

Mae  y  cyfieithad  hwn  o'r  Hen  Destament  eto  ar  gael.  ac 
o  ddefnydd  mawr.  Mae  gan  yr  Iuddewon  lawer  o  ffug- 
chwedlau  yn  nghylch  yr  achos  o'r  cyfieithad  hwn,  a'r  modd  y 
dygwyd  ef  yn  mlaen ;  ond  tybir  mai  y  gwir  achos  o  hono 
oedd,  bod  Uuoedd  o  Iuddewon  yn  byw  mewn  parthau  ereill 
o'r  byd  heblaw  Iudea ;  a  chan  eu  bod  wedi  eu  geni  a'u 
meithrin  yn  mysg  y  Groegiaid,  daeth  y  Groeg  yn  iaith  ar- 
feredig  iddynt.  Gan  nad  oedd  y  rhai  hyn  yn  deall  yr  Heb- 
raeg gwreiddiol,  mynasant  gyfieithu  yr  ysgrythyrau  i'r 
Groeg  er  eu  gwasanaeth  eu  hunain  ;  ac  o  hyny  allan  yr 
oedd  yr  Iuddewon,  yn  mhob  gwlad  oddyeithr  Iudea,  yn  arfer 
y  cyfieithad  hwn  yn  eu  synagogau  yn  He  yr  Hebreig. 


DANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  167 

Yr  oedd  cyfieithad  yr  ysgrythyrau  i  iaith  yn  cad  ci  har- 
feryd  mor  gyffredin  drwy  y  byd.  yn  darparu  yn  fawr  y 
ffordd  i  deyrnas  Crist.  Canys  yr  oedd  yr  apostolion.  a  ddir- 
prwywyd  i  bregethu  trwy  y  byd.  yn  gwneyd  defnydd  mawr 
o  ysgrythyrau  yr  Hen  Destament,  ac  yn  enwedig  o'r  pro- 
phwvdoliaethau  yn  nghylch  Crist.  Trwy  gyfrwng  y  cyf- 
ieithad hwn.  a  thrwy  wasgariad  eang  yr  Iuddewon,  yr  oedd 
ganddynt  yr  ysgrythyrau  wrth  law  mewn  iaith  a  ddeallid 
gan  y  Cenedloedd.  0  hyn  allan  yr  oeddynt  yn  defnyddio 
y  cyfieithad  hwn  yn  benaf  yn  eu  pregethau  a'u  hysgrifen- 
iadau  pa  le  bynag  yr  elent.  fel  y  inae  yn  eglur  oddiwrth  y 
ffaith,  fod  eu  dyfyniadau  U'uosog  o'r  Hen  Destament,  bron  i 
gyd.  yn  gywir  yn  ngeiriau  y  Septuagint.  Mae  y  synhwyr 
yr  un  peth  ag  yn  yr  Hebraeg  gwreiddiol,  er  fod  y  geiriau 
yn  gwahaniaethu.  A'r  cyfieithad  hwn  a  arferid  yn  benaf 
yn  yr  eglwysi  Cristionogol  yn  mhlith  y  rhan  fwyaf  o  gen- 
edloedd  v  ddaear.  am  amrvw  sranrifoedd  wedi  Crist. 

16.  Y  peth  nesaf  yw  rhyfeddol  gadicedigaeth  yr  eghcys 
pan  yr  oedd  yn  cael  ei  bygwth  yn  enbyd  a'i  herlid  dan  yr 
ymherodraeth  Roegaidd.  Y  tro  cyntaf  y  bygythiwyd  hwy 
oedd  gan  Alexander  ei  hun.  Tra  yn  gwarchae  ar  ddinas 
Tyrus.  efe  a  anfonodd  at  yr  Iuddewon  am  gyuorthwy  ac 
anghenreidiau  i!w  fyddin.  Hwythau,  oddiar  barch  cydwyb- 
odol  i'w  llw  i  frenin  Persia,  a  wrthodasant :  a  chan  ei  fod 
yn  ddyn  o  ysbryd  ffrochwyllt.  yn  cyfateb  i  ddesgrifiad  yr 
ysgrythyr  o"r  bwch  blewog,  aeth  yn  eu  herbyn.  gyda'r  bwr- 
iad  o'u  tori  ymaith.  Ond  pan  gyfarfu  a*r  offeiriaid  yn 
mvned  allan  ato  yn  eu  gwisgoedd  offeiriadol.  Duw  a  droes 
ei  galon  ef  yn  rhyfedd  i'w  hachub  a  dang.os  hawddgar- 
wch  iddynt.  fel  y  gwnaethai  a  chalon  Esau  pan  gyfarfu  a 
Iacob. 

Wedi  hyn,  un  o  freninoedd  yr  Aifft,  ac  olynydd  un  o  bed- 
war  cadbeniaid  Alexander,  a  fwriadodd  ddystrywio  y  gen- 
edl  Iuddewig,  ond  a  attaliwyd  yn  hynod  a  rhyfeddol  trwy 
gyfryngdod  y  nefoedd  er  eu  cadwraeth. 

Ond  y  gadwraeth  fwyaf  rhyfeddol  a  gawsant  yn  ystod 


168  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAKTH. 

y  eyfnod  hwn,  oedcl  clan  erlidigaeth  greulon  Antiochus  Epi- 
phanes7  brenin  Syria,  ac  olynydd  arall  i  un  o  bedwar  cad- 
beniaid  Alexander.  Yr  oedd  yr  Iuddewon  y  pryd  hwn  yn 
ddarostyngedig  i  awdurdod  Antiochus ;  a  chan  ei  fod  ef 
wedi  ymgynddeiriogi  yn  eu  herbyn,  ymdrechodd  ei  oreu  i'w 
hollol  ddystrywio,  a'u  diwreiddio  hwy — o'r  hyn  lleiaf  bawb 
o  honynt  nad  adawent  eu  crefydd,  ac  addoli  ei  ddelwau  ef. 
Efe  yn  wir  a  ddifrododd  y  wlad  i  fesur  helaeth,  ac  a  ddi- 
boblogodd  ddinas  Ierusalem  ;  halogodd  y  deml,  gan  osod  ei 
ddelwau  i  fyny  mewn  rhai  manau  o  honi ;  ac  erlidiodd  y 
bobl  a  chreulondeb  diarbed  ;  fel  nad  oes  genym  hanes  am 
erlidigaeth  gyffelyb  i  hem  o'r  blaen.  Yr  oedd  llawer  o  am- 
gylchiadau  nodedig  yr  erlidigaeth  greulon  hon  yn  hynod  o 
gyffrous.  Dechreuodd  tua  chant  a  deng  mlynedd  a  thriugain 
cyn  Crist.  Sonir  llawer  am  dani  yn  mhrophwydoliaeth  Dan- 
iel, (Dan.  8.  9,  25  ;  11.  31— 38  ;)  ac  yn  y  Testament  New- 
ydd;Heb.  11.  36—38. 

Bwriadai  Antiochus,  nid  yn  unig  ddiwreiddio  y  grefydd 
Iuddewig,  ond,  can  belled  ag  yr  oedd  yn  ei  allu,  y  genedl 
hefyd  ;  a  llafuriodd  yn  neillduol  hyd  ei  eithaf  i  ddystrywio 
yr  holl  adysgrifau  o'r  gyfraith.  Ac  ystyried  pa  mor  ddi- 
nerth  oeddynt  hwy,  mewn  cydmariaeth  i  frenin  yn  meddu 
y  fath  lywodraeth  eang,  yr  oedd  rhagluniaeth  Duw  yn  ym- 
ddangos  yn  hynod  o  ryfedd  yn  nymchweliad  ei  amcan.  Yni- 
ddengys  i'r  Iuddewon  fod  ar  fin  dinystr  lawer  gwaith,  ac  yn 
barod  bron  i  gael  eu  llyngcu  i  fyny,  ac  yr  oedd  eu  gelynion 
yn  fynych  yn  meddwl  eu  hunain  yn  sicr  o  gyrhaedd  eu 
hamcan.  Daethant  unwaith  yn  erbyn  y  bobl  a  byddin 
alluog,  gyda  bwriad  o  ladd  y  cyfan,  oddyeithr  y  benywod 
a'r  plant,  a  gwerthu  y  rhai  hyny  yn  gaethion ;  ac  mor 
hyderus  oeddynt  o  gyrhaedd  eu  hamcan,  ac  ereill  o  brynu, 
fel  y  daeth  mwy  na  mil  o  fasnachwyr  gyda  ?r  fyddin,  ag  ar- 
ian  yn  eu  dwylaw,  i  brynu  y  rhai  oeddynt  i  gael  eu  gwerthu. 
Ond  Duw  yn  rhyfeddol  a  gynhyrfodd  ac  a  gynorthwyodd  un 
ludas,  ac  ereill  o'i  olyddion,  a  elwid  Maccabeaid,  y  rhai,  gyda 
dyrnaid  bychan  mewn  cydmariaeth,  a  orchfygasant  eu  gel- 


HAXES  GWAITH  Y   PRYNEDIGAETH.  169 

ynion  dro  ar  ol  tro,  ac  a  waredasant  eu  cenedl.     Rhagddy- 
wedwj'd  hyn  hefyd  gan  Daniel.    Pen.  11.  32.    Wrth  lefaru 
am  erlidigaeth   Antiochus,  dywed,  M  A  throseddwyr  y  cyf 
ammod  a  lygra  efe  trwy  weniaith  ;  eithr  y  bobl  a  adwaen 
ant  eu  Duw,  a  fyddant  gryfion,  ac  a  ffynant." 

Duw  wedi  hyn  a  ddygodd  yr  Antiochus  hwn  i  ddiwedd 
dycbrynllyd  a  gres}'nol,  trwy  glefyd  ffiaidd,  dan  arteithiau 
arswydus  yn  ei  gorff,  a  brawychiadau  nieddwl ;  yr  hyn  a 
ragddywedwyd  (Dan.  11.  45)  yn  y  geiriau  hyn:  "  Eto  efe 
a  ddaw  hyd  ei  derfyn,  ac  ni  bydd  cynorthwywr  iddo."  Bu 
eyuvgiadau  i  ddystrywio  yr  eglwys  wedi  ei  farwolaeth  ef ; 
ond  Duw  a'u  dyrysodd  hwynt  oil. 

17.  Y  peth  nesaf  yw  dinystr  ymherodraelh  Groeg.  a  gos- 
odiad  y  Rufeinig  ifyny.  Hwn  oedd  y  pedwerydd  chwyl- 
droad  yn  ystod  y  cyfnod  yma.  Ac  er  iddo  gael  ei  ddwyn 
oddiamgylch  yn  fwy  graddol  na  chodiad  yr  ymherodraeth 
Roegaidd,  eto  aeth  yn  mhell  tu  hwnt  iddi,  ac  yr  oedd  yr 
unbenaeth  dymhorol  alluocaf  ac  eangaf  yn  unrhyw  oes  ; 
fel  yr  oedd  }^r  ymherodraeth  Rufeinig  yn  cael  ei  galw  yn 
gyffredin  yr  hollfyd ;  megys  yn  Luc  2.  1.  "  Bu  hefyd  yn 
y  dyddiau  hyny,  fyned  gorchymyn  allan  oddiwrth  Augustus 
Caesar,  i  drethu  yr  holl  fyd." 

Lleferir  am  yr  ymherodraeth  hon  fel  y  gadarnaf  a'r  fwyaf 
o'r  pedair  o  lawer.  Dan.  2.  40.  "  Bydd  hefyd  y  bedwaredd 
freniniaeth  yn  gref  fel  haiarn  :  canys  yr  haiarn  a  ddryllia 
ac  a  ddofa  bob  peth  :  ac  fel  haiarn  yr  hwn  a  ddryllia  bob 
peth,  y  maluria  ac  y  dryllia  hi."  Dan.  7.  7,  19,  23.  Yr 
amser  y  darfu  y  Rhufeiniaid  oresgyn  a  dwyn  danynt  wlad 
Iudea,  oedd  rhwng  triugain  a  deg-a-thriugain  mlynedd  cyn 
Crist.  Yn  fuan  wedi  hyn  yr  oedd  yr  ymherodraeth  Ru- 
feinig wedi  ei  sefydlu  yn  ei  heangder  mwyaf ;  a  pharha- 
odd  y  byd  yn  ddarostyngedig  iddi  o  hyny  hyd  ddyfodiad 
Crist,  ac  am  lawer  o  ganrifoedd  wed'yn.    ■ 

Yr  oedd  fod  y  cenedloedd  wedi  eu  huno  dan  un  ymherodr- 
aeth fel  hyn  pan  y  daeth  Crist,  a  phan  yr  aeth  yr  apostolion 
allan  i  bregethu.  yn  hwyluso  yn  fawr  y  ffordd  i  ledaenu  yr 

H.  R.— W.  8 


170  IIANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIG AETH. 

efengyl,  ac  i  osod  i  fyny  deyrnas  Crist  yn  y  byd.  Yr  oedd 
fod  y  byd  fcl  hyn  yn  ddarostyngedig  i'r  un  lywodraetb, 
yn  agor  drws  i  dramwyaeth  gyffredinol,  ac  felly  yn  rhoddi 
hamdden  i  ledaenu  yr  efengyl  yn  fwy  cyflym.  Y  mae 
rhwystrau  aneirif  i  deitbio  yn  mysg  cenedloedd  dan  wabanol 
lywodraethau  annibynol,  y  rhai  nid  ydynt  i'w  cyfarfod  wrth 
dramwyo  trwy  wabanol  barthau  yr  un  deyrnas,  neu  wabanol 
ardaloedd  yr  un  tywysog.  Felly  yr  oedd  fod  y  byd  dan  yr 
un  llywodraeth,  yr  eiddo  Rhufain,  yn  hwyluso  yr  apostol- 
ion  i  deithio,  a  thaenu  yr  efengyl. 

18.  Oddeutu  yr  un  amser  yr  oedd  dysgeidiaeth  a  philoso- 
phyddiaeth  wedi  eu  codi  Vw  huchder  mwyafyn  y  byd  pagan* 
aidd.  Y  pbilosopbyddion  enwog  yn  mysg  y  Paganiaid  a 
fuont  byw  bron  i'gyd  wedi  y  symudiad  i  Babilon.  Doeth- 
ion  Groeg  a  Rhufain  agos  oil  a  flodeuasant  yn  ystod  yr  am- 
*>er  bwn.  Yr  hyn  yr  oedd  y  philosophyddion  byn  yn  gy- 
ffredin  yn  ei  gyfFesu  fel  eu  gorchwyl  penaf,  oedd  chwilio 
allan  yn  mba  beth  yr  oedd  prif  ddedwyddwch  dyn  yn  gor- 
pbwys,  a  pba  fodd  i'w  feddiannu.  Ymddengys  eu  bod  yn 
chwilio  i  hyn  yn  egn'iol  a  thrafferthus.  ac  yn  ysgrifenu  llawer 
o  lyfrau  yn  ei  gylch,  llawer  o  ba  rai  ydynt  eto  ar  gael ;  ond 
yr  oeddynt  yn  ymranu  yn  ddirfawr,  canys  fe  gyfrifwyd  am- 
ryw  gannoedd  o'r  gwabanol.  dybiau  oedd  ganddynt  yn  ei 
gylch.  Fel  byn  yr  oeddynt  yn  blino  eu  hunain  yn  ofer, 
gan  ymbalfalu  yn  y  tywyllwcb,  heb  fod  ganddynt  oleuni 
gogoneddus  yr  efengyl  i'w  harwain.  Rbyngodd  bodd  i  Dduw 
oddef  i  ddynion  wneyd  yr  oil  a  allent  wneyd  a  doethineb 
ddynol,  ac  i  chwilio  allan  ffordd  dedwyddweh  byd  eithaf  eu 
dealltwriaeth,  cyn  i'r  gwir  Oleuni  ddyfod  i  oleuo  y  byd. 
Goddefodd  Duw  i'r  philosophyddion  enwog  hyn  chwilio  allan 
beth  a  allent  wneyd  am  chwe'  chan'  mlynedd  ;  ac  yna  trwy 
ddygwyddiadau  amser  mor  faith,  profwyd  nad  oedd  y  cyfan 
a  allent  wneyd  ond  peth  ofer ;  nid  oedd  eu  haddysgiadau  yn 
gwneydy  byd  yn  ddoetbach,  yn  well,  nac  yn  ddedwyddach, 
ond  yr  oedd  yn  dyfod  yn  fwy  ynfyd,  drygionus,  a  gresynol. 
Goddefodd  hyn,  fel   y  gellid  gweled  pa  mor  bell  y  gallai 


BANES  GWA1TH  Y  FRYNEDIGAETH.  171 

rbeswm  a  philosophy  ddiaeth  fyned  pan  yn  eu  huchder 
mwyaf :  fel  y  byddai  i'r  anghenreidrwydd  o  Athraw  dwy- 
fol  vniddangos  yn  fwy  diddadl.  Rhyugodd  bodd  i  Dduw 
wueyd  doethineb  y  byd  hwn  yn  ffolineb — i  ddangos  i  ddyn- 
ion  ynfydrwydd  eu  doethineb  penaf — trwy  athrawiaeth  ei 
efengyl  ogoneddus,  yr  hon  oedd  uwch  cyrhaedd  eu  holl 
philosophi  hwy.     1  Cor.  1.  19—21 

Wedi  i  Dduw  ddangos  gwagedd  dysgeidiaeth  ddynol  heb 
yr  efengyl.  gwelodd  yn  dda  ei  gwneyd  yn  wasanaethgar  i 
ddybenion  teyrnas  Crist,  fel  llaw-forwyn  i  ddatguddiad 
dwyfol.  Y  mae  genym  enghraifft  o  hyn  yn  yr  apostol 
Paul,  yr  hwn  oedd  enwog  am  ei  ddysg,  (Act.  26.  24,)  ac  yn 
gyfarwydd.nid  yn  unig  yn  nysgeidiaeth  yr  Iuddewon,ond  yn 
eiddo  y  philosophyddion  hefyd.  Yr  oedd  yn  defnyddio  hyn  i 
fod  yn  wasanaethgar  i:r  efengyl :  megys  y  gwnaeth  tra  yn 
dadleu  a  philosophyddion  A  then.  Act.  17.  22,  &c.  Trwy 
ei  ddysgeidiaeth  yr  oedd  yn  gwybod  pa  fodd  i  gymhwyso 
ei  hun  yn  ei  areithiau  i  ddynion  dysgedig,  gan  ei  fod  wedi 
darllen  eu  hysgrifeniadau  ;  ac  y  mae  yn  dyfynu  gwaith 
eu  beirdd.  Dionysius,  philosophydd,  a  argyhoeddwyd 
trwyddo  ef,  ac  a  wnaed  yn  offeryn  enwog  i  ddwyn  yn  mlaen 
lwyddiant  yr  efengyl  ;  ac  yr  oedd  amryw  ereill,  yn  yr  oes 
hono  a'r  oesoedd  dilynol,  y  rhai  a  fuont  yn  hynod  o  ddefn- 
yddiol,  trwy  eu  dynol  ddysgeidiaeth,  i  ddwyn  yn  mlaen 
achos  teyrnas  Crist. 

19.  Ychydig  cyn  genedigaeth  Crist,  yr  oedd  yr  ymherodr- 
aeth  Rufeinig  wedi  ei  dyrchafu  i'w  rhwysg  mwyaf.  ac  hefyd 
wedi  ei  sefydlu  mewn  heddwch.  Tua  phedair  blynedd  ar 
hugain  cyn  Crist,  Augustus  Csesar,  yr  ymherawdwr  Rhuf- 
einig  cyntaf,  a  ddechreuodd  reoli  fel  ymherawdwr  y  byd. 
Yr  oedd  ymherodracth  Rhufain  wedi  bod  hyd  hyny  am  hir 
amser  yn  weriniaeth,  dan  lywodraeth  y  senedd,  ond  yn  awr 
daeth  yn  unbenaeth  ddiammodol.  Gan  mai  y  dynsawd  hwn 
oedd  y  cyntaf,  felly  hefyd  efe  oedd  y  mwyaf  o  holl  ymher- 
odron  Rhufain :  teyrnasodd  yn  y  rhwysg  a'r  gogoniant 
mwyaf.     Fel  hyn   yr  oedd  gallu  y  tyd  paganaidd,  yr  hwn 


172  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

oedd  teyrnas  weledig  Satan,  wedi  ei  ddyrchafu  i'w  rwysg 
mwyaf,  ar  ol  bod  yn  cadarnhau  ei  hun  fwy-fwy  er  dyddiau 
Solomon,  yr  hyn  oedd  yn  nghylch  mil  o  flynyddoedd.  Yr 
oedd  y  byd  paganaidd  yn  awr  yn  ei  ogoniant  mwyaf  o  ran 
nerth,  cyfoeth,  a  dysgeidiaeth. 

Gwnaeth  Duw  ddau  beth  i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad 
Crist,  yn  mha  rai  y  cymerodd  drefn  wrthwyneb  i'r  hyn  a 
fuasai  doethineb  ddynol  yn  ei  gymeryd.  Efe  a  ddygodd 
ei  bobl  weledig  ei  hun  yn  hynod  o  isel,  ae  a'u  gwnaeth  yn 
weiniaid  ;  ond  y  paganiaid,  ei  elynion,  a  ddyrchafodd  efe 
i'r  uchder  mwyaf,  fely  byddai  buddugoliaeth  eroes  Crist  yn 
fwy  gogoneddus.  Gydag  ychydig  nifer  yn  eu  gwendid 
niwyaf,  efe  a  orchfygodd  ei  elynion  yn  eu  gogoniant  mwyaf. 
Fel  hyn  y  buddugoliaethodd  Crist  ar  dywysogaethau  ae 
awdurdodau  yn  ei  groes. 

Yr  oedd  Augustus  Caesar  wedi  bod  yn  sefydlu  ei  ymher 
odraeth  er  ys  Uawer  o  flynyddoedd,  ac  yn  darostwng  ei 
elynion,  hyd  y  flwyddyn  y  ganwyd  Crist ;  pan,  wedi  dar- 
ostwng ei  holl  elynion,  yr  oedd  ei  arglwyddiaeth  dros  y  byd 
yn  ymddangos  megys  wedi  ei  sefydlu  yn  ei  gogoniant  mwy- 
af. Yr  oedd  y  cyfan  wedi  ei  sefydlu  mewn  heddwch ;  yn 
arwydd  o'r  hyn  y  darfu  i'r  Rhufeiniaid  gau  i  fyny  deml  Ja- 
nus, yr  hyn  oedd  yn  arwydd  sefydledig  yn  eu  plith  hwy  fod 
heddwch  cyffredinol  trwy  yr  holl  ymherodraeth.  A'r  hedd- 
wch cyffredinol  hwn,  a  ddechreuodd  y  flwyddyn  y  ganwyd 
Crist,  a  barhaodd  ddeuddeng  mlynedd,  sef  hyd  y  flwyddyn 
y  bu  Crist  yn  ymresymu  a'r  doctoriaid  yn  y  deml. 

Fel  hyn  y  byd,  wedi  bod,  fel  ped  fuasai,  mewn  cynhyrf- 
iadau  parhaus  am  gynifer  o  gannoedd  o  flynyddau — fel  y 
pedwar  gwynt  yn  ymryson  a'u  gilydd  ar  y  cefnfor  gorwylit 
tymhestlog,  o'r  hwn  y  eodasai  y  pedair  unbenaeth  fawr 
hyny,  oedd  yn  awr  wedi  ei  sefydlu  yn  uchder  mwyaf  y 
bedwaredd  a'r  ddiweddaf  o  honynt,  ac  yn  gorphwys  mewn 
llonyddwch.  Yr  oedd  pob  peth  yn  awr  yn  barod  erbyn 
genedigaeth  Crist.  Yr  heddwch  cyffredinol  a  hynod  hwn, 
wedi  cynifer  o  oesoedd  o  gynhwrf  a  rhyfel,  oedd  ragredeg- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  173 

ydd  cymhwys  i  arwaia  Tywysog  gogoneddus  y  Tangnefedd 
i'r  byd. 

Fel  hyn  yr  aethyin  trwy  y  cyfnod  mawr  cyntaf  o'r  holl 
yspaid  ainser  rhwng  cwymp  dyn  a  diwedd  y  byd,  ac  a  ddang- 
osais  wirionedd  y  gosodiad  cyntaf;  sef,  Bod  Duw,  o  gwymp 
dyn  hyd  gnawdoliaeth  Crist,  yn  gwneyd  y  jpeihau  hyny  oedd- 
ynt  barotoaicl  i  ddyfodiad  Crist,  ac  yn  rhagredegtcyr  iddo. 


PEN.     VII. 

Defnydd  oddiwrth  y  Cyfnod  cyntaf. 

Cyn  myned  yn  mlaen  at  y  cyfnod  nesaf,  gwnaf  ychydig 
nodiadau  mewn  ffordd  o  addysg  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywed- 
wyd  dan  y  cyfnod  hwn  : 

1.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gallwn  ddadlea  yn 
eofn,  mai  lesu  o  Nazareth  yw  gwir  Fab  Daw,  ac  Iachawdwr 
y  byd  ;  ac  mai  y  grefydd  Gristionogol  ydyw  y  wir  grefydd, 
gan  yr  ymddengys  mor  amlwg  mai  efe  yw  y  Person  y  cyf- 
eirir  ato,  yn  holl  oruchwyliaethau  mawrion  Rhagluniaeth 
ddwyfol  er  cwymp  dyn,  ac  mai  efe,  yn  ddiamheuol,  oedd  yr 
un  y  rhagddywedwyd  am  dano  mewn  cymaint  o  wahanol 
ffyrdd  o  oes  i  oes,  ac  a  gynnrychiolwyd  mewn  cynifer  o  gys- 
godau  a  darluniadau.  Ped  ystyriem  yn  ddifrifol  yrfa 
pethan  o'r  dechreuad,  gan  sylwi  ar  ysgogiadau  holl  olwynion 
mawrion  Rhagluniaeth,  gallem  ddirnad  eu  bod  oil  yn  tueddu 
yma.  Y  maent  oil  megys  cynifer  o  linellau,  cwrs  y  rhai, 
ond  dilyn  eu  rhediad  yn  gywrain  a  manwl,  a  ganfyddir  i 
gyd  yn  cydgyfarfod  yma.  Y  mae  Uawer  o  bethau  yn 
gwneuthur  hyn  mor  eglur,  fel  na  fyddai  ei  wadu  ond  dadleu 
hurtrwydd.  Y  Person  hwn,  a  anfonwyd  oddiwrth  Dduw, 
gyda  chenadwri  ac  awdurdod  i  wneuthur  ei  waith  ef,  ac  i 
gyhoeddi  ei  feddwl.  Y  mae  Llywodraethwr  y  byd,  yn  ei 
holl  oruchwyliaethau  mawrion  tuag  at  Iuddewon  a  Chenedl- 


174  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

oedd,  i  lawr  i  amser  genedigaeth  Crist,  wedi  datgan  hyny. 
Ac  y  mac  yn  wirionedd  amlwg  a  chlir,  mai  yr  hwn  a  anwyd 
yn  Methlehem,  a  breswyliodd  yn  Nazareth  a  Chapernaum, 
ac  a  groeshoeliwyd  y  tu  allan  i  byrth  Ierusalem,  ydyw  y 
Messiah  mawr:  a  bendigedig  yw  pawb  sydd  yn  creduynddo, 
ac  yn  ei  gyffesu,  a  thruenus  yw  pawb  sydd  yn  ei  wadu.  Y 
mae  hyn  yn  dangos  afresymolrwydd  y  Gwrthgredinwyr,  y 
rhai  a  wadant  grefydd  ddatguddiedig  ;  a'r  Iuddewon.  y  rhai 
a  wadant  mai  yr  Iesu  ydyw  y  Messiah  a  ragfynegwyd  ac  a 
addawyd  i'w  tadau. 

Yma,  pe  gwrthddadleua  rhywrai,  mai  rhyw  bersonau  cyf- 
rwysgall  a  dichellgar  a  ddyfeisiasant  yr  hanesyddiaeth  a'r 
prophwydoliaethau hyn,  i'r  dyben  o  brofi  mai  efe  y w  y  Messiah, 
gellir  ateb,  Pa  fodd  y  gallasai  y  fath  beth  gael  ei  ddyfeisio  gan 
ddynion  cyfrwysgall  i  gyfeirio  at  Iesu  Grist,  amser  maith 
cyn  ei  eni  ?  Pa  fodd  y  gwyddent  hwy  y  genid  y  fath  Ber- 
son  ?  A  pha  fodd  y  gallasai  eu  cyfrwysdra  hwy  eu  cynorth- 
wyo  i  ragweled  a  chyfeirio  at  ddygwyddiad  oedd  i  gymeryd 
lie  yn  mhen  llawer  o  oesoedd  wedi  eu  hamper  ?  Canys  nis 
gall  un  ffaith  fod  yn  fwy  amlwg,  na  bod  yr  ysgrifeniadau 
hyn  gan  yr  Iuddewon  amser  maith  cyn  genedigaeth  Crist : 
fel  y  maent  ganddynt  eto,  mewn  bri  mawr,  yn  eu  holl  was- 
gariadau  trwy  y  byd.  Ni  buasent  byth  yn  derbyn  y  fath 
ddyfais  oddiwrth  Gristionogion,  i  brofi  mai  yr  Iesu.  yr  hwn 
y  maent  hwy  bob  amser  yn  ei  wadu,  oedd  y  Messiah  ;  a 
llawer  llai  y  gellid  gwneyd  iddynt  gredu  i'r  llyfrau  hyn  fod 
yn  wastad  yn  eu  dwylaw,  pe  na  buasent  ond  twyll. 

II.  Mae  yr  hyn  a  ddywedwyd  yn  rhoddi  rheswm  cryf 
dros  ddwyfol  awdurdod  llyfrau  yr  Hen  Destament,  oddiwrth 
y  cydgordiad  rhyfeddol  sydd  ynddynt  oil  yn  eu  cj^feiriad  at 
yr  un  peth.  Canys  gallwn  weled,  oddiwrth  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd, fel  y  mae  pob  rhan  o'r  Hen  Destament,  er  ei  ys- 
grifenu  gan  gynifer  o  wahanol  ysgrifenwyr,  ac  mewn  oes- 
oedd mor  bell  y  naili  oddiwrth  y  Hall,  i  gycl  yn  cydgordio 
a'u  gilydd.     Y  maent  oil  yn  cytuno  ac  yn  cydgyfarfod  yn 


HANES  GWA1TU  Y  PRYNEDIGAETIL  175 

yr  un  dygwyddiad  ;  yr  hyn  y  buasai  yn  annichonadwy  i  un 
o  honynt  ei  ragwybod,  ond  trwy  ddatguddiad  dwyfol. 

Yn  awr.  os  na  roddwyd  yr  Hen  Destaraent  trwy  ysbryd- 
oliaeth  Duw,  pa  reswm  a  ellir  roddi  dros  y  fath  gydgordiad  ? 
canys  os  ysgrifenwyd  y  llyfrau  hyn  heb  unrhyw  gyfarwyddyd 
dwyfol,  yna  nid  oedd  neb  o'r  ysgrifenwyr  yn  gwybod  y  deuai 
y  fath  berson  a  Iesu  Grist  i'r  byd  ;  nid  oedd  ei  ddyfodiad 
ond  ffug-ddychymyg  eu  hymenydd  hwy  eu  kunain  :  ac  os 
felly,  pa  fodd  y  dygwyddodd  i'w  dyehymygion,  y  rhai  a  rag- 
fynegasant  heb  un  math  o  sail  dros  eu  rhagddywediad,  gael 
eu  cywir  gyflawni  ?  ac.  yn  neillduol,  pa  fodd  y  daethant  oil 
i  gydweled  yn  hyn.  ac  i  gydgyfeirio  yn  gywir  at  yr  un  peth, 
a  hwythau  yn  byw  gynifer  o  ganrifoedd  y  naill  oddiwrth  y 
Hall  ?  Mae  y  cydsyniad  a'r  cytundeb  hynod  yma  mewn 
dygwyddiad  dyfodol,  gan  hyny,  yn  profi  dwyfol  awdurdod 
yr  ysgrifeniadau  hyn  yn  amlwg  a  sicr. 

III.  Gwelwn  oddiwrth  hyn  pa  m&r  wan  ac  anwybodus  yio 
yr  icrthddadl.  nad  ydyw  yr  Hen  Destament  yn  air  Duw,  o 
herwydd  ei  fod  yn  eynnwrys  cymaint  o  hanesion  rlnjfelgar  a 
gwladol.  Yma.  medd  rhai,  y  mae  genym  hanesion  am  eu 
breninoedd  a'u  llywodraethwyr.  am  eu  rhyfeloedd  a  chen- 
edloedd  cymydogaethol.  a'r  cyfnewidiadau  a  gymerasant  le 
yn  eu  gwlad  a'u  llywodraeth  :  ond  yr  oedd  cenedloedd  ereill 
yn  arfer  cadw  hanesion  o'u  gorchwylion  cyhoeddus,  cystal 
a'r  luddewon  :  paham  gan  hyny  y  mae  yr  hanesion  hyn  yn 
air  Duw.  mwy  na'r  eiddo  pobloedd  ereill  ?  Mae  yr  hyn  a 
ddywedwyd  yn  dangos  ynfydrwydd  a  gwagedd  y  fath  wrth- 
ddadleuon.  Canys  ymddengys  fod  achlysur  yr  hanesion 
hyn  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  oddiwrth  bob  hanesion  ereill. 
Yr  hanesyddiaeth  yma  yn  unig  a  rydd  i  ni  hanes  dechreuad 
pob  peth.  gan  eu  trosglwyddo  i  lawr  i  ni  fel  cadwyn  ddidor 
o'r  dechreuad  hwnw.  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  meddylddrych 
o  ddyfais  fawr  Rhagluniaeth  ddwyfol.  fel  yn  tueddu  at  un 
dyben  mawr.  Ac,  heblaw  yr  athrawiaethau  a'r  prophwyd- 
oliaethau  a  gynnwysir  ynddo,  y  mae  yr  un  llyfr  yn  rhoddi 
golwg  ar  holl  gynlluniau  mawrion  Rhagluniaeth  ddwyfoL  o 


1  76  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddeclireuad  i  ddiweddiad  pob  peth  ;  ac  yn  rhoddi  banes 
rhagorol  a  gogoneddus  o  ddybenion  doetb  a  sanctaidd  y 
Prif  Lywodraethwr  ynddynt  oil.  Ni  fu  i  un  hanesiaeth 
cyffredin  y  fath  ysgrifenwyr.  Ysgrifenwyd  yr  Loll  banes 
yma  gan  ddynion  yn  dwyn  gyda  bwy  arwyddion  a  thystiol- 
aethau  amlwg  eu  bod  yn  brophwydi  y  Duw  Goruchaf,  wedi 
eu  hysbrydoli  ganddo  ef ;  ac  er  mai  hanesion  ydynt,  eto  gan 
y  cynnwysant  y  dygwyddiadau  rbaglnniaethol  mawrion 
hyny,  trwy  ba  rai  y  dangosir  pa  fodd  y  mae  Duw  yn  cario 
yn  mlaen  waith  gogoneddus  y  prynedigaeth  o  oes  i  oes,  nid 
ydynt  yn  llai  cyflawn  o  addysg  ddwyfol,  ac  o'r  pethau  hyny 
sydd  yn  dangos  allan  Grist  a'i  efengyl  ogoneddus,  na'r 
rhanau  ereill  o'r  ysgrytbyrau  sanctaidd. 

Gwrthddadleu  dwyfoldeb  llyfr,  yn  unig  am  ei  fod  yn 
hanesyddol,  sydd  fympwy  gwael ;  fel  pe  na  byddai  bosibl  i 
lyfr.  yn  rhoddi  hanes  am  bethau  wedi  myned  heibio.  fod  yn 
air  Duw  ;  neu  fel  pe  na  byddai  yn  rhesymol  meddwl  i 
Dduw,  mewn  chwyldroad  i  ddynolryw,  drosglwyddo  i  ni  un 
hanes  am  oruchwyliaethau  ei  ragluniaeth  ei  hun.  Os  felly, 
rhaid  mai  am  nad  yw  ei  weithredoedd  yn  teilyngu  eu  cof- 
restru  ;  neu  o  herwydd  fod  cynllun  ei  lywodraeth,  a  chyfres 
ei  oruchwyliaethau  tuag  at  ei  eglwys  a'r  byd,  yn  rhy  an- 
nheilwng  i  unrhyw  goffadwriaeth  o  honynt  gael  ei  gadw. 

Yr  wrthddadl.  mai  peth  cyffredin  i  genedloedd  a  theyrn- 
asoedd  ydyw  ysgrifenu  a  chadw  coffadwriaeth  am  eu  rhyf- 
cloedd,  a'r  chwyldroadau  a  gymerant  le  yn  eu  tiriogaethau, 
sydd  mor  bell  oddiwrth  fod  yn  wrthddadl  bwysig  yn  erbyn 
y  rhanau  hanesyddol  o'r  ysgrythyr,  megys  pe  na  byddai  yn 
air  Duw.  fel  y  mae  yn  hytrach  yn  rheswm  cryf  o'i  phlaid. 
Canys  os  yw  goleuni  natur  yn  dysgu  i  genedloedd  gwaraidd 
gadw  coffadwriaeth  o  ddygwyddiadau  eu  llywodraeth  a 
chyfres  eu  gweinyddiaethau,  a  chyhoeddi  eu  hanesion  er 
addysg  i  ereill,  pa  faint  mwy  y  gallwn  ddysgwyl  fod  Duw 
wedi  rhoddi  i'r  byd  gyfres  o  oruchwyliaethau  ei  lywodraeth 
ef,  yr  hyn  yn  ddiddadl  sydd  hanesyddiaeth  anfeidrol  mwy 
teilwng,  er   ein   haddysg  ni  ?     Os    cymerodd    breninoedd 


HANES  GWAITH   Y  PRYxNEDIGAETH.  177 

doetbion  ofal  am  gadw  hanesion  cywir  am  y  ceneclloecld  yr 
oeddynt  hwy  yn  teyrnasu  arnynt,  a  ddylem  ni  dybied  yn 
anghredadwy  fod  Iesu  Grist  wedi  cymeryd  gofal  am  roddi 
i'w  eglwys.  yr  lion  yw  ei  deyrnas  ef,  a'i  bobl  neillduol,  han- 
es anffkeledig  yn  eu  dwylaw  am  en  cenedl,  a'i  lywodraeth  ef 
arnynt  J 

Pe  na  fuasai  hanesyddiaeth  yr  Hen  Destament  genym, 
mor  drnenus  o  anwybodus  a  fuasem  mewn  llawer  o  bethau 
anghenreidiol  i  eglwys  Dduw  eu  gwybod  !  Mor  anwybodus 
am  ymddygiadau  Duw  tuag  at  ddynolryw,  a  thuag  at  ei  eg- 
lwys, o'r  dechreuad  ! — am  greadigaeth  y  byd,  cwymp  dyn,  a 
dechreuad  a  chynydd  parhaus  goruchwyliaethau  gras  tuag 
at  ddynolryw  syrthiedig  !  Ni  buasem  yn  gwybod  dim  pa 
fodd  y  gosododd  Duw  ei  deyrnas  i  fyny  yn  y  byd,  na  pha 
fodd  y  diogelwyd  hi ;  yn  ol  pa  drefn  y  llywodraeth- 
wyd  hi  ganddo  o'r  dechreuad ;  y  modd  y  dechreuodd 
goleuni  yr  efengyl  wawrio  ar  y  byd ;  y  modd  y  cynyddodd ;  a'r 
modd  yr  oedd  pethau  yn  cael  eu  darparu  erbyn  dyfodiad 
Crist. 

Os  ydym  ni  yn  Gristionogion,  yr  ydyni  yn  perthyn  i'r 
adeiladaeth  fawr  hon  o  eiddo  Duw ;  ac  oni  buasai  hanes- 
yddiaeth yr  Hen  Destament,  ni  buasem  byth  yn  gwybod 
beth  fu  yr  achos  i  Dduw  fyned  gyntaf  yn  nghylch  yr  ad- 
eiladaeth hon,  na  pha  fodd  y  gosodwyd  ei  sail-faen  i  lawr, 
ac  y  dygwyd  hi  yn  mlaen  o'r  dechreuad.  Mae  amseroedd 
hanesyddol  yr  Hen  Destament  gan  mwyaf  yn  gyfryw  nad 
ydynt  yn  cael  eu  cynnwys  mewn  un  hanes  arall ;  ac  am 
hyny,  pe  na  buasai  i  Dduw  gadw  cyfrif  o'r  pethau  hyn  yn 
ei  air,  buasem  hebddynt  yn  hollol. 

Y  rhai  a  ddadleuant  yn  erbyn  awdurdod  yr  Hen  Desta- 
ment, a  allant  cystal  wrthddadleu  yn  erbyn  hanes  Moses  o'r 
greadigaeth  :  canys,  yn  y  blaenaf,  y  mae  genym  hanes  gor- 
chwyl  nad  ydyw  o  lai  pwys,  sef  gwaith  y  prynedigaeth. 
Ie,  y  mae  yn  orchwyl  llawer  mwy  a  gogoneddusach.  Pe  gof- 
ynid,  pa  un  o'r  ddau  waith  yw  y  mwyaf,  gwaith  y  greadig- 
aeth ynte  gwaith  rhagluniaeth  ?     Rhaid  ateb  mai  gwaith 

h.  r. — w.  8* 


178  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

rhagluniaeth  ;  ond  gwaith  y  prynedigaeth  yw  y  penaf  o 
weithredoedd  rhagluniaeth.  A  bydded  i'r  rhai  hyny  a 
wrthddadleuant  fel  hyn,  ystyricd  pa  ran  o  hanesyddiaeth 
yr  Hen  Destament  a  ellir  hebgor,  heb  wneyd  rhwyg  mawr 
yn  nghadwyn  neu  restr  y  dygwyddiadau,  trwy  ba  rai  y  dy- 
gwyd  y  gwaith  gogoneddus  hwn  yn  mlaen.  Y  mae  hyn  yn 
fy  arwain  i  sylwi, 

IV.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  nyni  a  allwn  ganfod 
llawer  o  ddoethineb  Duw  yn  ng hi/fans oddiad  ysgrythyrau  yr 
Hen  Destament.  Cymerwn  olygiad  byr  ar  ei  amrywiol  ran- 
au,  a'r  anghenreidrwydd  oedd  am  danynt. 

Yr  oedd  yn  anghenreidiol,  er  enghraifft,  i  ni  gael  rhyw 
hanes  am  greadigaeth  y  byd,  a'n  rhieni  cyntaf  yn  eu  cyflwr 
dechreuol ;  am  y  cwymp,  am  yr  hen  fyd  a'i  ddirywiad  ;  am 
y  dylif  cyfFredinol,  a  dechreuad  y  cenedloedd  wedi  dinystr 
cyffredinol  dynolryw. 

Ymddengys  yn  anghenreidiol,  yn  mhellach,  fod  rhyw 
hanes  am  olyniaeth  eglwys  Dduw  o?r  dechreuad.  Goddefodd 
Duw  i'r  holl  fyd  ymddirywio.  a  chymerodd  un  genedl  yn 
unig  iddo  ei  hun,  i  gynnal  ei  addoliad  a  gwir  grefydd,  hyd 
oni  ddeuai  Gwaredwr  y  byd.  Ynddynt  hwy  y  graddol  rag- 
ddarparwyd  y  byd  i'r  Goleuni  mawr  hwnw,  a'r  pethau  rhyf- 
eddol  yr  oedd  efe  i  fod  yn  awdwr  iddynt.  Fel  hyn  yr  oedd- 
ynt  yn  genedl  gysgodol,  fel  y  gallai  Duw  ynddynt  hwy 
gysgodi  allan  a  dysgu,  megys  dan  orchudd,  holl  ogoneddus 
bethau  dyfodol  yr  efengyl.  Yr  oedd  gan  hyny  yn  anghen- 
reidiol fod  genym  ryw  hanes  am  hyn  ;  y  modd  y  cafodd  ei 
effeithio  trwy  alwad  Abraham,  a  phan  yr  oeddynt  yn  gaeth- 
weision  yn  yr  Aifft,  a  pha  fodd  y  dygwyd  hwy  i  Ganaan. 
Yr  oedd  yn  anghenreidiol  fod  genym  ryw  hanes  am  y  dat- 
guddiad  a  wnaeth  Duw  o  hono  ei  hun  i'r  bobl  hyn,  yn 
rhoddiad  y  ddeddf,  yn  sefydliad  eu  haddoliad  cysgodol,  yn 
yr  hyn  y  mae  yr  efengyl  yn  cael  ei  gorchuddio,  ac  am  ffurf- 
iad  eu  llywodraeth  wladol  ac  eglwysig. 

Ymddengys  yn  anghenreidiol  fod  genym  ryw  hanes  am 
eu  dygiad  yn  ddiangol  i  Ganaan,  y  wlad  a  addawsid  iddynt, 


HANES  GWAITH   Y  PRYXEDIGAETH.  179 

He  yr  oeddvnt  i  breswylio  yn  wastadol :  a  bod  genyrn  hanes 
am  olyniadau  eglwya  Israel,  a'r  rhagluniaethau  hyny  o 
eiddo  Buw  tuag  atynt.  y  rhai  oeddvnt  fwyaf  hynod  a 
chyflawn  o  ddirgelwch  efengylaidd  ;  fod  genym  ryw  hanes 
am  ogoniant  allanol  addawedig  y  genedl  bono  dan  Dafydd 
a  Solomon,  ac  yn  neillduol  dan  deyrnasiad  Dafydd.  banes 
yr  hwn  sydd  raor  gyflawn  o  efengyl.  ac  yn  yr  hwn  y  de- 
cbreuodd  llinacb  eu  breninoedd  :  a  bod  genym  ryw  hanes 
am  adeiladu  y  deml.  yr  byn  befyd  oedd  yn  11a  wn  o  ddirgel- 
wch efengylaidd. 

Ac  y  mae  yn  beth  o  bwys.  fod  genym  ychydig  o  banes 
ymraniad  Israel  ocldiwrth  Iudah.  ac  o  hollol  wrthodiai  a 
chaethiwed  y  deg  llwyth.  ac  am  hyny  hanes  byr  am  danynt 
hyd  yr  amser  hwnw  :  fod  genym  ychydig  o  hanes  olvniaeth 
breninoedd  Iudah.  a:r  eglwys.  hyd  y  caethgludiad  i  Babi- 
lon  :  am  eu  dychweliad  o  gaethiwed,  a'u  hail-setydiiad  yn 
eu  gwlad  eu  hunain.  yn  nghyda  dechreuad  sefyllfa  ddi- 
weddaf  yr  eglwys  cyn  dyfodiad  Crist, 

Gall  ychydig  o  ystyriaeth  wneyd  yn  amlwg  i  bob  dyn.  fod 
yr  boll  bethau  hyn  yn  angheureidiol.  ac  nas  gallesid  hebgor 
un  o  honynt :  ac  yn  y  cyffredhiolrwydd.  yr  oedd  yn  ang- 
benreidiol  fod  genym  hanes  eglwys  Dduw  hyd  yr  amseroedd 
sydd  yn  dyfod  o  fewn  cyrhaedd  hanesyddiaeth  ddynol.  Ac 
yr  oedd  o  bwys  i  ni  fod  yn  meddu  hanesyddiaeth  wedi 
ei  tbraddodi  trwv  ddwvfol  vsbrvcloliaeth  am  yr  amseroedd 
yr  oedd  cymdeithas  mwy  anghyffredinol  rhwng  yr  eglwys 
Iuddewig  a  Duw.  pan  yr  oedd  efe  yn  arfer  preswylio  yn  eu 
mysg  hwy  megys  yn  weledig.  ac  yn  datguddio  ei  bun  trwy 
y  Sechinah,  trwy  Urim  a  Thumim.  a  thrwy  brophwydol- 
iaeth.  ac  felly  yn  trefnu  eu  gorchwylion  yn  fwy  digyfrwng. 
Ac  yr  oedd  yn  anghenreicliol  i  ni  gael.  mewn  prophwydol- 
iaeth.  ryw  hanes  am  oruchwyliaethau  mawrion  Duw  wedi 
gorpheniad  hanesyddiaeth  ysbrydoledig  :  ac  i  hyn  yr  oedd 
yn  angheureidiol  codi  i  fyny  nifer  o  brophwydi.  y  rhai  a 
ragfynegent   ddyfodiad   Mab  Duv>*.  a  natur  a  gogoniant  ei 


180  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

deyrnas,  megys  cynnifer  o   ragredegwyr  i  wneyd   flfordd 
iddo,  a  bod  i'w  prophwydoliaethau  aros  yn  yr  eglwys. 

Yr  oedd  hefyd  yn  ddymunol  for  yr  eglwys  yn  meddu 
ar  lyfr  o  ddwyfol  ganiadau,  wedi  ei  roddi  trwy  ysbrydol 
iaeth  oddiwrth  Dduw,  yn  mha  un  y  byddai  arddangosiad 
bywiog  o  wir  ddyhewyd,  o  ffydd,  gobaith,  a  chariad  dwyfol, 
o  lawenydcl,  hunan-ymwadiad,  gostyngeiddrwydd,  ufudd- 
dod,  edifeirwch,  &c.,  niegys  y  Salmau  ;  ac  hefyd  fod  genym 
y  cyfryw  lyfrau  oddiwrth  Dduw  yn  cynnwys  y  fath  addysg- 
iadau  moesol  a'r  Diarhebion  a'r  Pregethwr,  y  rhai  ydynt 
mor  berthynol  i  achosion  a  sefyllfa  dynolryw,  ac  amgylch- 
iadau  bywyd  dynol,  ac  yn  cynnwys  rheolau  gwir  ddoethineb 
a  synhwyr  er  ein  hymddygiad  yn  mhob  amgylchiad  ;  a  bod 
genym  gan  neillduol  yn  arddangos  y  cariad  mawr  rhwng 
Crist  a'i  ddyweddi,  yr  eglwys,  wedi  ei  fabwysiadu  at  duedd- 
fryd  a  serchiadau  sanctaidd  enaid  y  gwir  Gristion  tuag  at 
Grist,  ac  yn  arddangos  ei  ras  a'i  gariad  didrai  yntau  tuag 
at  ei  bobl,  a'i  hyfrydwch  ynddynt,  megys  Caniad  Solomon. 
Y  mae  o  bwys  fod  genym  lyfr  i'n  dysgu  pa  fodd  i  ymddwyn 
ein  hunain  dan  gystuddiau,  gan  mai  mewn  sefyllfa  filwraidd 
y  mae  eglwys  Dduw  yma,  a  thrwy  lawer  o  orthrymderau  y 
mae  ei  bobl  ef  yn  myned  i  mewn  i  deyrnas  nef.  Mae  yr 
eglwys  am  amser  raaith  mewn  helbul,  yn  cyfarfod  a  phrof- 
edigaethau  tanllyd  a  dyoddefiadau  eithaf,  cyn  ei  hamser  o 
heddwch  a  gorphwysdra  yn  oesoedd  diweddaf  y  byd. 
Gan  hyny  Duw  a  roddodd  i  ni  y  llyfr  mwyaf  priodol  yn  yr 
amgylchiadau  hyn,  sef  llyfr  lob  ;  ac  er  ei  ysgrifenu  ar  ach- 
lysur  cystuddiau  un  sant  neillduol,  rhoddwyd  ef  ar  y  cyntaf 
mae  yn  debygol  i'r  eglwys  yn  yr  Aifft  pan  oedd  yn  cael  ei 
gorthrymu  yno  5  a  gwneir  defnydd  0  hono  gan  yr  apostol  i 
gysuro  Cristionogion  dan  erlidigaethau.  Iago  5.  11.  "  Chwi 
a  glywsoch  am  amynedd  lob,  ac  a  welsoch  ddiwedd  yr  Ar- 
glwydd :  o  blegyd  tosturiol  iawn  yw  yr  Arglwydd,  a  thru- 
garog."  Rhyngodd  bodd  i  Dduw  hefyd  roddi  i  ni,  yn 
llyfr  lob,  olwg  byr  ar  dduwinyddiaeth  yr  hen  amser  cyn 
rhoddiad  y  ddeddf. 


MAKES  GWAITH  Y  PltYNEDIGAETH.  181 

Fel  hyn,  meddyliwyf,  yr  ymddengys  oddiwrth  yr  adolyg- 
iad  bvr  hwn,  fod  pob  rhan  o  ysgrythyrau  yr  Hen  Desta- 
ment yn  hynod  o  fuddiol  ac  anghenreidiol,  ac  nad  ellir 
liebgorun  rhan  o  bono  beb  golled  i'r  eglwys.  Ac  a  in  hyny 
y  mae  doethineb  Duw  i'w  weled  yn  eglur  yn  trefnu  i  ys- 
grythyrau yr  Hen  Destament  fod  yn  gynnwysedig  o'r  unig 
lyfrau  a  gynnwysant. 

Cyn  gadael  y  pwngc  bwn,  ychwanegaf,  mai  teilwng  yw 
sylwi  bod  banesyddiaetb  yr  Hen  Destament  yn  helaetb 
a  inanwl  lie  y  mae  gwaitb  mawr  y  prynedigaetb  yn  gofyn 
hyny  ;  yn  enwedig  lie  y  gwnaed  mwyaf  tuag  at  y  gwaitb 
bwn,  a'r  pethau  mwyaf  i  gysgodi  Crist,  ac  i  barotoi  y  ffordd 
iddo  ef.  Fel  hyn  y  mae  yn  hynod  o  fanwl  yn  banes  Abraham 
a'r  patriarchiaid  ereill ;  ond  yn  hynod  fyr  yn  ei  hanes  o'r 
amser  a  dreuliodd  plant  Israel  yn  yr  Aifft.  Y  mae  yn  hel- 
aetb yn  hanes  y  waredigaetb  allan  o'r  Aifft,  a  sefydliad 
cyntaf  yr  eglwys  Iuddewig  a'r  genedl  yn  amser  Moses  a 
Iosbua  :  ond  yn  Rawer  byrach  yn  amseroedd  y  Barnwyr. 
Felly  dracbefn,  y  mae  yn  helaeth  a  manwl  yn  amseroedd 
Dafydd  a  Solomon,  ac  yn  hynod  o  fyr  am  y  teyrnasiadau  a 
ganlynasant.  Yr  hanesion  fel  hyn  ydynt  belaeth  neu  fyr, 
yn  ol  fel  y  mae  mwy  neu  lai  o  waith  y  prynedigaeth  i'w 
weled  ynddynt. 

Y.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gallwn  weled  mai  Crist 
aH  bryiiedigaeth  ydyw  testun  mawr  yr  holl  Fibl.  Mewn 
pertbynas  i'r  Testament  Newydd,  mae  yr  hyn  a  gynnwysir 
ynddo  yn  amlwg ;  ac  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  ym- 
ddengys ei  bod  felly  gyda  golwg  ar  yr  Hen  hefyd.  Crist 
a'i  brynedigaetb  ydyw  testun  propbwydoliaethau  cystal  a 
chaniadau  yr  Hen  Destament,  fel  y  dangoswyd  ;  a'r  rheol- 
au  moesol  a'r  gorcbymynion  a  roddwyd  oil  yn  is-wasan- 
aetbgar  iddo  ef.  Crist  a'i  brynedigaetb  befyd  ydynt  destun 
mawr  banesyddiaetb  yr  Hen  Destament,  o  hyd  o'r  de- 
cbreuad  ;  ac  y  mae  hyd  yn  nod  hanes  gwaitb  y  greadigaetb 
yn  cael  ei  roddi  fel  rbagarweiniad  i  banes  y  prynedigaetb 
yr  bwn  yn  union-gyrcbol  a'i  dilynodd.    Mae  yr  boll  lyfr,  yr 


182  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAET1I. 

Hen  Destament  cystal  a'r  Newydd,  wedi  ei  lenwi  i  fyny  a'r 
efengyl ;  yn  unig  gyda  hyn  o  wahaniaeth,  sef  fod  yr  Hen 
Destament  yn  cynnwys  yr  efengyl  dan  len,  ond  y  mae  y 
Newydd  yn  ei  chynnwys  yn  ddiorchudd,  fel  yr  ydym  yn 
gallu  gweled  gogoniant  yr  Arglwydd  a  gwyneb  agored. 

VI.  Trwy  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gallwn  weled  defnydd- 
ioldeb  a  rhagoriaeth  yr  Hen  Destament.  Mae  rhai  yn  barod 
i  edrych  arno  fel  allan  o  amser,  ac  fel  pe  na  b'ai  genym  ni, 
yn  y  dyddiau  hyn  dan  yr  efengyl,  ond  ychydig  i'w  wneyd 
ag  ef.  Ond  y  inae  hyn  yn  gamgymeriad  mawr,  yn  tarddu 
oddiar  ddiffyg  sylwi  ar  natur  a  dyben  yr  Hen  Destament, 
yr  hwn,  pe  sylwid  yn  fanwl  arno,  a  ymddangosai  yn  llawn 
o  efengyl  Crist,  ac  a  eglurai  ac  a  gadarnhai  mewn  dull 
rhagorol  athrawiaethau  ac  addewidion  gogoneddns  y  Test- 
ament Newydd.  Y  rhanau  hyny  o'r  Hen  Destament,  yr 
edrychir  arnynt  yn  gyffredin  fel  yn  cynnwys  lleiaf  o  addysg 
ddwyfol,  ydynt  fwngloddiau  a  thrysorau  o  wybodaeth  ef- 
engylaidd  ;  a'r  achos  paham  y  meddylir  eu  bod  yn  cynnwys 
cyn  lleied  yw,  am  nad  yw  dynion  yn  eu  darllen  ond  yn  ar- 
wynebol.  Nid  ydyw  y  trysorau  sydd  yn  nghudd  odditan- 
odd  yn  cael  sylwi  arnynt.  Nid  ydynt  hwy  yn  edrych  ond 
yn  unig  ar  wyneb  y  maes,  gan  roddi  barn  ferbwyll  nad  oes 
dim  ynddo.  Ond  nid  ydynt  byth  yn  cloddio  hyd  y  nrwn- 
glawdd :  pe  gwnelent,  hwy  a  ganfyddent  ei  fod  wedi  ei  dry- 
sori  yn  ysblenydd  a'r  hyn  sydd  werthfawrocach  nac  arian 
ac  aur,  a  gwobrwyid  hwy  yn  haelionus  am  eu  poen. 

Y  mae  yr  hyn  a  ddywedwyd  yn  dangos  y  fath  drvsor 
gwerthfawr  a  gyfleodd  Duw  i'n  dwylaw,  yn  ei  waith  yn 
rhoddi  i  ni  y  Bibl.  Gan  lleied  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  bobl 
yn  ystyried  gwerth  y  fraint  y  maent  yn  ei  mwynhau,  gan 
fod  y  llyfr  sanctaidd  hwn  yn  eu  meddiant,  yr  hwn  sydd 
ganddynt  yn  eu  dwylaw,  ac  a'r  hwn  y  gallant  gydymddy- 
ddan  pan  y  mynont.  Y  fath  lyfr  rhagorol  yw  h  vr,  ac  mor 
bell  y  mae  yn  myned  heibio  i  bob  ysgrifeniadau  dynol !  Y 
mae  yn  datguddio  Duw  i  ni,  ac  yn  rhoddi  i  ni  olwg  ar  brif 
ddvben  a  dyfais   ogoneddus    Hhagluniaeth  o    ddechreuad 


MANES  GWAITH  Y  PRYNFrjTGAETH.  183 

y  byd,  naill  ai  mewn  hanesyddiaeth  ai  mewn  prophwydol- 
iaeth.  Y  mae  yn  datguddio  y  Gwaredwr  mawr,  ei  bryned- 
igaeth  gogoneddus,  yn  nghyda  'r  amrywiol  gamrau  a  gymer- 
odd  efe  i'w  gyflawni.  o'i  sylfaeniad  cyntaf  hyd  y  maen 
uchaf !  A  gyfrifir  yn  werthfawr  genym  hanesyddiaeth  am 
ryw  dywysog  daearol  enwog,  neu  ryfelwr  galluog,  megys 
Alexander,  Csesar,  neu  Marlborough  ?  ac  oni  werthfawrogir 
genym  yr  hanes  a  rydd  Duw  i  ni  am  deyrnas  ogoneddus  ei 
Fab  Iesu  Grist,  y  Tywysog  a'r  Iachawdwr,  ae  am  weithred- 
iadau  mawrion  Brenin  y  breninoedd,  ac  Arglwydd  y  lluoedd, 
yr  Arglwydd  cadarn  mewn  rhyfel ;  a'r  hyn  a  wnaeth  efe  er 
gwaredu  ei  bobl  ddewisedig. 

VII.  Gall  yr  hyn  a  ddywedwyd  ein  gwneyd  yn  deimlad- 
wy  cymaint  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  bobl  i'w  beio  am  eu  dull 
diofal  a  disylw  yn  darllen  yr  ysgrythyrau.  Cymaint  y  mae 
yr  ysgrythyrau  yn  ei  gynnwys,  pe  byddai  i  ni  ond  sylwi  ar- 
nynt !  Y  Bibl  yw  y  llyfr  mwyaf  cynnwysfawr  yn  y  byd. 
Ond  pa  les  a  gawn  ni  oddiwrtho.  os  darllenwn  ef  heb  ys- 
tyried  beth  yd}^r  amcan  yr  Ysbryd  Glan  ynddo  ?  Yr  oedd 
y  Salmydd  (Salm  119.  18)  yn  erfyn  ar  i  Dduw  ^agoreilyg- 
aid,  fel  y  gwelai  bethau  rhyfedd  allan  o'i  gyfraith  ef."  Mae 
yr  ysgrythyrau  yn  llawn  o  ryfeddodau.  Yr  hanesion  hyny 
a  ddorllenir  yn  rhy  gyffredin  fel  pe  na  byddent  ond  yn  unig 
yn  perthyn  i  achosion  teuluaidd  a  phersonau  neillduol, 
megys  Abraham,  Isaac,  Iacob  a  Ioseph ;  Ruth,  Ioshua,  y 
Barnwyr,  Dafydd,  a  thywysogion  Israel,  ydynt  hanesion 
pethau  llawer  mwy  eu  pwys,  ac  achos  Uawer  mwy  eang. 

Darllenir  hanesyddiaeth  yr  ysgrythyrau  yn  rhy  gyffredin 
fel  pe  na  baent  ond  ffug-chwedlau  wedi  eu  hysgrifenu  i 
foddio  anian-duedd  dynion  yn  unig,  ac  eir  dros  y  pethau 
anfeidrol  bwysig  a  gynnwysir  ynddynt  heb  sylwi  arnynt. 
Pa  drysorau  bynag  a  gynnwysir  yn  yr  ysgrythyrau,  ni 
byddwn  byth  yn  well  erddynt  oni  wnawn  sylw  o  honynt. 
Yr  hwn  sydd  yn  meddu  Bibl,  ac  heb  sylwi  ar  yr  hyn  a  gyn- 
nwysa,  sydd  gyffelyb  i  ddyn  yn  meddu  cist  lawn  o  arian  ac 
aur,  ac  yntau  heb  wybod  hyny.     Ni  fydd  byth  yn  well  oJi 


184  HANES  GWAITII  Y  rflYNEDIGAETII. 

drysor.  ac  felly  byddai  cystal  iddo  fod  hebddo.  Yr  hwn 
sydd  yn  moddu  hclaethrwydd  or  ymbortb  inwyaf  dewisol 
yn  ei  dy.  ac  bcb  wybocl.  fydd  bytb  beb  archwaethu  yr  byn 
sydd  ganddo,  ac  a  fydd  mor  deb}Tg  o  newynu  a  phe  buasai 
ei  dy  yn  wag. 

VIII.  Dengys  y  petbau  a  ddywedwyd  i  ni  y  fath  berson 
mawr  yw  lesu  Grist,  ac  mor  faivr  oedd  ei  neges  yn  y  byd, 
gan  em  bod  yn  gweled  i  gymaint  gael  ei  wneyd  i  barotoi  y 
ffordd  i'w  ddyfodiad.  Yr  oedd  Duw  wedi  bod  yn  parotoi  y 
ffordd  iddo  trwy  holl  oesoedd  y  byd  o'r  dechreuad  cyntaf. 
Pe  cawsem  rybudd  fod  rhyw  ddyeithryn  yn  nghylch  dyfod 
i  wlad,  a  sylwi  ar  y  parotoi  mawr  fyddai  ar  ei  gyfer,  cyf- 
newidiadau  yn  cael  eu  gwneyd  yn  sefyllfa  y  wladwriaeth, 
y  lluaws  dwylaw  a  roddid  ar  waith.  personau  o  enwogrwydd 
yn  cynortliwyo  yn  y  parotoad  ;  a  boll  orchwylion  a  pherth- 
ynolion  y  wladwriaeth  wedi  eu  trefnu  fel  ag  i  fod  yn  wasan- 
aetbgar  i'r  dyben  o'i  roesawu  ef ;  byddai  yn  naturiol  i  ni 
ddywedyd.  rhyw  berson  mawr  angbyffredin  yw  hwn.  ac  y 
mae  yn  rhaid  mai  at  ryw  orchwyl  mawr  y  mae  yn  dyfod. 
Y  fath  berson  mawr,  gan  hyny,  a  raid  ei  fod  ef,  erbyn  dy- 
fodiad  yr  hwn  y  bu  Duw  mawr  y  nefoedd  a'r  ddaear,  a 
Llywodraethwr  pob  peth,  bedair  mil  o  flynyddoedd  yn  par- 
otoi y  ffordd  !  Yn  fuan  wedi  creu  y  byd,  ac  o  oes  i  oes5  y 
mae  wedi  bod  yn  gwneyd  pethau  mawrion,  yn  dwyn  oddi- 
amgylch  ddygwyddiadau  galluog,  ac  yn  cyflawni  rhyfedd- 
odau  heb  rif,  ac  yn  fynych  yn  dadymchwelyd  y  byd  mewn 
trefn  i  hyn.  Y  mae  wedi  achosi  pob  peth  yn  sefyllfa  dyn- 
olryw.  a'r  holl  chwyldroaclau  a'r  cyfnewidiadau  yn  y  byd 
trigianol,  o  genedlaeth  i  genedlaeth.  i  fod  yn  wasanaethgar 
i'r  dyben  mawr  hwn.  Yn  sicr  rhaid  mai  rhyw  berson  mawr 
ac  anghyffredin  ydyw  hwn,  ac  yn  wir  y  mae  yn  rhaid  fod  y 
y  gwaith  y  daeth  efe  i'w  wneuthur  yn  fawr  ! 

Yr  yclym  yn  darllen,  (Matt.  21.  8.  10.)  pan  oedd  Crist  yn 
myned  i  Ierusalem,  a:r  lluaws  yn  rhedeg  o'i  flaen,  ac  yn 
tori  cangau  o'r  gwydd,  ac  yn  eu  taenu  ar  hyd  y  ffordd  :  ac 
ereiil  yn  lledu  eu  dillad.  ac  yn  llefain,  K  Hosannah  i  Fab 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  1  85 

Dafydd,"  fod  yr  holl  ddinas  wedi  cynhyrfu,  ac  yn  dywedyd, 
Pwy  ydyw  hwn  ?  Hwy  a  synasant,  gan  fod  y  fath  gynbwrf 
ar  yr  achlysur  o'i  ddyfodiad  ef  i'r  ddinas,  a'r  fath  barotoi  iddo 
ar  y  ffordd.  Ond  ped  ystyriem  y  pethau  mawrion  a  wnaed 
yn  yr  holl  oesoedd  i  barotoi  y  ffordd  i  ddyfodiad  Crist,  fel 
y  mynych  ddadynichwelwyd  y  byd  i  hyny,  mwy  o  lawer  y 
gallem  waeddi,  Pwy  yw  hwn  ?  Y  fath  berson  mawreddus 
yw  hwn?  a  dywedyd,  gyda 'r  Salmydd,  (Salrn  24.  8,  10.) 
"Pwy  yw  Brenin  y  gogoniant  hwn,  gan  fod  Duw  yn  dangos  y 
fath  barch  iddo,  ac  yn  gosod  y  fath  anrhydedd  arno  ?  Yn 
sicr  y  mae  efe  yn  anrhydeddus  yn  ngolwg  Duw,  ac  yn  anwyl 
iawn  ganddo  ;  a  diau  fod  y  neges,  ar  ba  un  y  mae  yn  cael 
ei  anfon,  yn  un  fawr. 


CYFNOD     II. 

O  YMUNIAD  CRIST  A  CHNAWD  HYD  EI  ADGYFODIAD. 

Wedi  dangos  pa  fodd  y  dygwyd  gwaith  y  prynedigaeth 
yn  nilaen  trwy  y  cyfnod  cyntaf,  sef  o'r  cwymp  hyd  ymuniad 
Crist  a  chnawd  ;  deuaf  yn  awr  at  yr  ail  gyfnod,  sef  amser 
darostyngiad  Crist,  neu  yr  yspaid  amser  o'i  ymuniad  a 
chnawd  hyd  ei  adgyfodiad.  A  hwn  oedd  yr  amser  mwyaf 
hynod  a  fu  erioed  ac  a  fydd  byth  Ac  er  nad  oedd  ond 
rhwng  deg-ar-hugain  a  deugain  mlynedd,  eto  fe  wnaed  mwy 
ynddo  nac  a  wnaethpwyd  o  ddechreuad  y  byd  hyd  hyny. 
Sylwasom  fod  yr  holl  ddygwyddiadau  o'r  cwymp  hyd 
gnawdoliaeth  Crist  yn  rhagbarotoawl  yn  unig  i'r  hyn  a 
wnaed  yn  awr..  A  gellir  sylwi  hefyd,  fod.yr  hyn  a  wnaed 
cyn  dechreuad  amser  rhwng  Personau  y  Drindod  Fendigaid 
yn  y  cynghor  tragywyddol,  yn  perthynu  yn  benaf  i'r  amser 
hwn.  Awn  rhagom  gan  hyny  yn  awr  i  ystyried  yr  ail  osod* 
iad,  sef 


186  HANE8  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Mai  yn  ystod  aimer  darostyngiad  Crist,  di  ymuniad  a 
chnawd  hyd  ei  adgyfodiad.  y  g  wnaed  pwrcas  y  pryned 
igaeth. 

Er  fod  llawer  o  bethau  wedi  cael  eu  gwneyd  yn  ngwaith 
y  prynedigaeth,  er  i  filiynau  o  aberthau  gael  eu  hoffrymu  ; 
eto  nid  oedd  dim  wedi  ei  wneyd  i  bwrcasw  prynedigaeth  cyn 
i  Grist  ymuno  a  chnawd.  Nid  oedd  un  rhan  o'r  pwrcas 
wedi  ei  wneyd,  nac  un  rhan  o'r  pridwerth  wedi  ei  gynyg 
hyd  yn  awr.  Ond  can  gynted  ag  yr  ymunodd  Crist  a 
chnawd,  dechreuwyd  y  pwrcas.  Ac  fe  gymerwyd  boll  am- 
ser  darostyngiad  Crist,  hyd  y  boreu  yr  adgyfododd  efe  oddi- 
wrth  y  meirw,  i  wneyd  y  pwrcasiad  hwn.  Yna  y  pwrcas  a 
orphenwyd  yn  hollol  ac  yn  gyflawn.  Megys  na  wnaed  dim 
cyn  ymuniad  Crist  a  chnawd,  i  bwrcasu  prynedigaeth  i 
ddynion,  felly  ni  wnaed  dim  wedi  ei  adgyfodiad  ef :  ac  ni 
wneir  dim  yn  ychwaneg  ychwaith  i  bob  tragywyddoldeb. 
Canys  yr  eiliad  y  rhyddhawyd  natur  ddynol  Crist  odditaa 
awdurdod  marwolaeth,  fe  dalwyd  y  ffyrling  eithaf  o  brid- 
werth  iachawdwriaeth  pob  un  o'r  prynedigion. 

Ond  er  mwyn  ystyried  y  pethau  mawrion  a  wnaed  gan 
ein  Prynwr  i  bwrcasu  prynedigaeth  i  ni,  yn  fwy  trefnus  a 
rheolaidd,  caf  lefaru  am  ei  ddyfodiad  i  wisgo  cnawd,  er 
gosod  ei  hurt  mezvn  sefyllfa  addas  iw  bwrcasiad — -ac  am  y 
pwrcasiad  ei  hurt. 


PENNOD    I. 

Am  ymuniad  Crist  a  Chnawd. 

Cymerodd  Crist  arno  ein  natur  ni,  neu,  yr  hyn  sydd  yr 
nn  peth,  daeth  yn  ddyn,  er  mwyn  gosod  ei  hun  mewn  sef- 
yllfa i  Aveithio  allan  ein  prynedigaeth.     Canys,  er  fod  Crist. 


HANEs  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  187 

fel  Duw,  yn  anfeidrol  ddigonol  i'r  gorchwyl,  eto,  i  fod  mewn 
sefvllfa  briodol  i  hyny,  yr  oedd  yn  ofynol  iddo  nid  yn  unig 
fod  yn  Dduw,  eithr  yn  ddyn.  Pe  buasai  Crist  yn  aros  yn  unig 
yn  y  natur  ddwyfol,  ni  buasai  mewn  sefyllfa  i  bwrcasu  ein 
hiachawdwriaeth  :  nid  am  fod  unrhyw  anmherffeithrwydd 
yn  y  natur  ddwyfol,  ond  o  herwydd  ei  bollol  ai  banfeidrol 
berffeithrwydd  :  canys  nid  oedd  Crist,  yn  unig  fel  Duw,  yn 
addas  i'r  ufudd-dod  neu  y  dyoddefiadau  oedd  yn  ofynol. 
Nid  yw  y  natur  ddwyfol  yn  meddu  cymhwysder  i  ddyoddef 
oblegyd  y  mae  yn  anfeidrol  uweblaw  pob  dyoddefaint.  Nid 
oes  addasrwydd  ynddi  ehwaith  i  ufuddhau  i'r  gyfraith  a 
roddwyd  i  ddyn.  Mae  mor  annicbonadwy  i  un  nad  yw 
ond  Duw  yn  unig,  ufuddbau  i'r  gyfraith  a  roddwyd  i  ddyn, 
agydyw  iddo  ddyoddef  cospedigaeth  dyn. 

Ac  yr  oedd  yn  angbenreidiol  i  Grist  nid  yn  unig  gymer- 
yd  arno  natur  greedig,  ond  ein  natur  ni.  Nid  digon  fuasai 
i  Grist  ddyfod  yn  angel,  ac  ufuddhau  a  dyoddef  yn  y  natur 
angelaidd.  Ond  yr  oedd  yn  anghenreidiol  iddo  ddyfod  yn 
ddyn,  ar  dair  ystyriaeth. 

1.  Mewn  trefn  i  ateb  i'r  ddeddf,  yr  oedd  yn  ofynol  i'r 
unig  natur  y  rhoddwyd  y  ddeddf,  ufuddhau  iddi.  Nis 
gallesid  ateb  gofynion  y  ddeddf  a  roddwyd  i  ddyn,  ond 
trwy  ufudd-dod  oddiwrth  ddyn.  Yr  oedd  Duw  yn  gofyn 
i'r  ddeddf  a  roddasai  i  ddyn  gael  ei  hanrhydeddu  a'i  chyf- 
lawni  gan  y  natur  ddynol,  ac  heb  hyny  nid  oedd  modd 
ateb  gofynion  y  ddeddf  dros  ddynion.  Yr  ymadrodd,  "  Na 
fwyta  o  hono,"  &c.  a  lefarwyd  wrth  ddynolryw,  i'r  natur 
ddynol ;  ac  am  hyny  rhaid  i'r  natur  ddynol  eu  eyflawni. 

2.  Yr  oedd  yn  ofynol,  i'r  dyben  o  ateb  gofynion  y  ddeddf, 
i'r  natur  a  bechoddfarw.  Mae  y  geiriau  hyn,  "  Gan  farw  ti 
a  fyddi  farw,"  yn  perthyn  i'r  natur  ddynol.  Yr  un  natur 
ag  y  rhoddwyd  y  gorchymyn  iddi,  oedd  yr  un  y  cyfeiriwyd 
y  bygythiad  ati. 

3.  Gwelodd  Duw  yn  dda  ilr  un  byd  ag  a  fuasai  yn  orsaf 
cwymp  a  dinystr  dyn.  fod  hefyd  yn  orsaf  ei  brynediga-eth.^ 
Yr  ydym  yn  darllen  yn  fynych  i  Grist  ddyfod  i'r  byd  i 


188  IIANES  GWA1TII  Y  PRYNEDIGAETH. 

gadw  pechaduriaid,  ac  am  Dduw  yn  ei  anfon  ef  i'r  byd  i'r 
dyben  hwnw.  Yr  oedd  yn  ofynol  iddo  ddyfod  i  lawr 
i'r  byd  pechadurus,  truenus  ac  andwyol  hwn,  er  ei  adfer- 
yd  a'i  acbub.  Canys  yr  oedd  yn  ofynol  iddo,  er  adferyd 
dyn,  ddyfod  i  lawr  at  ddyn,  i  drigle  priodol  dyn,  fel  y  pab- 
ellai  gyda  ni.  loan  1.  14.  "  Y  Gair  a  wnaethpwyd  yn 
gnawd,  ac  a  drigodd  yn  ein  plith  ni." 

Mewn  perthynas  i  gnawdoliaeth  Crist,  sylwaf  ar  y  pethau 
canlynol. 

I.  Y  cnawdoliaeth  ei  hun ;  yn  yr  hyn  y  niae  dau  beth 
i'w  hystyried  yn  neillduol. 

1.  Ei  genedliad ;  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  mru  un  o'r 
rhyw  ddynol,  trwy  yr  hyn  y  daeth  yn  wir  Fab  dyn.  fel  yr 
oedd  yn  cael  ei  alw  yn  fynych.  Yr  oedd  ef  yn  un  o  hiliog- 
aeth  Adda,  yn  blentyn  i  Abraham,  ac  yn  fab  i  Dafydd,  yn 
ol  addewid  Duw.  Eithr  nid  oedd  ei  genedliad  yn  y  ffordd 
naturiol,  ond  trwy  allu  yr  Ysbryd  Glan.  Cafodd  Crist  ei 
ffurfio  yn  mru  y  wyryf,  o  sylwedd  ei  chorff,  trwy  allu  Ys- 
bryd Duw.  Felly  yr  oedd  yn  uniongyrchol  fab  y  wraig,  ond 
nid  oedd  yn  fab  i  un  dyn  yn  uniongyrchol ;  ac  felly  yr  oedd 
yn  had  y  wraig,  ac  yn  fab  gwyryf,  yr  hon  nid  oedd  erioed 
wedi  adnabod  gwr. 

2.  Ei  enedigaeth.  Er  fod  cenedliad  Crist  yn  oruwchna- 
turiol,  eto,  wedi  ei  genedliad,  yr  oedd  ei  natur  ddynol  yn 
cael  ei  pherffeithio  yn  raddol  yn  mru  y  wyryf,  yn  ffordd  na- 
turiol  cynyddiant ;  ac  felly  yr  oedd  ei  enedigaeth  yn  ol  trefn 
natur.  Ond  gan  fod  ei  genedliad  yn  oruwchnaturiol,  trwy 
allu  yr  Ysbryd  Glan,  cenedlwyd  a  ganwyd  ef  heb  bechod. 

II.  Yr  ail  beth  y  sylwaf  arno  mewn  perthynas  i  gnawd- 
oliaeth Crist,  yw  cyflawnder  yr  amser  y  dygwyd  hyny  oddi 
amgylch.  Cymerodd  hyn  le  wedi  i  bethau  fod  yn  cael  eu 
parotoi  ar  ei  gyfer  er  cwymp  dynoliaeth,  a  phan  yr  oedd 
pob  peth  yn  barod.  Efe  a  ddaeth  mewn  amser,  yr  hwn  yn 
ngolwg  anfeidrol  ddoethineb,  oedd  y  mwyaf  cyfaddas  a 
phriodol.     Gal.  4.  4.     "  Ond   pan   ddaeth   cyflawnder   yr 


HANES  GWATTII   Y   PK  YNED1GAETH.  189 

amser.  y  danfonodd  Duw  ei  Fab.  wedi  ei  wneuthur  o  wraig, 
wedi  ci  wneuthur  dan  y  ddeddf." 

Yn  awr  ocdd  yr  amser  mwyaf  priodol  ar  bob  ystyriaeth. 
Ni  buasai  unrhyw  bryd  cyn  y  dylif  yn  amser  mor  gyfaddas  : 
canys  nid  oedd  y  drygau  a'r  dinystr  a  ddygodd  y  cwymp  ar 
ddynolryw  rw  gweled  mor  amlwg  y  pryd  hwnw.  Nid  oedd  y 
felldith  wedi  dyfod  mor  gyflawn  ar  y  ddaear  cyn  y  dylif  agy 
daeth  wedi  hyny  :  canys  er  fod  y  ddaear  wedi  ei  melldithio  i 
fesur  helaeth  o'r  blaen,  eto  fe  welodd  Duw  yn  dda  fod  i'r  fell- 
dith unwaith,  cyn  yr  adferiad  trwy  Grist,  gael  ei  chwblhau 
trwy  ddinystr  cyffredinol.  fel  pe  buasai  o  unig  ffurf  y  ddaear, 
fel  y  byddai  i  effeithiau  echrys  y  cwymp  unwaith  ymddangos 
cyn  yr  adferiad.  Er  mai  marwolion  oedd  dynolryw  cyn  y 
dylif,  eto  yr  oedd  eu  bywyd  yn  parhau  yn  agos  i  fil  o  %n- 
yddoedd,  math  o  anfarwoldeb  mewn  cydmariaeth  i'r  peth 
yw  einioes  dyn  yn  awr.  Gwelodd  Duw  yn  dda  i'r  felldith, 
u  Pridd  wyt  ti,  ac  i'r  pridd  y  dychweli,"  gael  ei  llawn  gwbl- 
bau,  a'i  chyflawni  ar  ddynolryw  i'r  radd  helaethaf,  cyn  i'r 
Prynwr  ddyfod  i  bwreasu  bywyd  diderfyn. 

Ni  buasai  yn  amser  mor  gyfaddas  i  Grist  ddyfod,  o  flaen 
Moses  ;  canys  nid  oedd  dynolryw  hyd  yn  hyn  wedi  gwrth- 
gilio  mor  gyffredinol  oddiwrth  y  gwir  Dduw  ;  nid  oeddynt 
wedi  syrthio  yn  gyffredinol  i  dywyllwch  paganiaeth  ;  ac 
felly  nid  oedd  yr  anghenreidrwydd  am  Grist,  Goleuni  y 
byd,  mor  amlwg.  Nid  oedd  canlyniad  aethus  y  cwymp, 
gyda  golwg  ar  farwoldeb  dyn,  wedi  cael  ei  amlygu  mor  gyf- 
lawn hyd  y  pryd  hwnw ;  canys  nid  oedd  oes  dyn  wedi  ei 
chwtogi,  a'i  dwyn  i'w  hyd  presennol,  hyd  o  gyleh  amser 
Moses. 

Yr  oedd  yn  fwy  addas  i  amser  dyfodiad  y  Messiah  gael 
ei  oedi.  hyd  oni  byddai  i'r  holl  genedloedd,  oddyeithr  plant 
Israel,  hir  orwedd  yn  nhywyllwch  paganiaeth  ;  fel  y  byddai 
i  anfeddyginiaetholrwydd  eu  hafiechyd,  wedi  y  fath  hir 
brawf,  ymddangos  yn  fwy  amlwg,  ac  felly  yr  anghenreid- 
rwydd anhebgorol  am  y  Meddyg  nefol. 

Rheswm  arall   paham   na  ddaeth   Crist  yn  fuan  wedi  y 


190  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

dylif7  mae  yn  debygol  oedd,  fel  y  gallai  y  ddaear  fod  yn 
llawn  o  bobl,  ac  o  ganlyniad  ei  deyrnas  ef  yn  ehangach  ; 
fel  y  byddai  i  effeithiau  ei  oleuni,  ei  allu,  a'i  ras  gael  eu 
gogoneddu ;  ac  fel  y  byddai  i'w  oruchafiaeth  ef  ar  Satan 
gael  ei  dilyn  a  mwy  o  ogoniant  yn  amlder  ei  fuddugoliaeth- 
au.  Yr  oedd  hefyd  yn  ofynol  i  ddyfodiad  Crist  fod 
amryw  oesoedd  wedi  amser  Moses,  fel  y  byddai  i'r  eglwys 
gael  ei  pharotoi  erbyn  byny  trwy  y  cysgodi,  y  rhagfynegu3 
a'r  hir  ddysgwyl  am  y  Messiah.  Ni  fuasai  yn  briodol  idd?> 
ddyfod  cyn  y  caethgludiad  i  Babilon,  oblegyd  nid  oedd 
teyrnas  Satan  y  pryd  hwnw  wedi  ei  dyrchafu  i'w  rhwysg 
eithaf.  Yr  oedd  y  byd  paganaidd  yn  flaenorol  i  hyny  yn 
cael  ei  wneyd  i  fyny  o  deyrnasoedd  bychain.  Ond  Duw  a 
welodd  yn  addas  i'r  Messiah  ddyfod  yn  amser  un  o'r  pedair 
unbenaeth  fawr.  Nid  priodol  fuasai  iddo  ddyfod  ychwaith 
yn  amser  yr  unbenaethau  Babilonaidd,  Persiaidd,  na 
Groegaidd.  Ewyllys  Duw  ydoedd  i'w  Fab  wneyd  ei  ym 
ddangosiad  yn  y  byd  yn  amser  yr  unbenaeth  Rufeinig,  yr 
ehangaf  a'r  gadarnaf  o  honynt,  yr  hon  oedd  teyrnas  weled- 
ig  Satan  yn  y  byd  ;  fel  y  byddai  iddo,  yn  nadymchweliad 
hon,  orchfygu  teyrnas  weledig  Satan  yn  ei  nerth  a'i  gogon- 
iant  mwyaf,  ac  felly  ennill  buddugoliaeth  fwy  cyflawn  ar 
Satan  ei  hun. 

Nid  priodol  fuasai  i  Grist  ddyfod  cyn  y  caethiwed  Babi- 
lonaidd. Oblegyd  nid  oes  genym  hanesion  yn  flaenorol  i 
hyny  am  sefyllfa  y  byd  paganaidd,  i  roddi  i  ni  un  meddyl- 
ddryeh  o'r  anghenreidrwydd  am  Iachawdwr.  Heblaw  hyny, 
nid  oedd  dysgeidiaeth  mor  flodeuog,  ac  felly  ni  chawsid 
cyfle  i  ddangos  annigonolrwydd  dysgeidiaeth  a  doethineb 
dynol  i  ddiwygio  ac  achub  y  byd.  Drachefn,  nid  oedd  yr 
Iuddewon  wedi  eu  gwasgaru  dros  y  byd,  fel  yr  oeddynt 
wedi  hyny ;  ac  felly  nid  oedd  pethau  gyda  golwg  ar  hyn 
wedi  eu  darparu  erbyn  dyfodiad  Crist.  Nid  oedd  yr  ang- 
henreidrwydd am  ddyddimu  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig 
wedi  dyfod  mor  amlwg  y  pryd  hwnw  ac  y  daeth  wedi  hyny, 
o  herwydd  gwasgariad  yr  Iuddewon  ;  ac  nid  oedd  y  ffordd 


HANES  GWAITH  Y  PIl  YNEDIGAETH.  191 

i  ledaenu  yr  efengyl  wedf  ei  pharotoi  ycbwaith.  fel  yr  oedd 
wedi  hynv.  trwy  yr  un  gwasgariad.  Llawer  o  bethau  ereill 
a  ellid  enwi.  trwy  ba  rai  yr  yraddangosai  na  buasai  unrhyw 
amser  yn  flaenorol  i'r  unig  amser  y  daetb  Crist,  yn  briodol 
i'w  ymddangosiad. 

III.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  mewn  pertbynas  i 
gnawdoliaetb  Crist,  yw  mawredd  y  dygicyddiad.  Yr  oedd 
cnawdoliaetb  Crist  yn  betb  mwy  bynod  a  rhyfeddol  na  dim 
a  gymerasai  le  eto.  Yr  oedd  creadigaetb  y  byd  yn  betb 
bynod  o  fawr,  oud  nid  eymaint  a  cbnawdoliaeth  Crist.  Yr 
oedd  gwneutbur  y  creadur  yn  waitb  roawr  o  eiddo  Duw, 
ond  nid  eymaint  ag  i'r  Creawdwr  ei  bun  ddyfod  yn  gread- 
ur.  Soniasom  am  lawer  o  betbau  mawrion  a  gyflawnwyd 
rh  wng  cwymp  dyn  a  cbnawdoliaetb  Crist  :  ond  Duw  yn  dy- 
fod  yn  ddyn  oedd  fwy  na  bwynt  oil.  Y  pryd  hwnw  y 
ganwyd  y  person  mwyaf  a  fu  erioed  ac  a  fydd  bytb. 

IV.  Yn  nesaf  sylwer.  ar  cungylchiadau  rhyfeddol  cnawdol- 
iaeth  Crist.  Ganwyd  ef  o  wyryf  dduwiol  a  sanctaidd  ;  eitbr 
tlawd,  fel  yr  ymddengys  oddiwrtb  offrwm  ei  pburedigaetb. 
Luc  2.  24.  ;-  Ac  i  roddi  aberth.  yn  ol  yr  byn  a  ddywed- 
wyd  yn  neddf  yr  Arglwydd.  Par  o  durturod,  neu  ddau  gyw 
colomen."  Yr  byn  sydd  yn  cyfeirio  at  Lef.  5.  7  :  "  Ond  os 
ei  law  ni  cbyrbaedd  werth  oen,  dyged  ddwy  durtur,  neu 
ddau  gyw  colomen.55  Ac  yr  oedd  y  wyryf  dlawd  bon  wedi 
ei  dyweddio  i  wr,  yr  bwn  befyd  nid  oedd  ond  tlawd.  Er 
eu  bod  ill  dau  o  deulu  breninol  Dafydd.  yr  bwn  ydoedd  y 
mwyaf  anrbydeddus,  ac  mai  Iosepb  oedd  etifedd  cyfreitb- 
Ion  y  goron  ;  eto  yr  oedd  y  teulu  wedi  eu  dwyn  i  sefyllfa 
bynod  o  isel ;  yr  byn  a  arddangosir  trwy  gwymp  pabell 
Dafydd.  Amos  9.  11.  'Y  dydd  bwnw  y  codaf  babell 
Dafydd  yr  bon  a  syrtbiodd,  ac  a  gauaf  ei  bylcbau.  ac  a 
godaf  ei  hadwyau,  ac  a'i  badeiladaf  fel  yn  y  dyddiau  gynt." 

Ganwyd  ef  yn  nbref  Betblebem,  fel  y  rbagddywedesid, 
(Micb.  5.  2  ;)  a  rbagluniaetb  hynod  o  ryfeddol  o  eiddo  Duw 
oedd  i  ddwyn  oddiamgylcb  gyflawniad  y  bropbwydoliaetb 
hon.  sef  tretbiad  yr  boll  fyd  gan  Augustus  Caesar.     Luc  ii. 


192  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Ganwyd  ef   mewn    cyflwr  hynod'o  isel,    mewn    ystabl,    a 
dodwyd  ef  yn  y  preseb. 

V.  Sylwer  ar  gydfynedyddion  y  dygwyddiad  mawr  hwn. 

1.  Dychweliad  yr  Ysbryd :  yr  hyn  yn  wir  a  ddechreuodd 
ychydigcynhyn,ond  eto  a  roddasid  ar  achlysur  ei  enedigaeth 
ef.  Sylwais  o'r  blaen  fel  y  darfu  i  ysbryd  prophwydoliaeth 
ballu  yn  fuss  wedi  amser  Malachi.  Ac  oddeutu  yr  un 
amser  y  gweledigaethau  a'r  datguddiedigaethau  digyfrwng 
a  ballasant  hefyd.  Ond  ar  yr  achlysur  hwn  y  maent  yn 
cael  eu  caniatau  o'r  newydd,  ac  y  mae  yr  Ysbryd  yn  y 
gweithrediadau  hyn  yn  dychwelyd  drachefn.  Y  datgudd- 
iad  cyntaf  o'i  adferiad  yw  gweledigaeth  Zecharias,  tad  loan 
Fedyddiwr.  Luc  i.  Y  nesaf  yw  y  weledigaeth  a  gafodd 
Mair  Forwyn.  Y  trydydd,  y  weledigaeth  a  gafodd  Joseph. 
Mat.  i.  Yna  rhoddwyd  yr  Ysbryd  i  Elizabeth.  Luc  1.41. 
Yn  nesaf,  rhoddwyd  ef  i  Mair,  fel  yr  ymddengys  oddiwrth 
ei  chan.  Luc  1.  46.  Yna  i  Zacharias  drachefn.  Adn.  67. 
Yna  anfonwyd  ef  at  y  bugeiliaid.  Luc  2.  9.  Yna  rhodd- 
wyd ef  i  Simeon.  Luc  2.  25.  Yna  i  Anna.  Adn.  36.  Yna 
i'r  doethion  yn  y  dwyrain.  Yna  i  Ioseph  drachefn,  i'w  gyf- 
arwyddo  i  ffoi  i'r  Aifft ;  ac  wedi  hyny  i'w  gyfarwyddo  i 
ddychwelyd  yn  ol. 

2  Y  cydfynedydd  nesaf  i  gnawdoliaeth  Crist,  yw  y  sylw 
mawr  a  wnaed  o  hono  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear.  Pa  fath 
sylw  a  wnaed  o  hono  gan  breswylwyr  gogoneddus  y  wlad 
nefol,  a  ymddengys  oddiwrth  eu  caniadau  gorhoenus  ar  yr 
achlysur,  y  rhai  a  glybuwyd  gan  y  bugeiliaid  yn  y  nos. 
Hwn  oedd  y  dygwyddiad  rhagluniaethol  mwyaf  a  welodd 
yr  angelion  erioed.  Yr  ydym  yn  darllen  iddynt  ganu  a 
moliannu  pan  welsant  sylfaenu  y  ddaear.  lob  38.  7.  "  Pan 
gydganodd  ser  y  boreu,  ac  y  gorfoleddodd  holl  feibion  Duw." 
Ac  felly  y  gwnaethant  yn  awr,  ar  yr  achlysur  mwy  o  lawer 
hwn,  sef  genedigaeth  Mab  Duw,  yr  hwn  yw  Creawdwr  y 
byd. 

Yr  oedd  yr  angelion  gogoneddus  o  hyd  yn  dysgwyl  y 
dygwyddiad  hwn.     Yr  oeddynt  wedi  cyraeryd  sylw  mawr 


BANES  GWAITH  Y  PHYNEDIGAETH.  193 

o'r  prophwydoliaethau  a'T  addewidion  am  y  pethau  hyn  ; 
cams  dywedir  i  ni  eu  bod  yn  chwennycli  edrych  i  orchwyl- 
ion  y  prynedigaeth.  1  Pedr  1.  12.  Yr  oeddynt  wedi  bod 
yn  weinidogion  i  Grist  yn  y  gwaith  hwn,  yn  ei  holl  amryw- 
iol  gamrau,  o  gwymp  dyn  hyd  hyn  ;  megys  yn  ymddygiad- 
au  Duw  tuag  at  Abraham,  Iacob,  a'r  Israeliaid.  A  diam- 
heu  eu  bod  o  hyd  yn  gorfoleddus  ddysgwyl  dyfodiad  Crist; 
ond  yn  awr  gwelsant  ei  gynawnu,  ac  am  hyny  llawenychas- 
ant  yn  fawr,  a  chanasant  foliant  ar  yr  achlysur. 

Cymerwyd  sylw  o  bono  gan  Elizabeth  a  Mair  Wyryf  cyn 
genedigaeth  Crist,  heb  son  am  loan  Fedyddiwr,  yr  hwn  cyn 
ei  eni,  ar  lais  cyfarehiad  .Mair,  a  lamodd  o  lawenydd  yn 
ughroth  ei  fam.  Elizabeth  a  Mair  a  gydfoliannasant  Dduw, 
gyda'r  gorfoledd  mwyaf,  pan  gyfarfuasant — un  o  gylch  dyfod 
yn  fam  i  Grist  a'r  Hall  i'w  ragredegwr — y  ddwy  yn  llawn  o'r 
Ysbryd  Glan.  Ac  wedi  hyny,  y  fath  sylw  gorfoleddus  a 
gymerwyd  o  hyn  gan  y  bugeiliaid,  a  chan  y  personau  sanct- 
aidd  hyny,  Zacharias,  Simeon,  ac  Anna  !  Fel  yr  oeddynt 
yn  clodfori  Duw  ar  yr  achlysur  !  Ac  fel  hyn  y  mae  eglwys 
Dduw,  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  yn  cyduno  mewn  gor- 
foledd a  moliant. 

Cymerodd  rhan  fawr  o'r  greadigaeth  sylw  gorfoleddus  o 
gnawdoliaeth  Crist.  Mae  y  nefoedd  yn  cymeryd  sylw  o  hono, 
a'r  trigolion  yn  gorfoleddu  o  lawenydd.  Mae  y  byd  isod 
hwn — Iuddewon  a  Chenedloedd — yn  cymeryd  sylw  o  hono. 
Rhyngodd  bodd  i  Dduw  ddodi  gogoniant  ar  ei  Fab  trwy 
gynhyrfu  yn  rhyfeddol  rai  o'r  doethion  cenedlig  i  ddy- 
fod  hir  daith  i'w  weled  ac  i'w  addoli  pan  y  ganwyd  ef. 
Cawsant  eu  harwain  gan  seren  wyrthiol,  yr  hon  oedd  yn 
arwyddo  genedigaeth  y  person  gogoneddushwnwyr  hwn  yw 
y  Seren  Foreu  eglur,  yr  hon  a  aeth  o'u  blaen,  ac  a'u  har- 
weiniodd  i'r  lie  yr  oedd  y  mab  bychan.  Meddylia  rhai  idd- 
ynt  gael  eu  cyfarwyddo  gan  brophwydoliaeth  Balaam,  yr 
hwn  oedd  yn  preswylio  yn  y  parthau  dwyreiniol,  ac  a  rag- 
fynegodd  ddyfodiad  Crist  fel  seren  a  gyfoclai  o  Iacob.  Neu 
gallasent  gael  eu  cynhyrfn  trwy  y  dysgwyliad  cyffne din ol  am 

H.   R. W.  9 


194  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

ddyfodiad  y  Messiah  oddeutu  y  pryd  hwn,  oddiwrth  y  pro- 
phwydoliaethau  oedd  gan  yr  Iuddewon  am  dano  yn  eu 
gwasgariad  yn  mhob  parth  o'r  byd. 

3.  Y  cydfynedydd  nesaf  i  enedigaeth  Crist  oedd  ei  en- 
waediad.    Ond  mwy  priodolfydd  son  am  hyn  dan  ben  arall. 

4.  Amgylchiad  arall  oedd  ei  ddyfodiad  ef  i'r  ail  deml, 
pan  yn  faban,  ar  achlysur  pnredigaeth  y  forwyn  fendigaid. 
Yr  ydvm  yn  darllen  yn  Hag.  2.  7  :  "A  dymuniant  yr  boll 
genedloedd  a  ddaw  :  llanwaf  hefyd  y  ty  hwn  (neu  y  deml)  a 
gogoniant."  Ac  yn  Mai.  3.  1  :  "  Ac  yn  ddisymwtb  y  daw 
yr  Arglwydd,  yr  hwn  yr  ydych  chwi  yn  ei  geisio,  i'w  deml ; 
sef  Angel  y  cyfammod."  A  dyma  y  tro  cyntaf  y  cyflawn- 
wyd  y  prophwydoliaethau  hyn. 

5.  Y  cydfynedydd  diweddaf  y  crybwyllaf  am  dano,  yw 
ymadawlad  y  deyrnwialen  o  Iudah,  trwy  farwolaeth  Herod 
Fawr.  Nid  oedd  y  deyrnwialen  wedi  ymadael  yn  hollol  o 
Iudah  erioed  hyd  yn  awr.  Yr  oedd  gwrthgiliad  y  deg 
llwyth  yn  nyddiau  Ieroboam,  wedi  bod  yn  gwtogiad  mawr 
i  deyrnwialen  Iudah  ;  ac  ymadawsai  y  deyrnwialen  o  Israel 
neu  Ephraim  yn  amser  caethgludiad  y  deg  llwyth  gan  Sal- 
manesser :  ond  arosodd  yn  llwyth  Iudah  dan  y  breninoedd 
oeddynt  o  d^  Dafydd.  A  phan  gludwyd  llwythau  Iudah  a 
Beniamin  i  gaethiwed  gan  Nebuchodonosor,  ymadawodd 
teyrnwialen  Iudah  dros  ennyd  fechan,  sef  hyd  y  dychwel- 
iad  o'r  caethiwed  dan  Cyrus  ;  ac  yna,  er  nad  oeddynt  yn 
llywodraeth  annibynol,  fel  yr  oeddynt  gynt,  ond  yn  ddyl- 
edwyr  o'u  ffyddlondeb  i  freninoedd  Persia  ;  eto  yr  oedd  eu 
llywodraethwr  o  honynt  hwy  eu  hunain,  gan  yr  hwn  yr  oedd 
awdurdod  ar  einioes  ac  angeu  ;  ac  yr  oeddynt  hefyd  yn 
cael  eu  llywodraethu  a'u  cyfreithiau  eu  hunain  ;  ac  felly  yr 
oedd  gan  Iudah  "  ddeddfroddwr  oddirhwng  ei  draed"  yn 
ystod  unbenaethau  Persia  a  Groeg.  Tua'r  rhan  olaf  o 
rwysg  yr  unbenaeth  Roegaidd,  bu  y  bobl  yn  cael  eu  llyw- 
odraethu gan  freninoedd  o'r  eiddynt  eu  hunain,  o  hiliogaeth 
y  Maccabeaid,  am  yn  agos  i  gan  mlynedd  ;  ac  wedi  hyny 
darostyngwyd  hwy  gan  y  Rhufeiniaid.      Ond  goddefodd  y 


1IANES  GWAIT1I  Y  TRYNEDIGAETH.  195 

Rhufeiniaid  iddynt  gael  eu  llywodraethu  a'u  cyfreithiau 
eu  hunain,  a  brenin  o'r  eiddynt  eu  hunain.  Herod  Fawr, 
yr  hwn  a  deyrnasodd  oddeutu  deugain  mlynedd,  ac  a  lyw- 
odraethodd  ag  awdurdod  freninol,  trwy  dalu  teyrnged  i'r 
Rhufeiniaid.  Ond  yn  fuan  wedi  genedigaeth  Crist,  bu  farw 
Herod,  fel  y  mae  genym  hanes  yn  Mat.  2.  19  ;  a  dilynwyd 
ef  gan  Archelaus  ;  ond  efe  yn  fuan  a  ddiorseddwyd  gan  yr 
ymherawdwr  Rhufeinig ;  ac  yna  y  deyrnwialen  a  ymadaw 
odd  o  Iudah.  Ni  bu  wedi  hyn  freninoedd  tymhorol  mwy- 
ach  yn  Iudah,  ac  ni  chafodd  y  bobl  o  hyny  allan  eu  llyw- 
odraethwyr  o'u  plith  eu  hunain  ;  ond  rheolid  hwy  gan  rag- 
law  Rhufeinig  a  anfonid  i'w  mysg.  0  herwydd  hyny  y  dy- 
wedai  yr  Iuddewon  wrth  Pilat,  "  Nid  cyfreithlon  i  ni  ladd 
neb."  loan  18.  31.  Fel  hyn  y  deyrnwialen  a  ymadawodd 
o  Iudah  pan  ddaeth  y  Siloh. 


PEN.     II. 

Pwrcas  y  Prynedigaeth. 

Wedi  sylwi  fel  hyn  i  Grist  ddyfod  i'r  byd,  a  chymeryd 
arno  ein  natur  ni,  er  gosod  ei  hun  mewn  sefyllfa  i  bwrcasu 
ein  prynedigaeth,  yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  ddangos  beth  a 
feddylir  wrth  biorcasu  prynedigaeth  ;  i  wneyd  rhai  sylwadau 
cyffredinol  mewn  perthynas  i'r  pethau  hyny  trwy  y  rhai 
y  gwnaed  y  pwrcasiad  hwn  ;  ac  yna  i  ystyried  yn  fwy  neill- 
duol  y  pethau  a  vrnaeth  ac  a  ddyoddefodd  Crist,  trwy  ba  rai 
y  gwnaed  y  pwrcasiad  hwn. 

I.    Y  Pwrcas  ei  hun. 

Meddylir  dau  beth  wrth  bwrcasu  prynedigaeth  gan  Grist, 
ei  foddlonrwydd.  a'i  haeddiant.     Mae  y  cyfan  yn  cael  ei 


196  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

wneuthur  trwy  y  pris  y  mae  Crist  yn  ei  osod  i  lawr,  yr  hyn 
sydd  yn  gwneyd  dau  beth  :  mae  yn  talu  ein  dyled,  ac  felly 
yn  boddloni  :  trwy  ei  werth  hanfodol,  a  thrwy  yr  amraod 
rhwng  y  Tad  a'r  Mab,  y  mae  yn  dwyn  i'n  meddiant  hawl  i 
ddedwyddwch,  ac  felly  yn  haeddu.  Boddlonrwydd  Crist 
sydd  i'n  rhyddhau  ni  oddiwrth  drueni^  a  haeddiant  Crist  sydd 
i  bwrcasu  dedwyddwch  i  ni. 

Cymerir  y  gair  pwrcas,  yn  y  cysylltiad  yma,  naill  ai 
yn  fwy  cyfyng  neu  fwy  eang.  Arferir  ef  yn  fynych  mewn 
ystyr  gyfyng  i  arwyddocau  yn  unig  haeddiant  Crist,  ac 
weithiau  yn  fwy  eang,  i  arwyddocau  ei  foddlonrwydd  a'i 
haeddiant.  Yn  wir  y  mae  i'r  rhan  fwyaf  o'r  geiriau  a  ddef- 
nyddir  mewn  perthynas  i'r  prynedigaeth,  amrywiol  ystyr- 
iaetbau.  Rhai  duwinyddion  a  ddefnyddiant  y  gair  haeddiant 
i  osod  allan  yr  holl  bridwerth  a  offrymwyd  gan  Grist,  yn 
foddlonawl  cystal  a  gwir  haeddiannawl.  Ac  fel  hyn  y  gair 
boddlonrwydd  a  ddefnyddir  weithiau,  nid  yn  unig  am  ei 
ddyhuddiant,  ond  hefyd  am  ei  ufudd-dod  haeddiannol. 
Canys,  ar  ryw  ystyriaeth,  nid  yn  unig  dyoddef  y  gosp,  ond 
cyflawn  ufuddhau,  sydd  ofynol  i  foddloni  y  gyfraith.  Ym- 
ddengys  mai  y  rheswm  am  ddefnyddio  y  geiriau  yn  y  gwa- 
hanol  ddulliau  hyn  yw,  am  nad  yw  boddlonrwydd  a  haedd- 
iant yn  gwahaniaethu  cymaint  yn  wirioneddol  ag  ydynt  yn 
berthynasol.  Mae  y  ddau  yn  cynnwys  taliad  gwerthfawr, 
taliad  o  werth  anfeidrol :  ond  gelwir  y  taliad  hwn,  fel  y 
mae  yn  golygu  dyled  i  gael  ei  thalu,  yn  foddlonrwydd ;  ac 
fel  y  mae  yn  golygu  y  daioni  sydd  i'w  ennill,  gelwir  ef  yn 
haeddiant.  Mae  y  gwahaniaeth  rhwng  talu  dyled  a  gwneyd 
pwrcasiad,  yn  fwy  perthynol  na  hanfodol.  Mae  yr  hwn  sydd 
yn  gosod  pr  id  werth  i  lawr  i  dalu  dyled,  mewn  rhyw  ystyr, 
yn  gwneyd  pwrcasiad  ;  y  mae  yn  pwrcasu  rhyddhad  oddi- 
wrth y  rhwymedigaeth.  Ac  y  mae  yr  hwn  sj^dd  yn  dodi 
pridwerth  i  lawr  i  bwrcasu  da,  megys  yn  rhoddi  boddlon- 
rwydd ;  y  mae  yn  boddloni  gofynion  ammodol  yr  hwn  y 
mae  yn  talu  iddo.  Gall  hyn  fod  yn  ddigonol  i  ddangos 
beth  a  feddylir  wrth  bwrcas  Crist. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH  197 

II.  Syhcadau  cyffredinol  mewn  perthynas  iW  pethauhyny 
y  gw naed  y  P w rca s  tr wyddy n t . 

1.  Ac  yma  sylwer.  pa  beth  bynag  oedd  yn  Nghrist  o  natur 
boddloni,  ydoedd  felly  trwy  rinwedd  ei  ddyoddefiadau  neu  ei 
ymddarostvDgiad  ;  ond  beth  bynag  oedd  o  natur  ryglydd- 
awl,  oedd  felly  trwy  rinwedd  ei  ufudd-dod  neu  ei  gyfiawnder. 
Y  mae  boddlonrwydd  Crist  yn  gynnwysedig  yn  ei  waith  yn 
ateb  gofynion  y  ddeddf  ar  ddyn,  yr  hyn  oedd  i  ganlyn  tros- 
eddiad  y  ddeddf.  Atebwyd  y  rhai  hyn  trwy  ddyoddef  cosp  y 
gyfraith.  Y  mae  haeddiant  Crist  yn  gynnwysedig  yn  yr 
hyn  a  wnaeth  i  ateb  ei  gofynion,  yr  hyn  oedd  Jiaenorol 
i  droseddiad  y  ddeddf  gan  ddyn,  neu  i  gyflawni  yr  hyn  yr 
oedd  y  gyfraith  yn  ei  ofyn  cyn  i  ddyn  beehu,  yr  hyn  oedd 
ufudd-dod. 

Y  inae  boddlonrwydd  neu  ddyhuddiant  Crist  yn  gyn- 
nwysedig naill  ai  yn  ei  waith  yn  dyoddef  poen,  neu  yn 
ei  rwymau  i  ymddarostyngiad.  Fe  roddodd  Crist  foddlon- 
rwydd,  nid  yn  unig  trwy  ddyoddefaint  priodol,  ond  trwy 
ba  beth  bynag  oedd  o  natur  isel  a  gwael  yn  amgylch- 
iadol.  Rhoddodd  foddlonrwydd  fel  hyn  trwy  barhau 
dan  awdurdod  marwolaeth  tra  yn  gorwedd  yn  gladded- 
ig  yn  y  bedd  ;  er  nad  oedd  ei  gorff  na  'i  enaid  yn  dyoddef 
yn  briodol  wedi  iddo  farw.  Yr  oedd  pa  beth  bynag  yr 
ydoedd  Crist  yn  ddarostyngedig  iddo  ag  oedd  o  ffrwyth 
farnol  pechod,  o  natur  cymodi  am  bechod.  Ond  nid  dy- 
oddefaint  priodol  yn  unig,  ond  pob  darostyngiad  ac  iselder 
yn  ei  sefyllfa  a'i  amgylchiadau  islaw  ei  anrhydedd  a'i 
urddas  cyntefig,  megys  arosiad  ei  gorff  dan  awdurdod  marw- 
olaeth, arosiad  ei  gorff  a'i  enaid  ar  wahan,  &c,  ydynt 
ffrwythau  barnol  pechod.  Ac  yr  oedd  pob  peth  a  wnaeth 
Crist  yn  ei  sefyllfa  o  ddarostyngiad,  ag  oedd  o  natur  ufudd- 
dod,  rhinwedd  moesol,  neu  ddaioni,  a  natur  haeddiant 
ynddo,  ac  yr  oedd  yn  rhan  o'r  pridwerth  a'r  hwn  y  pwrcas- 
odd  efe  ddedwyddwch  i'r  gwaredigion. 

2.  Yr  oedd  y  boddlonrwydd  a  roddodd  Crist  dros  bechod. 


19$  IIANES.GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

ac  hefyd  y  dedwyddwch  a  deilyngodd  efe  trwy  ei  gyfiawn- 
der, yn  cael  eu  cario  yn  mlaen  trwy  holl  amser  ei  ddaros- 
tyngiad.  Nid  trwy  ddyoddefiadau  diweddaf  Crist  yn  unig, 
er  mai  trwyddynt  hwy  yn  benaf,  yr  oedd  y  boddlonrwydd 
a  wnaeth  Crist  dros  bechod ;  ond  yr  oedd  ei  holl  ddyoddefiad- 
au, a'i  holl  iselder,  o  eiliad  cyntaf  ei  gnawdoliaeth  i'w  adgyf- 
odiad,  yn  gymodawl  neu  foddlonawl.  Yr  oedd  boddlonrwydd 
Crist  yn  benaf  trwy  ei  farwolaetb,  o  herwydd  mai  yn  hyny 
yn  fwyaf  yr  oedd  ei  ddyoddefiadau  a'i  ymddarostyngiad. 
Ond  yr  oedd  ei  holl  ddyoddefiadau  ereill,  a'i  holl  iselderau 
ereill,  o  hyd  o  natur  ryglyddawl :  amgylchiadau  isel  ei  en- 
edigaeth  :  ei  eni  o  forwyn  dlawd,  mewn  ystabl,  a'i  ddodi  yn 
y  preseb ;  ei  waith  yn  cymeryd  arno  y  natur  ddynol  yn  ei 
chyflwr  isel,  ac  yn  dyfod  yn  ddarostyngedig  i'r  gwendidau  a 
ddygwyd  arni  trwy  y  cwymp  ;  ei  eni  yn  ffurf  cnawd  pech- 
adurus,  &c.  Ac  felly  holl  ddyoddefiadau  ei  fabandod 
a'i  blentyndod,  yr  holl  ludded,  dirmyg,  diystyrwch,  prof* 
edigaethau,  a  rhwystrau  o  unrhyw  fath  a  ddyoddefodd 
trwy  holl  ystod  ei  fywyd,  oeddynt  o  natur  foddlonawl  a 
chyraodawl.  Felly  hefyd  yr  oedd  ei  waith  yn  pwrcasu  ded- 
wyddwch trwy  ei  gyfiawnder  yn  cael  ei  gario  yn  mlaen  trwy 
holl  amser  ei  ddarostyngiad  hyd  ei  adgyfodiad  :  nid  yn  unig 
yn  yr  ufudd-dod  a  wnaeth  trwy  ystod  ei  fywyd,  eithr  hefyd 
yn  yr  ufudd-dod  a  wnaeth  trwy  ddodi  ei  einioes  i  lawr. 

3.  Trwy  yr  un  pethau  y  boddlonodd  Crist  gyfiawnder 
Duw,  ac  y  pwrcasodd  hefyd  ddedwyddwch  tragywyddol. 
Nid  oedd  efe  yn  gwneyd  cymod  trwy  rai  pethau,  ac  yna  yn 
gweithio  allan  gyfiawnder  trwy  bethau  ereill ;  ond  yn  yr 
un  gweithredoedd  yr  oedd  efe  yn  gweithio  allan  gyfiawnder, 
ac  yn  gwneyd  cymod  hefyd,  eithr  yn  unig  eu  cymeryd  mewn 
gwahanol  berthynasau.  Yr  oedd  yr  un  a'r  unrhyw  weithred 
o  eiddo  Crist,  a'u  hystyried  gyda  golwg  ar  ei  ufudd-dod,  yn 
rhan  o'i  gyfiawnder,  ac  yn  pwrcasu  y  nefoedd  :  ond  a'u  hys- 
tyried gyda  golwg  ar  ei  hunan-ymwadiad,  yr  anhawsder,  a'r 
iselder,  trwy  ba  rai  y  cyflawnodd  hwynt,  yr  oeddynt  o  natur 
foddlonawl  am  bechod,  ac  yn  dwyn  maddeuant  i  ni.  Fel  hyn 


HANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETH.  199 

yr  oedd  ei  fynediad  oddiamgylch  i  wneyd  daioni.  pregethu  yr 
efengyl,  a  dysgu  ei  ddysgybliou,  yn  rhan  o'i  gyfiawnder, 
ac  o  bwrcasiad  y  nefoedd,  gan  ei  fod  yn  gwneyd  hyny  mown 
ufudd-dod  i'w  Dad  ;  ac  yr  oedd  yr  unrhyw  yn  rhan  o'i  gy- 
mod,  gan  iddo  eu  gweithio  trwy  lafur,  helbul,  a  lludded 
blin,  a  than  brofedigaethau  mawrion,  gan  roddi  ei  hun  yn 
agored  i  waradwydd  a  dirmyg.  Felly  yr  oedd  ei  waith  yn 
dodi  ei  einioes  i  lawr,  a'i  ystyried  fel  yn  dwyn  cospedigaeth 
yn  ein  lie  ni,  o  natur  ddyhuddawl,  ac  yn  boddloni  cyf 
iawnder  tramgwyddedig  Duw  :  ond  a'i  ystyried  fel  gweith- 
red  o  ufudd-dod  i  Dduw,  yr  hwn  a  roddasai  iddo  or- 
chymyn  i  osod  ei  einioes  i  lawr  dros  beehaduriaid,  yr 
oedd  yn  rhan  o'i  gyfiawnder  a'i  bwrcas,  a  chymaint  yn  rhan 
benaf  o'i  gyfiawnder  ag  ydoedd  yn  brif  ran  o'i  foddlon- 
rwydd.  Er  enghraifft,  yr  oedd  yr  hyn  a  ddyoddefodd  yn 
ei  enwaediad,  o  natur  gymodawl :  yr  oedd  y  gwaed  a  dywallt- 
wyd  y  pryd  hwnw  yn  waed  dyhuddawl ;  ond  fel  yr  oedd  yn 
gydffuriiad  a  deddf  Moses,  yr  oedd  yn  rhan  o'i  gyfiawnder 
rhyglyddawl.  Er  nad  oedd  yn  briodol  yn  weithred  o 
eiddo  ei  natur  ddynol,  gan  nad  oedd  ef  ond  baban  ;  eto  gan 
rnai  y  natur  ddynol  oedd  yn  ddarostyngedig  i  hyny,  a  chan 
ei  bod  yn  weithred  o  eiddo  ei  berson  ef,  fe  'i  derbyniwyd 
megys  gweithred  o'i  ufudd-dod  ef,  fel  ein  Cyfryngwr  ni. 
Ac  yr  oedd  hyd  yn  nod  ei  eni  yn  y  fath  gyflwr  isel,  o  natur 
foddlonawl  o  herwydd  yr  ymddarostyngiad  oedd  ynddo  ;  ac 
o  gyfiawnder,  fel  ag  yr  oedd  yn  weithred  o  eiddo  ei  berson 
mewn  ufudd-dod  i'r  Tad,  yn  yr  hyn  yr  oedd  ewyllys  y  natur 
ddynol  yn  cydsynied,  er  na  buasai  un  weithred  o  eiddo 
ewyllys  y  natur  ddynol  yn  fiaenorol  iddi.    * 

III.  Am  y  pethau  hyny  yn  neillduol  trwy  ba  rai  y  gwnaed 
y  Prynedigaeth  ;  sef  Ufudd-dod  a  Chyfiawnder  Crist. 

Af  rhagof  yn  awr  i  ystyried  y  pethau  hyny  a  g}7mer- 
asant  le  yn  ystod  amser  darostyngiad  Crist,  ac  yn  gyntaf, 
mewn  perthynas  i'w  ufudd-dod  a'i  gyfiaionder.     Ac  y  rnae  hyn 


200  IIANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

yn  ddarostyngedig  i  dri  dosparthiad.  Gan  hyny  ystyriaf  ei 
ufudd-dod  gyda  golwg  ar  y  cyfreithiau  yr  ufuddhaodd  idd- 
ynt — y  gwahanol  ranau  o'i  oes  yn  mha  rai  y  cyflawnodd  yr 
ufudd-dod  hwnw — a'r  rhinweddau  a  arferodd  yn  ei  ufudd- 
dod. 

1.  Y  dosparthiad  cyntaf  o  weithredoedd  cyfiawnder 
Cri^t  sydd  mewn  perthynas  i'r  cyfreithiau  yr  ufuddhdodd  efe 
iddynt.  Ond  yma  cawn  sylwi  yn  gyffredinol,  y  gellir 
crynoi  yr  holl  reolau  yr  ufuddhaodd  Crist  iddynt  i  un 
ddeddf,  yr  hon  a  eilw  yr  apostol  yn  ddeddf  gweithredoedd. 
Rhuf  3.  27.  Gellir  crynoi  pob  gorchymyn  yr  ufuddhaodd 
Crist  iddo  i'r  un  ddeddf  fawr  a  thragywyddol  hono  o 
eiddo  Duw- a  gynnwysir  yn  y  cyfammod  gweithredoedd,  y 
rheol  dragywyddol  hono  o  gyfiawnder  a  sefydlodd  Duw 
rhyngddo  ef  ei  hun  a  dynolryw.  Daeth  Crist  i'r  byd  i 
gwblhau  ac  ateb  gofynion  y  cyfammod  gweithredoedd,  hyny 
yw,  y  cyfammod  sydd  i  barhau  yn  dragywydd  fel  rheol 
barn.  Y  cyfammod  a  droseddwyd  genym  ni,  oedd  y  cyf- 
ammod yr  oedd  yn  rhaid  ei  gyflawnu. 

Yn  wir  y  mae  y  'ddeddf  hon  o  weithredoedd  yn  cynnwys 
yr  holl  ddeddfau  o  eiddo  Duw  a  roddwyd  erioed  i  ddynol- 
ryw ;  canys  rheol  gyffredinol  y  ddeddf  o  weithredoedd,  ac 
yn  wir  deddf  natur  hefyd,  yw,  ufuddhau  i  Dduw,  ac  ymos- 
twng  i  bob  rheol  a  welo  efe  yn  dda  ei  rhoddi.  Rheol 
y  ddeddf  o  weithredoedd  yw,  fod  i  ddynion  ufuddhau  i'w 
rhieni  daearol ;  ac  y  mae  yn  ddiddadl,  yn  gymaint  o  reol 
yr  un  ddeddf,  fod  i  ni  ufuddhau  i'n  Tad  nefol ;  ac  felly  y 
mae  y  ddeddf  o  weithredoedd  yn  gofyn  ufudd-dod  i  holl 
orchymynion  goSodedig  Duw.  Yr  oedd  yn  gofyn  ufudd-dod 
Adda  i'r  gorchymyn  gosodedig  hwnw,  ymattal  rhag  bwyta 
o'r  ffrwyth  gwaharddedig  ;  ac  yr  oedd  yn  gofyn  ufudd-dod  yi 
Iuddewon  i;r  holl  orchymynion  gosodedig  a  berthynent  i'w 
sefydliadau.  Pan  orchymynodd  Duw  i  Ionah  gyfodi  a 
myned  i  Ninefeh,  yr  oedd  y  ddeddf  o  weithredoedd  yn 
gofyn  iddo  ufuddhau ;  ac  felly  yr  oedd  yn  gofyn  ufudd-dod 
Crist  i'r  holl  orchymynion  gosodedig  a  roddasai  Duw  iddo. 


HAXES  GWA1TH  Y  TRYNEDIGAETH.  201 

Ond,  yn  fwy  neillduol,  y  gorchymynion  dwyfol  yr 
ufuddhaodd  Crist  iddynt,  oeddynt  dri  math  ;  yr  oeddynt  yn 
gyfrvw  ag  yr  oedd  efe  yn  ddarostyngedig  iddynt,  naill  ai/eZ 
dun  vn  unig.  neu,  fel  yr  oedd  yn  Iuddew,  neu  megys  yr  oedd 
yn  berffaith  Gyfryngwr. 

1.  Efe  a  ufuddhaodd  i'r  gorchymynion  hyny  i  ba  rai  yr 
oedd  efe  yn  ddeiliad  yn  unig  fel  dyn.  Y  rhai  hyn  oeddynt 
orchymyirion  y  ddeddf  foesol,  yr  hon  oedd  yr  un  a  bono  a 
roddwyd  ar  fynydd  Sinai,  wedi  ei  hysgrifenu  ar  ddwy  o 
lechau  cerig,  y  rhai  ydynt  rwymedig  ar  ddynolryw  o  bob 
cenedl.  ac  yn  mhob  oes  o'r  byd. 

2.  Ufuddhaodd  i'r  holl  ddeddfau  yr  oedd  yn  ddeiliad 
iddynt  fel  luddew.  Fel  hyn  yr  oedd  yn  ddeiliad  i'r  ddeddf 
seremon'iol,  ac  wedi  ei  gydffurfio  a  hi.  Oydffurfiwyd  ef  a 
lii  yn  ei  enwaediad  pan  yn  wyth  niwrnod  oecl ;  ac  yr  oedd 
yn  rhoddi  ufudd  dod  manwl  iddi  wrth  fyned  i  fyny  i  Ieru- 
salem  i'r  deml  dair  gwaith  yn  y  flwyddyn  :  o'r  hyn  lleiaf 
wedi  ei  ddyfod  yn  ddeuddeng  mlwydd  oed.  yr  hyn  ym- 
ddengys  ydoedd  oed  y  gwrrywiaid  pan  ddechreuent  fyned 
i  fyny  i'r  deml.  Ac  felly  yr  oedd  Crist  yn  dilyn  y  gwasan- 
aeth  yn  y  deml  a'r  synagogau  yn  wastadol. 

Dan  y  pen  hwn  o'i  ufudd-dod.  gellir  cymeryd  i  rnewn  ei 
ymostyngiad  i  fedydd  loan.  Canys  yr  oedd  yn  orchyinyn 
pendant  i'r  Iuddewon  fyned  allan  at  loan  Fedyddiwr.  a  chy- 
meryd  eu  bedyddio  ganddo :  gan  hyny.  pan  ddaeth  yr  Iesu 
at  loan  i  gael  ei  fedyddio,  ac  y  gwarafunodd  loan  id  do. 
gan  ddywedyd  mai  mwy  anghenreidiol  oedd  iddo  ef  ddyfod 
i  gael  ei  fedyddio  gan  Grist,  mae  yntau  yn  rhoddi  y  rheswni 
hwn  dros  hyny,  sef,  mai  gweddus  oedd  idtlo  ef  •*  gyflawni 
pob  cyfiawnder."     Mat.  3.  13 — 15. 

3.  Yr  oedd  Crist  yn  ddeiliad  i'r  ddeddf  gyfryngol ;  neu 

y  ddeddf  oedd  yn  perthyn  yn  unig  i'w  swydd  fel  Cyfryngwr. 

Y  cyfryw  oeddynt  y  gorchymynion  a  dderbyniasai  gan  y  Tad 

i  ddysgu  y  cyfryw  athrawiaethau,  i  bregethu  yr  efengyl,  i 

gyflawnu  y  cyfryw  wyrthiau,  i  alw  y  cyfryw  ddysgyblion, 

i  sefydlu  y  cyfryw  ordinhadaUj  ac,  yn  ddiweddaf.  i  osod  ei 
H.  R.— W.  9* 


202  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

einioes  i  lawr  :  canys  efe  a  wnaeth  yr  holl  bethau  hyn  mewn 
ufudd-dod  i'r  gorchymynion  a  dderbyniasai  gan  y  Tad,  fel 
y  mae  yn  adrodd  i  ni  yn  fynych.  loan  10.  18;  14.  31. 
Nid  ydoedd  yn  ddarostyngedig  i'r  gorchymynion  hyn  yn 
unig  fel  dyn  ;  canys  nid  oeddynt  yn  perthyn  i  ddynion 
ereill :  ac  nid  ydoedd  yn  ddeiliad  iddynt  chwaith  megys 
Iuddew ;  canys  nid  oeddynt  yn  un  rhan  o'r  gyfraith  Fosen- 
aidd :  ond  yr  oeddynt  yn  orchymynion  a  dderbyniasai  efe 
gan  y  Tad,  ac  yn  perthyn  yn  unig  i'w  swydd  gyfryngol. 

Yr  oedd  cyfiawnder  Crist,  trwy  yr  hyn  yr  oedd  ef 
ei  hun  yn  teilyngu  y  nefoedd,  cystal  a  phawb  a  gred- 
ant  ynddo,  yn  gynnwysedig  yn  benaf  yn  ei  ufudd-dod  i'r 
ddeddf  gyfryngol ;  canys  yr  oedd  ei  brif  waith  a'i  orchwyl 
yn  y  byd  yn  gynnwysedig  yn  nghyflawniad  y  ddeddf  hon. 
Mae  y  rhan  fwyaf  o'r  hanesyddiaeth  efengylaidd  yn  cael  ei 
gymeryd  i  fyny  i  roddi  cyfrif  o'i  ufudd-dod  i'r  ddeddf 
hon.  Yr  oedd  y  rhan  yma  o'i  ufudd-dod  yn  cael  ei  dil- 
yn  a'r  rhwystrau  mwyaf ;  ac  am  hyny  ei  ufudd-dod  yn 
hyn  oedd  y  mwyaf  haeddiannol.  Yr  hyn  yr  oedd  Crist  i'w 
wneyd  yn  y  byd  fel  Cyfryngwr,  ydoedd  anfeidrol  fwy  an- 
hawdd  na  'r  hyn  oedd  ganddo  i'w  wneyd  yn  unig  fel  dyn  neu 
megys  Iuddew.  I'w  ufudd-dod  i'r  ddeddf  gyfryngol  hon  y 
perthyn  ei  fynediad  trwy  ei  ddyoddefiadau  diweddaf,  yr  hyn 
sydd  yn  dechreu  gyda'i  ing  yn  yr  ardd,  ac  yn  diweddu 
gyda'i  adgyfodiad. 

Fel  yr  oedd  ufudd-dod  yr  Adda  cyntaf,  yn  yr  hyn  y 
buasai  ei  gyfiawnder  yn  gynnwysedig,  pe  buasai  yn  sefyll, 
i  fod  yn  gynnwysedig  yn  benaf  yn  ei  ufudd-dod  i'r  ddeddf 
arbenig  hono,  i'r  hon  yr  oedd  yn  ddeiliad  fel  pen  moesol  a 
meichniydd  dynolryw,  hyd  yn  nod  y  gorchymyn  o  ym- 
gadw  oddiwrth  bren  gwybodaeth  da  a  drwg  ;  felly  yr  oedd 
ufudd-dod  yr  Ail  Adda,  yn  yr  hyn  yr  oedd  ei  gyfiawnder 
yn  gynnwysedig,  yn  gorphwys  yn  benaf  yn  ei  ufudd-dod  i'r 
ddeddf  arbenig  hono,  i'r  hon  yr  oedd  yn  ddeiliad  fel  Cyf- 
ryngwr a  meichniydd  dros  ddyn. 

Cyn  myned  yn  mlaen  at  y  dosparthiad  nesaf  o  gyfiawn- 


HANES  GWAITH  Y  PHYNEDIGAETH.  203 

dcr  Crist,  sylwaf  ar  dri  pheth  sydd  yn  dwyn  perthynas  a'i 
ufudd-dod  i'r  deddfau  hyn. 

1.  Yr  oedd  ei  ufudd-dod  iddynt  ar  bob  golygiad  yn  ber- 
faith,  Yr  oedd  yn  berffaith  gyda  golwg  ar  y  gwaith  gor- 
chymynedig,  a'r  egwyddor  oddiar  ba  un  yr  oedd  yn  ufudd- 
hau.  Yr  oedd  yn  berffaith  gyda  golwg  ar  ei  ddybenion  wrth 
weitbredu ;  nid  oedd  ganddo  byth  un  gau-ddyben,  ond 
ameanai  yn  ffyddlon  at  y  cyfryw  fel  yr  oedd  cyfraith  Duw 
yn  gofyn.  Yr  oedd  yn  berffaith  gyda  golwg  ar  y  dull  o 
weitbredu ;  yr  oedd  pob  amgylehiad  yn  mhob  gweithred  yn 
perffaith  gydffurfio  a'r  gorchymyn.  Yr  oedd  yn  berffaith 
gyda  golwg  ar  radd  y  gweithrediad  ;  yr  oedd  yn  gweithredu 
yn  gywir  wrth  y  rheol.  Yr  oedd  yn  berffaith  gyda  golwg 
ar  ddianicadalwch  ufudd-dod,  heb  ddim  attaliadau  ;  a  chyda 
golwg  ar  barhad.  Efe  a  ddaliodd  allan  yn  berffaith  ufudd 
hyd  ei  eiliad  olaf,  yn  yr  holl  gyfnewidiadau  yr  aeth  trwy- 
ddynt,  a'r  holl  brofedigaethau  oedd  o'i  flaen. 

Yr  oedd  teilyngdod  ufudd-dod  Crist  yn  ymddibynu  ar 
ei  berffeithrwydd.  Pe  buasai  yn  ddiffygiol  mewn  un 
pwngc,  nis  gallasai  fod  yn  rhyglyddawl ;  canys  ni  chymer- 
adwyir  ufudd-dod  anmherffaith  fel  un  math  o  ufudd-dod  yn 
ngolwg  y  ddeddf  o  weithredoedd,  i'r  hon  yr  oedd  Crist  yn 
ddeiliad.  Ni  chymeradwya  y  gyfraith  ufudd-dod  nad  yw 
yn  cyfateb  iddi  yn  gyflawn. 

2.  Yr  oedd  ufudd-dod  Crist  yn  cael  ei  gyflawnu  trwy  y 
treialon  a'r  profedigaethau  mwyaf.  Yr  oedd  y  rhwystrau  cryf- 
af,  a'r  iselder  mwyaf  yn  cydfyned  a'i  ufudd-dod  ef ;  yr  hyn 
oedd  yn  beth  arall  a'i  gwnelai  yn  fwy  rhyglyddawl  a  dyiolch- 
deilwng.  Nid  yw  ufuddhau  i  arall  pan  y  mae  ei  orchymyn- 
ion  yn  esmwyth,  mor  ryglyddawl,  ag  ydyw  ufuddhau  idd- 
ynt pan  y  mae  llawer  o  anhawsdra  yn  y  ffordd  i'w  cyflawni. 

3.  Efe  a  gyflawnodd  yr  ufudd-dod  hwn  gyda  pharch  an- 
feidrol  i  Dduiv,  ac  anrhydedd  i'w  gyfraith.  Cyflawnodd  ei 
ufudd-dod  gyda  chariad  anf eidrol  fwy  tuag  at  Dduw,  a  pharch 
i'w  awdurdod,  na'r  eiddo  yr  angelion.  Mae  yr  angelion  yn 
cyflawnu  eu  hufudd-dod  a  chariad.  perffaith.  gyda  pherffeith- 


204  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

rwydd  dibechod  ;  ond  cyflawnodd  Crist  yr  eiddo  ef  a  char- 
iad  anfeidrol.  Er  nad  oedd  natur  ddynol  Crist  yn  meddu 
y  gallu  i  garu  yn  hollol  anfeidrol,  eto  y  mae  ufudd- 
dod  Crist  yn  y  natur  hono,  yn  ufudd-dod  ei  berson  fel  Duw- 
ddyn  ;  ac  am  hyny  yr  oedd  cariad  anfeidrol  yn  cael  ei  am- 
lygu  yn  yr  ufudd-dod  hwnw.  Ac  yr  oedd  hyn,  yn  nghydag 
urddas  anfeidrol  y  person  a  ufuddhaodd,  yn  gwneyd  ei 
ufudd-dod  yn  anfeidrol  ryglyddawl. 

II.  Mae  yr  ail  ddosparthiad  yn  ngweithredoedd  ufudd 
dod  Crist,  yn  perthyn  i'r  gwahanol  ranau  oH  fywyd,  yn  mha 
rai  y  cyflawnwyd  hwynt.  Ac  yn  yr  ystyr  yma,  gellir  eu  dos- 
parthu  i'r  rhai  hyny  a  gyflawnwyd  ganddo  yn  ei  fywyd  an- 
nghyoedd,  a'r  rhai  a  gyflawnodd  yn  ei  weinidogaeth  gy- 
hoeddus. 

1.  Y  gweithredoedd  a  gyflawnodd  yn  ystod  ei  fywyd  an- 
nghyoedd.  Yr  oedd  efe  yn  berffaith  ufudd  yn  ei  febyd. 
Yr  oedd  ef  yn  gwahaniaethu  yn  anfeidrol  oddiwrth  blant 
ereill,  y  rhai,  mor  fuan  ag  y  dechreuont  weithredu,  ydynt 
yn  dechreu  pechu  a  gwrthryfela.  Yr  oe'dd  ef  yn  ostyng- 
edig  i'w  r'iaint  daearol,  er  ei  fod  yn  Arglwydd  pawb. 
Luc  2.  51.  A  chafwyd  ef  gyda  gorchwylion  ei  Dad  pan 
nad  oedd  ond  plentyn.  Luc  2.  42.  Efe  a  ddechreuodd 
gyflawnu  y  ddeddf  gyfryngol,  yr  hon  a  roddasai  y  Tad 
iddo,  y  pryd  hwnw.  Efe  a  barhaodd  yn  ei  fywyd  ang- 
hyhoedd  tua  deng  mlynedd  ar  hugain,  gan  breswylio  yn 
Nazareth,  yn  nhy  Ioseph,  ei  dad  cyfrifedig,  lie  y  gwas- 
anaethodd  Dduw  mewn  sefyllfa  anghyhoedd,  gan  ddilyn 
crefft,  sef  gwaith  saer. 

2.  Y  gweithredoedd  a  gyflawnodd  yn  ystod  ei  weinidogaeth 
gykoeddus,  y  rhai  a  ddechreuasant  pan  ydoedd  ef  tua  deng 
mlwydd  ar  hugain  oed,  ac  a  barhasant  am  y  tair  blynedd 
a  hanner  diweddaf  o'i  oes.  Mae  yr  holl  hanesyddiaeth 
efengylaidd  bron  yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  i  roddi  cyfrif 
o'r  hyn  a  gymerodd  le  yn  ystod  yr  amser  hwn  ;  yr  oil  yn  wir 
o  hanesyddiaeth  Matthew,  oddyeithr  y  ddwy  bennod  gyntaf; 

^yr  oil  o  Marc  a  loan,  a'r  oil  o  Luc,  oddyeithr  y  ddwy  bennod 


IIANES  GWAITH  Y  PHYXEDIGAETH.  205 

gyntaf ;  oddyeithr  yr  hyn  hefyd  a  ganfyddwn  yn  yr  efeng- 
ylwr  mewn  perthynas  i  weinidogaeth  loan  Fedyddiwr. 
Ymddangosiad  cyntaf  Crist  yn  ei  weinidogaeth  gyhoeddus, 
yw  yr  hyn  a  elwir  yn  fynych  yn  yr  ysgrythyr  ei  ddyfodiad, 
Fel  hyn  y  mae  loan  yn  llefaru  am  ddyfodiad  Crist  fel  peth 
i  gymeryd  lie,  er  ei  fod  ef  wedi  ei  eni  yn  mhell  cyn  hyny. 

Mewn  perthynas  i  weinidogaeth  gyhoeddus  Crist,  sylwaf 
ar  y  pethau  canlynol : 

1.  Rhagredegwr  Crist  yn  ei  ddyfodiad  i'w  weinidogaeth 
gyhoeddus  oedd  loan  Fedyddiwr.  Efe  a  ddaeth  gan  bre- 
gethu  edifeirwch  er  maddeuant  pechodau,  i  barotoi  y  ffordd 
i  ddyfodiad  Crist,  yn  unol  a'r  prophwydoliaethau  am  dano. 
Esa.  40.  3—5,  a  Mat.  3.  5,  6.  Tybir  i  loan  Fedyddiwr 
ddechreu  ei  weinidogaeth  tua  thair  blynedd  a  hanner  o 
flaen  Crist ;  felly  yr  oedd  gweinidogaethau  loan  a  Christ  yn 
nghyd  yn  gwneyd  i  fyny  saith  mlynedd,  yr  hon  oedd  y  ddi- 
weddaf  o  wythnosau  Daniel.  Dan.  9.  27.  "  Ac  efe  a  sicrha 
y  cyfammod  a  llawer  dros  un  wythnos."  Daeth  Crist  yn 
nghanol  yr  wythnos  hon,  fel  y  rhagfynegodd  Daniel :  "  Ac 
yn  hanner  yr  wythnos  y  gwna  efe  i'r  aberth  a'r  bwyd-offrwm 
beidio." 

Yr  oedd  gweinidogaeth  loan  Fedyddiwr  wedi  ei  bwriadu 
i  ddeffroi  ac  argyhoeddi  dynion  o'u  pechodau,  i'w  parotoi 
erbyn  dyfodiad  Crist,  ac  i'w  cysuro.  Dilynwyd  gweinidog- 
aeth loan  a  thaenelliad  nodedig  o  Ysbryd  Duw ;  a'r  effaith 
o  hyny  oedd  i  L-  Ierusalem,  a  holl  Iudea,  a'r  holl  wlad  o 
amgylch  yr  Iorddonen,  fyned  allan  ato,  i  gael  eu  bedyddio 
ganddo  yn  yr  Iorddonen,  gan  gyffesu  eu  pechodau."  loan 
oedd  y  mwyaf  o'r  holl  brophwydi  a  ddaethant  o  flaen  Crist. 
Luc  7.  28.  u  Yn  mhlith  plant  gwragedd,  ni  chododd  neb 
mwy  na  loan  Fedyddiwr  ;"  hyny  yw,  efe  a  gafodd  y  swydd 
fwyaf  anrhydeddus.  Yr  oedd  loan  yn  gyffelyb  i'r  seren  foreu, 
yr  hon  sydd  yn  rhagflaenori  dynesiad  y  dydd,  ac  yn  rhagred- 
egydd  i  godiad  haul.  Ser  yn  goleuo  yn  y  nos  oedd  y  pro- 
phwydi  ereill ;  ond  fe  ddiffoddodd  y  ser  hyny  ar  ddynesiad 
dydd  yr  efengyl.  Gan  fod  dyfodiad  Crist  yn  awr  yn  bur  agos, 


206  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

mae  y  seren  foreu  yn  dyfod  o'i  flaen  ef,yr  hon  yw  y  ddysgleir- 
iaf  o'r  holl  ser,  fel  yr  oedd  loan  Fedyddiwr,  yn  yr  ystyr  a  son- 
iwyd,  y  mwyaf  o'r  holl  brophwydi.  A  phan  y  daeth  Crist 
yn  ei  weinidogaeth  gyhoeddus,  goleuni  y  seren  foreol  hon  a 
leihaodd  hefyd  ;  fel  yr  ydym  yn  gweled,  pan  y  mae  yr  haul 
yn  codi,  oleuni  y  seren  foreu  yn  diflanu  o'i  flaen.  Felly  y 
dywed  loan  Fedyddiwr  am  dano  ei  hun,  (loan  3.  30,) 
u  Rhaid  yw  iddo  ef  gynyddu,  ac  i  minau  leihau."  Ac  yn 
fuan  wedi  i  Grist  ddechreu  ar  ei  weinidogaeth  gyhoeddus, 
rhoddwyd  loan  Fedyddiwr  i  farwolaeth  ;  yn  gyffelyb  i'r 
seren  foreu,  yr  hon  sydd  weledig  am  enyd  fechan  wedi  cod- 
iad  haul,  ond  yn  fuan  yn  diflanu. 

2.  Dechreuad  gweinidogaeth  gyhoeddus  Crist  oedd  trwy 
ei  fedydd^  yr  hyn  a  ddilynwyd  a'r  brofedigaeth  yn  yr  an- 
ialwch.  Ei  fedydd  oedd,  fel  pe  buasai,  yr  urddiad  difrifol, 
trwy  yr  hyn  yr  anturiodd  ar  ei  weinidogaeth  ;  ac  a  ganlyn- 
wyd  a'i  eneinniad  ef  a'r  Ysbryd  Glan  mewn  modd  difrifol 
a  gweledig,  yr  Ysbryd  Glan  yn  disgyn  arno  mewn  dull  gwel- 
edig  fel  colomen,  yr  hyn  a  ddilynwyd  gan  lef  o'r  nef  yn  dy- 
wedyd,  "  Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm  boddlon- 
wyd."  Mat.  3.  16,  17.  Wedi  hyn  efe  a  arweiniwyd  gan  y 
diafol  i'r  anialwch.  Gwnaeth  Satan  ymosodiad  ffyrnig  arno 
pan  ddechreuodd  gyntaf  ar  ei  waith  ;  ac  efe  a  gafodd  brawf 
nodedig  o'i  ufudd-dod  ef ;  ond  efe  a  gafodd  y  fuddugol- 
iaeth.  Yr  hwn  a  gafodd  y  fath  lwyddiant  gyda  'r  Adda 
cyntaf,  ni  chafodd  ddim  gyda  'r  Ail. 

3.  Y  givaith  oedd  gan  Grist  i'w  wneyd  yn  ystod  ei  wein- 
idogaeth. Ac  yma  y  mae  tri  pheth  yn  benaf  i  sylwi  arnynt, 
sef,  ei  waith  yn  pregethu,  yn  gwneyd  gwyrthiau,  ac  yn  galw 
a  dewis  dysgyblion  a  gweinidogion  ei  deyrnas. 

(1.)  Ei  waith  yn  pregethu  yr  efengyl.  Yr  oedd  rhan  fawr  o 
waith  ei  weinidogaeth  gyhoeddus  yn  gynnwysedig  yn  hyn  ; 
ac  yr  oedd  llawer  o'r  ufudd-dod  trwy  yr  hyn  y  pwrcasodd 
efe  iachawdwriaeth  i  ni,  yn  ei  waith  yn  llefaru  y  pethau  a 
orchymynasai  y  Tad  iddo.  Efe  a  ddatguddiodd  feddwl  ac 
ewyllys  Duw  yn  fwy  eglur  a  helaeth  nac  y  gwnelsid  erioed 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  207 

cyn  byny.  Yr  oedd  ef  wedi  dyfod  o  fynwes  y  Tad,  yn 
gwybod  ei  feddwl  yn  berffaith,  ac  yn  y  sefyllfa  oreu  i'w 
ddatguddio.  Fel  yr  haul,  yr  hwn,  mor  fuan  ag  y  cyfyd, 
sydd  yn  decbreu  tywynu,  felly  Crist,  mor  fuan  ag  y  daetb 
i'w  weinidogaeth  gyboeddus,  a  ddecbreuodd  oleuo  y  byd  a'i 
athrawiaeth.  Fel  y  rboddwyd  y  gyfraitb  oddiar  fynydd 
Sinai,  felly  y  traddododd  Crist  ei  atbrawiaetb  efengylaidd 
(yn  llawn  benditbion  ac  nid  mellditbion)  i  luaws  ar  fynydd. 
Mat,  v. — vii. 

Pan  y  pregetbai  ef,  nid  oedd  yn  dysgu  fel  yr  ysgrifen- 
yddion,  ond  fel  un  ag  awdurdod  ganddo ;  fel  yr  oedd  ei 
wrandawyr  yn  rbyfeddu  wrtb  ei  atbrawiaetb.  Nid  oedd  yn 
datguddio  meddwl  ac  ewyllys  Duw  yr  un  dull  a'r  pro- 
pbwydi,  megys,  "  Fel  byn  y  dywed  yr  Arglwydd  ;"  ond  yn 
y  fatb  ddull  a  byn,  "  Yr  wyf  fi  yn  dywedyd  i  chwi,"  "  Yn 
wir,  yn  wir,  nieddaf  i  chwi."  Traddodai  ei  atbrawiaetbau 
nid  yn  unig  fel  atbrawiaetbau  Duw  y  Tad,  ond  megys  yr 
eiddo  ei  bun.  Yr  oedd  yn  rboddi  ei  orcbymynion  allan, 
nid  yn  unig  (fel  yr  arferai  y  propbwydi  wneyd)  megys  gor- 
cbymynion  Duw,  ond  fel  yr  eiddo  ei  bun.  "  Dyma  fy 
ngorchymyn  i.n  loan  15.  12.  "  Cbwycbwi  yw  fy  nghyf- 
eillion,  os  gwnewcb  pa  betbau  bynag  yr  wyf  fi  yn  eu  gov 
chymyn  i  cbwi."     Adn.  14. 

(2.)  Petb  arall  a  gyflawnidgan  Grist  yn  ystod  ei  weinid- 
ogaeth, oedd  gwyrthiau.  Mewn  pertbynas  i  byn  cawn  sylwi 
ar  amrywiol  betbau : 

Eu  lluosogrwydd.  Heblaw  engbraifftiau  neillduol,  y  mae 
genym  banes  am  dorfeydd  o  gleifion  yn  dyfod  ar  unwaitb 
ato,  ac  yntau  yn  eu  biacbau  yn  y  fan. 

Yr  oeddynt  yn  weithredoedd  o  drugaredd.  Nid  ei  allu  a'i 
fawredd  anfeidrol  yn  unig  oedd  yn  cael  eu  barddangos  yn- 
ddynt,  eitbr  befyd  ei  drugaredd  a'i  ddaioni  anfeidrol.  Yr 
oedd  ef  yn  myned  oddiamgylcb  gan  wneyd  daioni,  iacbau  y 
cleifion,  adferu  golwg  i'r  deillion,  clyw  I  fyddariaid,  a  def- 
nydd  priodol   eu   haelodau   i'r   cloffion  a'r  gwywedigiop. ; 


^08  IIANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETII. 

porthi  y  newynog,  glanbau  y  gwahanglwyfus  ac  adgyfodi  y 
meirw. 

Yr  oeddynt  agos  oil  yn  gyfryw  ag  y  lleferir  am  danynt 
yn  yr  Hen  Destament  fel  gweithredoedd  perlhynol  i  Dduw, 
megys  gostegu  tonau  y  mor,  (Salm  107.  29  :)  i:  Efe  a  wna 
yr  ystorm  yn  dawel ;  a'i  thonau  a  ostegant ;"  rhodio  ar  y 
mor  yn  y  dymhestl,  (lob  9.  8,)  "  Yr  hwn  yn  unig — sydd 
yn  sathru  ar  donau  y  mor  ;"  a  bwrw  allan  gythreuliaid, 
(Salm  74.  14,)  "  Ti  a  ddrylliaist  ben  lefiathan."  Porthi 
lluaws  mewn  anialwch,  (Deut.  8.  16,)  "  Yr  hwn  a:th  fwyd* 
odd  di  yn  yr  anialwch  a  manna  ;"  dywedyd  meddwl  dyn, 
(Amos  4.  13.)  "  Yr  hwn  a  fynega  i  ddyn  beth  yw  ei  feddwl 
— yr  Arglwydd,  Duw  y  lluoedd  yw  ei  enw  ;5)  eyfodi  y 
meirw,  (Salm  68.  20,)  "  Ac  i'r  Arglwydd  Dduw  y  perthyn 
diangfau  rhag  marwolaeth  ;"  agor  llygaid  y  deillion,  (Salm 
146.  8,)  "  Yr  Arglwydd  sydd  yn  agor  llygaid  y  deillion  ;" 
iachau  y  cleifion,  (Salm  103.  3,)  "  Yr  hwn  sydd  yn  iachau 
dy  holl  lesgedd  j"  a  chodi  y  rhai  a  ddarostyngwyd,  (Salm 
]  46.  8,)  u  Yr  Arglwydd  sydd  yn  codi  y  rhai  a  ddarostyDg- 
wyd." 

Yr  oeddynt  yn  gyffredinol  yn  gyfryw  weithredoedd  ag 
a  ddarlunienl  y  gwaiih  mawr  y  daeth  efe  iw  weithredu  ar 
galon  dyn ;  yn  arddangos  y  glanhad  ysbrydol,  yr  iachad,  yr 
adnewyddiad,  a'r  adgyfodiad  tu  mewnol  hyny,  o'r  hyn  y 
mae  ei  holl  waredigion  yn  ddeiliaid. 

Yr  oedd  yn  eu  gwneyd  trwy  ei  allu  ei  hun,  ac  nidfel  y  pro- 
phwydi  ereill.  Yr  oeddynt  hwy  yn  arfer  gwneyd  eu  holl 
wyrthiau  yn  enw  yr  Arglwydd  ;  ond  yr  oedd  Crist  yn  eu 
gwneuthur  yn  ei  enw  ei  hun.  G-waharddwyd  i  Moses  antur- 
io  i  Ganaan,  o  herwydd  iddo  ymddangos  yn  ei  ymadrodd 
megys  i  gymeryd  arno  ei  hun  yr  anrhydedd  o  wneuthur  un 
wyrth.  Nid  oedd  Crist  chwaith  yn  gwneyd  gwyrthiau  fel 
yr  apostolion ;  ond  trwy  ei  awdurdod  a'i  ewyllys  ei  hun. 
Fel  hyn  y  dywedai  ef,  "  Yr  wyf  yn  ewyliysio ;  bydd  Ian." 
Mat.  8.  3.     Ac  yn  yr  un  dull  y  gofynai  y  cwestiwn  hwn: 


IIA\i:s  GWA1TII  Y  PRYNEDIGAETH;  209 

u  A  ydych  chwi  yn  credu  y  gallaf  fi  wneuthur  hyn  ?"    Mat. 
9.  2 

(3.)  Peth  arall  a  wnaeth  Crist  yn  ystod  ei  weinidogaeth, 
oedd  galw  ei  ddysgyblion.  Efe  a  alwodd  lawer  o  ddysgybl- 
ion. y  rhai  a  gynnelid  ganddo  fel  gweinidogion.  Anfonodd 
ddeg  a  thriugain  at  ei  waith  yr  un  pryd  :  ond  yr  oedd  deu- 
ddeg  wedi  eu  neillduo  ganddo  i  fod  fel  apostolion,  y  rhai 
oeddynt  brif  weinidogion  ei  deyrnas.  ac,  fel  pe  b'ai.  deuddeg 
seil-faen  ei  eglwys.  Dat.  21.  14.  Y  rhai  hyn  oeddynt  y 
prif  offerynau  yn  ngosodiad  ei  deyrnas  i  fyny  yn  y  byd,  ac 
am  hyny  y  cant  eistedd  ar  ddeuddeg  gorseddfaingc,  i  farnu 
deuddeg  llwyth  Israel. 

4.  Sylwaf  ar  y  modd  y  gorphe?iodd  ei  weinidogaeth.  A 
hyn  a  fu  yn  rhoddiad  ei  gynghorion  cyn  marw  i'w  ddysg- 
yblion,  a  phawb  a  ewyilysient  fod  yn  ddilynwyr  iddo,  yr  hyn 
sydd  genym  ^yedi  ei  gofrestru  yn  ofalus  yn  y  14eg,  y  15fed 
a'r*16eg  bennod  o  loan  ;  yn  sefydliad  y  coffddwriaeth  dif- 
rifol  am  ei  angau,  sef  swper  yr  Arglwydd,  trwy  yr  hyn  yr 
arddangosir  drylliad  ei  gorff  a  thywalltiad  ei  waed ;  yn  yr 
offrymiad  a  wnaeth  o  bono  ei  hun  fel  Archoffeiriad,  yn  ab- 
erth  difai  i  Dduw,  yn  ei  ddyoddefiadau  diweddaf.  G-wnaeth 
y  weithred  hon  fel  gweinidog  Duw,  megys  offeiriad  enein- 
niedig  Duw ;  a  hon  oedd  y  weithred  benaf  o'i  weinidog- 
aeth gyhoeddus,  a'r  weithred  benaf  o'i  ufadd-dod.  Trwy 
hon  y  prynodd  nefoedd  i'r  credinwyr.  Arferai  offeiriaid  yr 
hen  amser  wneyd  llawer  o  bethau  fel  gweinidogion  Duw  ; 
ond  offrymu  ebyrth  ar  yr  allor  oedd  y  weithred  benaf  yn 
nghyflawniad  eu  swydd.  Felly,  y  peth  penaf  a  wnaeth  Crist 
yn  nghyflawniad  ei  swydd  offeiriadob  a'r  peth  penaf  a  wnaeth 
ef  erioed,  ac  a  wnaethpwyd  erioed,  oedd  offrymu  ei  hun  yn 
aberth  i  Dduw.  Yr  ydoedd  yn  hyn  yn  wrthgysgod  o'r 
cwbl  a  wnaethpwyd  gan  yr  boll  offeiriaid,  yn  eu  holl  ab- 
erthau  a:u  hoffrymau,  o  ddechreuad  y  byd. 

III.  Mae  y  trydydd  dosparthiad  o'r  gweithredoedd,  y  pwr- 
casodd  Crist  brynedigaeth  trwyddynt,  yn  perthyn  i'r  rhin- 
weddau  a  arferodd  ox  a  amlygodd  efe  ynddynt,  y  rhai  oedd- 


210  HANES  GWAITH  Y  FRYNEDIGAETH. 

ynt  yn  cynnwys  pob  rhinwedd  a  gras  dichonadwy.  Yn 
wir  y  mae  rhyw  rinweddau  y  gall  dyn  pechadurus  feddu 
arnynt,  y  rhai  nid  oeddynt  yn  Nghrist ;  nid  o  herwydd 
unrhy  w  ddiffyg  rhinwedd,  ond  o  herwydd  bod  ei  rinwedd  ef 
yn  berfFaith,  acyn  ddiddiffyg.  Y  cyfryw  yw  y  rhinwedd  o 
edifeirwch,  drylliad  calon  am  bechod,  marweiddiad  ac  ym- 
wadiad  a  thrachwant.  Nid  oedd  yn  Nghrist  un  pechod  o'i 
eiddo  ei  hun  i  edifarhau  o'i  blegyd,  nac  unrhyw  drachwant  i 
ymwadu  ag  ef.  Ond  yr  oedd  pob  rhinwedd  nad  ydyw  yn 
rhagdybied  pechod  ynddo  ef  i  radd  mwy  cyflawn  nac 
mewn  un  creadur.  Yr  oedd  pob  rhinwedd  ynddo  ef  yn 
berffaith.  Yr  oedd  rhinwedd  ei  hun  yn  fwy  cyflawn  ynddo 
ef  nac  yn  neb  arall ;  ac  yr  oedd  dan  fwy  o  fanteision  i 
ddysgleirio  ynddo  ef  nac  yn  neb  arall.  Pan  y'i  profir  fwyaf 
y  mae  gwir  rinwedd  yn  ymddysgleirio  fwyaf:  ond  ni 
chafodd  un  rinwedd  erioed  y  fath  brawfiadau  a'r  eiddo 
Crist. 

Grellir  rhanu  y  rhinweddau  a  arferodd  Crist  yn  ei  waith 
i  dri  doeparth ;  y  rhai  oeddynt  yn  fwyaf  uniongyrchol  yn 
perthyn  i  Dduw,  y  rhai  oeddynt  yn  perthyn  iddo  ef  ei  hun, 
a'r  rhai  hyny  oeddynt  yn  perthyn  i  ddynion. 

1 .  Y  rhinweddau  hyny  ydynt  yn  fwyaf  uniongyrchol  yn 
perthyn  i  Dduw.  Yr  oedd  ofn  a  pharch  sanctaidd  yn 
ymddangos  ynddo  tuag  at  Dduw  y  Tad.  Cafodd  Crist 
fwy  o  brawf  ar  ei  rinwedd  gyda  golwg  ar  hyn  nac  a 
gafodd  neb  arall,  o  herwydd  anrhydeddusrwydd  ei  berson. 
Dyma  y  brofedigaeth  a  wnaeth  i'r  angelion  a  syrthiasant 
fwrw  ymaith  addoliad  Duw  a  pharch  ei  fawredd,  sef  eu 
bod  hwy  yn  gyfryw  fodau  o  urddas  dyrchafedig  eu  hunain. 
Ond  yr  oedd  Crist  yn  anfeidrol  fwy  teilwng  a  gogoneddus 
na  hwy ;  canys  yr  oedd  ef  yn  dragywyddol  Fab  Duw,  a'i 
berson  yn  ogyfuwch  a  pherson  y  Tad  ;  ac  eto,  fel  yr  oedd 
wedi  cymeryd  arno  swydd  Cyfryngwr,  a  natur  dyn,  yr  oedd 
yn  llawn  o  barch  tuag  at  Dduw.  Efe  a  amlygodd  gariad 
rhyfeddol  tuag  at  Dduw.  Y  mae  yr  angelion  yn  rhoddi 
tystiolaeth  gref  o;u  eariad  tuag  at  Dduw,  yn  eu  dianwad- 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  21  1 

alwch  a'u  cyflymdra  i  wneuthur  ei  ewyilys  ef ;  ac  fe 
roddodd  llawer  o'r  seintiau  dystiolaethau  cryfion  o'u  car- 
iad  at  Dduw,  trwy  kidded  blin  a  dyoddefiadau  poenus ; 
ond  ni  roddodd  un  o  honynt  erioed  y  fath  dystiolaethau 
o'u  cariad  tuag  at  Dduw  ag  a  roddodd  Crist.  Efe  a  amlyg- 
odd  yr  ymostyngiad  mwyaf  rhyfeddol  i  ewyilys  Duw.  Ni 
phrofwyd  ymostyngiad  neb  erioed  fel  yr  eiddo  ef.  Ac  yr 
oedd  ysbryd  ufudd-dod  yn  cael  ei  ainlygu  ynddo  yn  rhyf- 
eddol iawn. 

2.  Yn  y  gwaith  hwn  yr  amlygodd  Crist  yn  hynod  iawn  y 
rhinweddau  hyny  a  berthynent  yn  fwyaf  uniongyrchol  iddo 
ef  ei  hun ;  megys  gostyngeiddrwydd,  amynedd,  a  diystyr- 
wch  at  y  byd.  Yr  oedd  Crist,  er  ei  fod  y  mwyaf  ardderch- 
og  ac  anrhydeddus,  eto  yn  ostyngeiddiaf  o'r  holl  greadur- 
iaid.  Ni  fu  un  angel  na  dyn  erioed  yn  gyfartal  iddo  mewn 
gostyngeiddrwydd,  er  ei  fod  yr  uchaf  mewn  urddas  ac  an- 
rhydedd.  Buasai  Crist  dan  y  profedigaethau  mwyaf  i  ym- 
falchi'o,  pe  buasai  yn  bosibl  i  unrhyw  beth  ei  ddenu  at  hyny. 
Urddasolrwydd  eu  natur,  ac  anrhydeddusrwydd  eu  hani- 
gylchiadau,  oedd  profedigaeth  yr  angeliona  syrthiasant;  ond 
yr  oedd  Crist  yn  anfeidrol  fwy  anrhydeddus  na  hwy.  Yr 
oedd  natur  ddynol  Crist  wedi  ei  hanrhydeddu  fel  ag  i  fod 
yn  yr  un  person  a  thragywyddol  Fab  Duw,  yr  hwn  oedd  yn 
gydradd  a  Duw  ;  ac  eto  ni  ddarfu  i'r  natur  hono  mewn  un 
modd  ymddyrchafu  mewn  balchder.  Ac  ni  ddarfu  i'r  dyn 
Crist  Iesu,  yn  yr  holl  weithredoedd  rhyfeddol  a  wnaeth, 
megys  iachau  y  cleifion,  meddyginiaethu  y  deillion,  y  cloff- 
ion,  a'r  anafusion,  a  chyfodi  y  meirw,  mewn  un  modd  ym- 
godi  a  balchio.  Ac  er  ei  fod  yn  hysbys  i  Dduw  ei  neillduo 
ef  i  fod  yn  Frenin  ar  nefoedd  a  daear,  angelion  a  dynion, 
fel  y  mae  yn  dywedyd,  (Mat.  11.  27,)  "  Pob  peth  a  rodd- 
wyd  i  mi  gan  fy  Nhad ;"  er  y  gwyddai  ei  fod  yn  gyfryw 
berson  anfeidrol  anrhydeddus,  ac  "  heb  feddwl  yn  drais  iddo 
fod  yn  ogyfuwch  a  Duw;"  acery gwyddai  ei  fod  yn  etifedd 
i  deyrnas  y  Tad,  eto  yr  oedd  ei  ostyngeiddrwydd  y  fath 
fel  na  ddiystyrodd  gymeryd  ei  waelu  a'i  ddarostwng  i  iselach 


212  IIANES  GWA1TII  Y  PHYNEDIGAETII. 

a  gwaeth  amgylchiadau  a  dyoddefiedau,  nac  un  creadur 
etholedig  arall ;  fel  y  daeth  yn  lleiaf  o  bawb,  ac  yn  iselaf  o 
bawb.  Y  prawf  a'r  amlygiad  priodol  o  ostyngeiddrwydd 
ydyw,  ymostwng  neu  gydsynied,  pan  y  gelwir  am  hyny,  a 
gorchwylion  hynod  o  isel,  yn  cynnwys  gwaeledd  mawr. 
Ond  nid  ymostyngodd  neb  erioed  mor  isel  a  Christ,  os  ystyr- 
iwn  yr  uchder  anfeidrol  y  daeth  o  hono,  neu  ddyfnder  mawr 
ei  ddarostyngiad.  Y  fath  oedd  ei  ostyngeiddrwydd,  fel, 
(er  y  gwyddai  ei  fod  yn  teilyngu  cael  ei  anrhydeddu 
ddeng  mil  o  weithiau  cymamt  a'r  tywysog  uchaf  ar  y 
ddaear,  neu  angel  yn  y  nef.)  na  thybiodd  yn  ormod 
iddo,  pan  y  galwyd  arno  i  hyny,  gymeryd  ei  rwymo  fel 
drwg-weithredwr,  a  dyfod  yn  watwar-gerdd  i'r  rhai  gwael- 
af  o  ddynion,  cymeryd  ei  goroni  a  drain,  ei  wisgo  a  gwawd- 
wisg,  a'i  groeshoelio  fel  caethwas  neu  ddrwg-weithredwr, 
megys  yr  adyn  gwaelaf,  neu  y  crwydryn  gwaethaf,  a  gelyn 
ysgymunedig  Duw  a  dynion,  yr  hwn  nid  oedd  yn  addas 
i  fyw.  A  hyn,  nid  drosto  ei  hun,  eithr  dros  rai  o'r  ere- 
aduriaid  gwaelaf  a  gwaethaf,  ie,  hyd  yn  nod  dros  rai  o'r 
trueiniaid  ysgymunedig  a'i  hoeliasant  ef  wrth  y  groes.  Onid 
oedd  hyn  yn  amlygrwydd  rhyfeddol  o'i  ostyngeiddrwydd, 
gan  iddo  yn  siriol  ac  ewyllysgar  ymostwng  i'r  fath  iselder  ? 
Yr  oedd  ei  amynedd  yn  nodedig  dan  yr  holl  ddyoddefiadan 
arwsydus  yr  aeth  trwyddynt ;  pan  yr  ydoedd  yn  fud  ac  heb 
agoryd  ei  enau,  ond  yn  cael  ei  arwain  fel  oen  i'r  lladdfa  ! 
Y  fath  ddiystyrwch  o  ogoniant  y  byd  oedd  yno,  pan  ddewis* 
odd  ef  y  gwaeledd  a'r  dyoddefiadau  hyn,  yn  hytrach  na  chy- 
meryd  ei  wisgo  a  gogoniant  allanol  tywysog  daearol,  fel  yr 
oedd  y  lluaws  wedi  ceisio  ganddo  yn  fynych. 

3.  Arferodd  Crist,  mewn  dull  rhyfeddol,  y  rhinweddau 
oeddynt  yn  perthyn  yn  fwy  uniongyrchol  i  ddynion  ereill. 
A  gellir  ystyried  y  rhai  hyn  dan  ddau  ben  :  llarieidd-dra  a 
chariad, 

Llarieidd-dra  Crist  oedd  y  tawelwch  gostyngedig  oedd 
yn  ei  ysbryd  dan  y  profedigaethau  y  cyfarfu  a  hwy.  Y  mae 
mawredd  profedigaeth  yn  gorphwys  mewn  dau  beth :   sef, 


II AXES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  213 

gradd  y  gwrthwynebiad  trwy  yr  hyn  y  rhoddir  y  brofedig- 
aeth  ;  a  gradd  afresymolrwydd  y  gwrthwynebiad,  neu  ei 
fod  yn  ddiaclios,  neu  beb  rheswni,a'r  gradd  mawroddyled- 
garwch  i'r  gwrthwyneb.  Yn  awr,  os  ystyriwn  y  ddau  beth 
hyn.  ni  chyfarfu  neb  erioed  a'r  fath  brofedigaethau  a  Christ 
pan  oedd  ar  y  ddaear.  Cj7maint  oedd  y  casineb  tuag  ato  ; 
y  fath  enllib  a  oddefodd  oddiwrth  y  dynion  gwaelaf ;  mor 
fawr  oedd  ei  ddyoddefiadau,  ac  mor  genfigenus  a  gwawd- 
lyd  oeddynt  pan  yn  cynyg  yr  enllibiau  hyn  iddo  !  Mor 
ddiachos  ac  afresymol  oedd  eu  cam-yinddygiadau  hyn,  ae 
mor  anhaeddiannol  oedd  ef  o  honynt,  ie,  cymaint  yr  ydoedd, 
i'r  gwrthwyneb,  yn  teilyngu  cariad  ac  anrhydedd,  a  thrin- 
iaeth  dda  oddiar  eu  dwylaw.  Os  ystyriwn  y  pethau  hyn, 
ni  chyfarfu  dyn  erioed  a'r  filfed  ran  o'r  profedigaethau  y  cyf- 
arfu  Crist  a  hwynt  oddiwrth  ddynion ;  ac  eto  mor  llariaidd 
yr  ymddygodd  danynt  oil !  mor  dawel  a  heddychol  oedd  ei 
ysbryd  !  mor  bell  oddiwrth  fod  yn  gyffrous  a  therfysglyd ! 
Pan  ddifenwyd  ef,  ni  ddifenwodd  drachefn  ;  ond  fel  y  tau 
dafad  o  flaen  y  rhai  a'i  cneifiaL  felly  nid  agorai  yntau  ei 
enau.  Nid  oedd  ysbryd  ymddialgar  yn  ymddangos  ynddo  ; 
i'r  gwrthwyneb,  efe  a  ddangosodd  ysbryd  tra  maddeugar ! 
fel  y  gweddiodd  yn  daer  a  serchiadol  ain  faddeuant  i'w 
elynion,  pan  yr  oeddynt  wrth  y  weithred  fwj'af  cyffrous,  ei 
hoelio  wrth  y  groes.  Luc  23.  34.  "0  Dad,  maddeu  idd- 
ynt :  eanys  ni  wyddant  pa  beth  y  maent  yn  ei  wneuthur." 
Ac  nid  ym ddangosodd  erioed  y  fath  enghraifFt  o  gariad 
tuag  at  ddynion.  Yr  oedd  cariad  Crist  at  ddynion,  yn  en- 
wedig  pan  ydoedd  yn  myned  trwy  ei  ddyoddefiadau  diwedd- 
af.  ac  yn  offrymu  i  fyny  ei  fywyd  a'i  enaid  dan  y  dyoddefiad- 
au  hyny,  yr  hon  oedd  y  weithred  benaf  o'i  gariad,  yn  mheli 
tu  hwnt  i  gydmariaeth.  Rhoddodd  rhai  o'r  saint,  megys 
Paul,  yr  apostol  loan,  ac  ereill,  amlygiadau  hynocl  o'u 
cariad  :  ond  yr  oedd  y  cariad  a  ddangosodd  Crist  tuag  at 
ddynion  pan  ydoedd  ar  y  ddaear,  yn  rhagori  cymaint  ar  gar- 
iad pawb  ereill,  ag  y  mae  y  cefnfor  llydan  yn  rhagori  ar 
ffrwd  fechan. 


214  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

Ac  y  mae  i'w  ystyried,  fod  yr  holl   rinweddau  a  ym- 

ddangosasant  yn  Nghrist  yn  pelydru  yn  fwy  dysglaer  dan 

y  profedigaethau  y  cyfarfu  a  hwynt  yn  niwedd  ei  fywyd. 

Yn  y  tan  y  mae  y  rhinwedd  odidog  bob  amser  yn  ym- 

ddangos  ddysgleiriaf.     Yn    y  ffwrn  y  dengys  yr  anr  pur 

fwyaf  o'i  burdeb.     Dan  y  profedigaethau  hyn  a  ddyodd- 

efodd  Crist  yn  niwedd  ei  oes,  yr  oedd  ei  gariad  at  Dduw.  ei 

anrliydedd  i  fawredd  Duw,  ei  barch  i  anrhydeddusrwydd  ei 

gyfraith,  ei  ysbryd  ufuddgar,  ei  ostyngeiddrwydd,  ei  ddi- 

ystyrwch  o'r  byd,  ei  amynedd,  ei  larieidd-dra,  a'i  ysbryd 

maddeugar  tuag  at  ddynion,  yn  ymddangos  amlycaf.     Yn 

wir,  y  mae  pob  peth   a  wnaeth  Crist  i  weithio  allan  bryn- 

edigaeth  i  ni  yn  ymddangos  yn  benaf  yn  niwedd  ei  fywyd. 

Yma  yn  benaf  y  mae  ei  foddlonrwydd  am  bechod,  ac  yma 

yn  benaf  y  mae  ei  deilyngdod  o  fywyd  tragywyddol  i  bech- 

aduriaid,  ac  yma  hefyd  y  mae  dysgieirdeb  ei  esiampl,  yr 

hon  a  adawodd  efe  i  ni  i'w  hefelychu,  yn  ymddangos  fwyaf. 

Sylwasom  fel  hyn  yn  fyr  ar  y  pethau  trwy  ba  rai  y  gwnaed 

pwrcas  y  prynedigaeth5gydagolwg  ar  y  cyfiawnder  a  ddang- 

osodd  efe  ynddynt. 

IV.  Tk/oddefiadau  a  Darostyngiad  Crist. 

Yn  mhlith  y  pethau  hyny  yn  neillduol  trwy  ba  rai  y 
gwnaed  y  pwrcas,  rhaid  i  ni  ystyried  y  dyoddefiadau  aW  isel- 
der  yr  oedd  Crist  yn  ddarostyngedig  iddynt,  oddiar  yr  hyn 
y  tarddodd  y  boddlonrwydd  a  wnaeth  efe  am  bechod. 

I.  Yr  oedd  ef  yn  ddarostyngedig  i  iselder  anghyffredin 
yn  ei  fabandod.  Efe  a  anwyd  i'r  dyben  o  farw;  gan  hyny, 
yr  oedd  yn  dechreu  marw  megys  mor  fuan  ag  y  ganwyd  ef. 
Dyoddefodd  ei  fam  nid  yn  unig  wrth  ei  ymddwyn  ef,  eithr 
dywedir  "  nad  oedd  lie  yn  y  Hetty"  pan  gyflawnwyd  ei  thymp 
i  esgor.  Luc  1.  57  ;  2.7.  Bu  orfod  iddi  ymneillduo  i  ystabl, 
lie  y  ganwyd  Crist.  Fel  hyn  y  dyoddefodd  yn  ei  enedig- 
aeth,  fel  pe  buasai  yn  waelach  a  gwaeth  na  dyn.  A  gallwn 
vldyfod  i'r  penderfyniad  fod  amgylchiadau  ei  fam  mor  gyf- 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  215 

yng  a  dyrys  gyda  golwg  ar  beth au  ereill,  a'i  bod  yn  am- 
ddifud  o'r  cyfleusderau.  anghenreidiol  i  faban  inor  ieuangc, 
yr  oedd  ereill  yn  arferol  o'u  cael.  Heblaw  hyn,  yr  oedd  yn 
cael  ei  erlid  yn  ei  fabandod.  Dechreuasant  geisio  ei  fywyd 
mor  fuan  ag  y  ganwyd  ef.  Yr  oedd  Herod,  y  gwr  mwyaf 
yn  y  wlad.  wedi  rhoddi  ei  fryd  gymaint  ar  ei  ladd,  fel  y 
darfu  iddo,  mewn  trefn  i  hyny,  ladd  yr  boll  fecbgyn  oedd 
yn  Methlehem.  ac  yn  ei  boll  gyffiniau,  o  ddwy  flwydd  oed  a 
tban  byny.  Dyoddefodd  Crist  befyd  alltudiaetb  yn  ei  fab- 
andod. deolwyd  ef  o'i  wlad  gynnwynol  i'r  Aifft,  a  dyoddef- 
odd lawer  yn  ddiambeu  trwy  gael  ei  gludo  gan  belled  o 
ffordd,  i  wlad  ddyeitbr,  pan  ydoedd  mor  ieuangc. 

II.  Yr  oedd  Crist  yn  ddarostyngedig  i  iselder  mawr  yn 
ystod  ei  fywyd  anghyoedd  yn  Nazaretb.  Arweiniodd  tra  y 
bu  yno  fywyd  gwasaidd  a  distadl,  gan  ddilyn  galwedigaetb 
wael  a  llafurus  :  canys  gelwir  ef  nid  yn  nnig  mab  y  saer. 
ond  y  saer.  Marc  6.  3.  i:  Onid  bwn  yw  y  saer,  mab  Mair, 
brawd  Iago,  a  loses,  a  Iudas,  a  Simon  ?"  Trwy  lafur  caled 
yr  ennillodd  ef  ei  fara,  ac  felly  yr  oedd  yn  dyoddef  y  fell- 
ditb  a  gyboeddodd  Daw  ar  Adda.  Gen.  3.  19.  i;  Trwy 
cbwys  dy  wyneb  y  bwytei  fara."  Bydded  i  ni  ystyried 
y  fatb  iselder  mawr  yr  oedd  gogoneddus  Fab  Duw,  Creawd- 
wr  y  nefoedd  a'r  ddaear,  yn  ddarostyngedig  iddo  trwy  byn, 
sef  iddo  am  tua  deng  mlynedd  ar  bugain  arwain  bywyd 
cyffredin  ac  angbyoedd  yn  mblith  gweitbwyr,  beb  i  fwy 
o  sylw  gael  ei-gymeryd  o  bono,  na  mwy  o  barcn  gael  ei 
ddangos  iddo,  yr  boll  amser  bwn,  nac  i  weithwyr  ereill. 
Yr  oedd  ymddarostyngiad  Crist,  ar  ryw  olygiadau.  yn  fwy 
yn  ei  fywyd  angbyoedd  nac  yn  amser  ei  weinidogaetb  gy- 
boeddus.  Yr  oedd  amlygiadau  mynycb  o:i  ogoniant  yn  y 
gair  a  lefarai,  a'r  gwyrtbiau  a  wnelai :  ond  efe  a  dreuliodd 
y  deng  mlynedd  ar  bugain  cyntaf  o'i  fywyd  mewn  dystaw- 
rwydd  megys  yn  mysg  y  werin.  Nid  oedd  dim  i'w  bynodi 
ond  purdeb  difrycbeulyd  a  sancteiddrwydd  arddercbog  ei 
fywyd  ;   ac  yr  oedd  byny  yn  cael  ei  guddio  i  fesur  beb 


216  HANKS  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

aeth  mewn  distadlrwydd,  fel  na  chymerwyd  ond  ychydig 
sylw  o  bono  hyd  ar  ol  ei  fcdydd. 

III.  Yr  oedd  Crist  yn  ddarostyngedig  i  iselder  a  dyodd- 
efaint  mawr  yn  ystod  eifywyd  cyhoeddus,  o'i  fedydd  hyd  y 
nos  y  bradychwyd  ef. 

1.  Dyoddefodd  dlodi  mawr.  Nid  oedd  ganddo  le  i  roddi 
ei  ben  i  lawr.  Mat.  8.  20.  loan  18.  1,  2.  Luc  21.  37; 
22.  39.  Felly  cafodd  yr  hyn  a  ddywedir  am  Grist  yn  Can. 
5.  2,  "  Llanwyd  fy  mhen  a  gwlith,  a'm  gwallt  a  defnynau  y 
nos,"  ei  gyflawni  yn  llythyrenol.  A  thrwy  ei  dlodi,  mae  yn 
ddiau  iddo  gael  ei  brofi  a  newyn,  syched  ac  oerfel  yn  fynych. 
Mat.  4.  2  ;  21.  18.  Yr  oedd  ei  fam  a'i  berthynasau  natur- 
iol  yn  dlodion,  ac  yn  analluog  i'w  gynorthwyo  ;  ac  yr  oedd 
yn  cael  ei  gynnal  a  haelioni  rhai  o'i  ddysgyblion  tra  y  bu 
byw.  Felly  yr  ydym  yn  darllen  yn  Luc  8.  2,  3,  am  ryw 
wragedd  yn  ei  ganlyn  ef,  ac  yn  gweinyddu  iddo  o'r  hyn 
oedd  ganddynt.  Yr  ydoedd  gan  dloted  fel  nad  oedd 
yn  alluog  i  dalu  y  dreth  a  ofynid  ganddo  heb  wyrth. 
Mat.  17.  27.  Pan  fwytaodd  ei  basg  diweddaf,  nid  oedd  yn 
ei  wneyd  ar  ei  gost  ei  hun,  ond  ar  draul  un  arall.  Luc 
22.  7.  Ac  nid  oedd  o  herwydd  ei  dlodi  yn  meddu  bedd 
o'i  eiddo  ei  hun  i'w  gladdu  ynddo.  Yr  oedd  yn  arfer- 
iad  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  oddyeithr  eu  bod  yn  rhy 
dlodion,  i  ddarparu  beddrod  iddynt  eu  hunain  yn  ystod 
eu  bywyd.  Ond  nid  oedd  gan  Grist  dir  o'i  eiddo  ei  hun, 
er  ei  fod  yn  Feddiannydd  nefoedd  a  daear ;  gan  hyny  efe  a 
gladdwyd  trwy  haelioni  Ioseph  o  Arimathea,  yn  ei  fedd  ef, 
yr  hwn  a  ddarparasai  iddo  ei  hun. 

2.  Dyoddefodd  gasineb  a  gwaradwydd  mawr.  Efe  a  ddi- 
ystyrwyd  ac  a  wrthodwyd  gan  ddynion  ;  yr  oedd  yn  un  o 
ychydig  gyfrif,  ac  yn  cael  ei  ddirmygu  oherwydd  tlodi  ei  rieni, 
a'i  ddinas  wael  Nazareth.  Edliwid  iddo  ei  fod  yn  lwth,  yn 
feddwyn,  ac  yn  gyfaill  publicanod  a  phechaduriaid ;  gelwid 
ef  yn  dwyllwr  y  bobl ;  ac  weithiau  gelwid  ef  yn  ddyn  gor- 
phwyllog,  yn  Samariad,  ac  yn  un  a  chythraul  ganddo.  loan 
7.  20;  8.  48;   10.  20.     Gelwid  ef  yn  gablwr,  a  chyfrifid 


HANES  GWAITH   Y   PRYNEDIGAETH.  217 

ef  gan  lawer  yn  frudiwr.  neu  un  yn  gwneutbur  gwyrtbiau 
trwy  gyfrinaeh  a  Beelzebub.  Ysgymunasant  ef.  a  ebytun- 
asant  i  ysgymuno  pwy  bynag  a'i  haddefai  ef.  loan  9.  22. 
Yr  oeddynt  yn  awyddus  am  ei  farwolaeth.  ae  yn  ceisio  ei  lof- 
ruddio  ef  yn  barbaus — weithiau  trwy  ortbrech,  a  pbrydiau 
ereill  trwy  ddicbellion  :  codasant  gerig  i'w  labyddio  ef  yn 
fynycb.  ac  arweiniasant  ef  unwaitb  i  ael  bryn.  gan  fwriadu 
ei  daflu  ef  i  lawr  y  dibyn,  i'w  ddryllio  yn  cbwilfriw  yn 
erbyn  y  creigiau.     Luc  4.  29. 

Fel  hyn  yr  oedd  ei  bobl  weledig  ei  bun  yn  ei  gasau  ac 
yn  ei  waradwyddo  ef.  loan  1.  11.  "At  yr  eiddo  ei  bun 
y  daetb.  a'r  eiddo  ei  bun  nis  derbyniasant  ef."  Ac  yr  oedd 
yn  cael  ei  ddiystyru  a'i  gasau  yn  benaf  gan  y  rbai  a  ystyrid 
yn  fwyaf  cyfrifoi.  a'r  gwyr  mawrion.  Yn  wir  yr  oedd  y 
casineb  yn  gyffredinol.  I  ba  ran  bynag  o?r  wlad  yr  elai.  yr 
ydoedd  yn  cyfarfod  a  cbasineb  a  diystyrwcb  :  yn  Xgba- 
pernaum.  a  Iericbo  :  yn  Ierusalem.  yr  bon  oedd  y  ddinas 
sanctaidd.  le.  byd  yn  nod  pan  elai  i  fyny  i'r  deml  i  addoli ; 
yn  Nazaretb  befyd.  ei  ddinas  ei  bun,  yn  mblitb  ei  bertbyn- 
asau  a'i  gymydogion  ei  bunan. 

3.  Efe  a  ddyoddefodd  ymosodiadau  Satan  mewn  dull 
angbyffredin.  Unwaitb  yn  neillduol  bu  yrndrecbfa  faitb 
rbyngddo  a'r  diafol.  pan  y  bu  ddeugain  niwrnod  yn  yr  an- 
ialwcb  gyda  bwystfilod  gwylltion  a  cbytbreuliaid  :  ac  yr 
oedd  mor  agored  i  awdurdod  y  diafol.  fel  yr  oedd  yn  cael 
ei  gario  o  amgylcb  o  le  i  le  ganddo.  pan  yr  ydoedd  ar  ys- 
tyriaetb  arall  mewn  sefyllfa  ddyoddefus  iawn. 

IV.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  at  ei  ymddarostyngiad  aH 
ddyoddefiadau  diweddaf.  o'r  nos  y  bradycbwyd  ef  byd  ei 
adgyfodiad.  Ac  yma  yr  oedd  ei  ddarostyngiad  a'i  ddyodd- 
efaint  fwyaf.  trwy  yr  byn  yn  benaf  y  gwnaetb  foddlonrwydd 
i  gyfiawnder  Duw  dros  becbodau  dynion.  Yn  gyntaf.  gwertb* 
wyd  ei  fywyd  gan  un  o'i  ddysgyblion  am  ddeg  darn  ar  hug- 
ain  o  arian  :  vr  bvn  oedd  bris  bvwyd  caetbwas.  Exod.  21. 
32.  Yr  ydoedd  y  pryd  bwnw  yn  y  loes  frawycbus  yn  yr  ardd. 
Gorcbuddiwyd  ei   enaid  sanctaidd    gan  y  fath  brudd-der 

h.  r. — ay.  10 


218  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

erchyll,  nes  y  dechrcuodd  fod  yn  hynod  o  atlirist  a  gofidus, 
fcl  y  dywedodd,  Trist  ianm  yio  fy  enaid  hyd  angau.  ac  yr 
oedd  ynflin  iaicn  amo.  Mor  angerddol  oedd  ing  ei  enaid, 
fcl  yr  oedd  yn  gym  y  gwaed  trwy  chwysdyllau  ei  groen  :  fel, 
tra  yr  oedd  ei  enaid  wedi  ei  lethu  gan  dristwch  rhyfeddol3 
yr  oedd  ei  gorff  yn  orclmddiedig  a  gwaed.  Yr  oedd  ei  ddysg- 
yblion,  y  rbai  a  arferent  fod  iddo  megys  cyfeillion  a  theulu, 
y  pryd  hwn,  yn  fwy  nac  un  amser,  yn  ymddangos  wedi  oeri 
tuag  ato.  ac  yn  ddiofal  yn  ei  gylch,  ac  ar  yr  un  pryd  yr 
oedd  gwyneb  ei  Dad  wedi  ei  guddio  oddiwTrtho  ef.  Daeth 
Iudas.  i'r  hwn  y  buasai  Crist  mor  hynod  o  drugarog,  ac  a'i 
bradychodd  ef  yn  y  dull  mwyaf  twyllodrus  ac  ysgeler.  Y 
swydclogion  a'r  sawdwyr  a'i  daliasant  ac  a'i  rhwymasant  ef ; 
ei  ddysgyblion  a'i  gadawsant  ef,  ac  a  ffoisant  ymaith.  Nid 
yw  ei  gyfeillion  goreu  yn  sefyll  wrtho  i'w  gysuro  yn  y  dyrn- 
hestl  arswvdus  svdd  yn  euro  arno.  Arweinir  ef  fel  drw£- 
weithredwr  i  wyddfod  yr  offeiriaid  a'r  ysgrifenyddion,  ei  el- 
ynion  gwenwynig  a  inarwol,  fel  y  gallent  hwy  eistedd  megys 
barnwyr  arno.  Yr  oeddynt  wedi  ei  gael  yn  awr  i'w  dwylaw, 
ac  eisteddasant  i  fyny  yr  boll  nos.  er  mwyn  cael  yr  hyfrydwch 
o'i  wawdio.  Ond  gan  nad  oeddynt  yn  amcanu  at  ddim  llai 
na  'i  fywyd,  ymosodasant  i  chwilio  am  rj'w  fiug-esgus  i'w 
rocldi  i  farwolaeth.  ac  i  geisio  tystion  yn  ei  erbyn  ef.  Ond 
gan  nad  oedd  un  i'w  gael.  gosodasant  rai  i  gam-dystiol- 
aethu;  a  phan  nad  oedd  eu  tystiolaethau  hwy  yn  cytuno  a'u 
gilydd,  holasant  ef.  gan  obeitbio  y  caent  afael  ar  rywbeth  a 
ddeuai  allan  o'i  enau  ei  bun.  Yr  oeddynt  yn  gobeithio  y 
byddai  iddo  ddywedyd  ei  fod  yn  Fab  Duw,  yr  hyn,  medd- 
ylientj  a  fyddai  yn  ddigon.  Ond  gan  eu  bod  yn  gweled  nad 
oeddynt  yn  debyg  o  gyrhaedd  eu  hamcan  yn  hyn,  maent  yn 
ei  dynghedu  yn  enw  Duw,  i  ddywedyd  a  oedd  ai  nid  oedd  ; 
a  phan  y  cyfaddefodd  ei  fod,  yna  daeth  yn  amser  Uawenhau 
gyda  hwy,  yr  hyn  a  ddangosir  ganddynt  trwy  boeri  yn  ei 
wynefy  gosod  hug  ar  ei  lygaid,  ei  gernodio,  ac  yna  erchi 
iddo  brophwydo  pwy  a'i  tarawodd  ;  gan  ei  watwar  fel  hyn 
*m  iddo  honi  ei  fod  yn  brophwyd.     Ac  y  mae   hyd  yn 


BANES  GWAITII  Y  PRYXEDIGAETH.  *219 

nod  y  gweinidogion  a  Haw  ganddynt  yn  y  diystyrwch. 
Marc  14.  65.  "  A'r  gweinidogion  a'i  tarawsant  ef  a 
rwiail." 

Yn  ystod  dyoddefiadau  y  nos  hon.  darfu  i  Petr,  un  o'i 
brif  ddysgyblion.  yn  lie  sefyll  gydag  ef  i'w  gysuro,  fel  yr 
ymddengys.  gywilyddio  ei  arddel'.  a'i  wadu  a'i  wrthod  a 
rbegfeydd  a  melldithion.  Ac  wedi  i'r  archoffeiriaid  a'r  hen- 
uriaid  dreulio  y  nos  i'w  anmharchu  mor  gywilyddus.  maent 
yn  y  boreu  (boreu  y  diwrnod  mwyaf  hynod  a  fu  erioed)  yn 
ei  ddwyn  ef  at  Pilat.  i'w  gollfarnu  ganddo  ef  i  farwolaeth, 
oblegyd  nid  oedd  ganddynt  hwy  awdurdod  bywyd  a  marw- 
olaeth  vn  eu  dwvlaw  eu  hunain.  Mae  vn  cael  ei  ddwvn  o 
flaen  gorseddfaingc  Pilat.  ac  yno  y  mae  yr  archoffeiriaid  a'r 
henuriaid  yn  ei  gyhuddo  o  fradwriaeth.  A  phan  ddarfu  i 
Pilat,  wedi  iddo  chwilio  i'r  achos.  ddadgan  nad  oedd  yn  cael 
dim  bai  vnddo.  vr  Iuddewon  a  ddaethant  vn  fwv  ffvrni^ 
a  chreulon  am  ei  gollfarnu.  Ar  Lyn  y  mae  Pilat,  wedi  iddo 
ei  ryddhau.  yn  ei  ddwyn  yn  aDghyfiawn  i  ail  brawf :  ac  yno, 
heb  gael  dim  yn  ei  erbyn.  y  mae  yn  ei  ollwng  ymaith  dra- 
chefn.  Yr  oedd  Pilat  yn  ymddwyn  tuag  ato  megys  adyn 
tlawd  ac  annheilwng  :  ond  y  mae  arno  gywilydd  ei  gollfarnu 
megys  bradwr  ar  y  fath  ffug-esgus  gwael. 

Ac  yna  cafodd  ei  anfon  at  Herod,  i  gael  ei  brofi  ganddo, 
a  dygwvd  ef  o  flaen  ei  frawd-faingc  ef :  ei  elynion  yn  ei 
ganlyn  ac  yn  ei  gyhuddo  yn  haerllug  o  fradwriaeth.  neu  un 
yn  ymestyn  at  fod  yn  frenin.  Xid  ydyw  Herod  yntau  yn 
ei  gollfarnu.  eithr.  fel  Pilat.  yn  edrych  arno  megys  creadur 
tlawd.  gwael  ac  annheilwng  o  sylw.  ac  yn  unig  yn  chwerthin 
am  ben  yr  Iuddewon  a'u  cyhuddent  fel  un  peryglus  i 
Caesar  :  ac  am  hyny.  o  ddirmyg.  y  mae  yn  ei  wisgo  mewn 
gwawd-wisg.  yn  ei  ddiystyru.  ac  yn  ei  anfon  yn  ol  at  Pilat 
trwy  heolydd  Ierusalem.  a'r  wawd-wisg  am  dano. 

Ac  yna  y  mae  yr  Iuddewon  yn  dewis  Barabbas  o'i  flaen 
ef.  ac.  ar  unwaith.  y  maent  yn  ymgreuloni,  ac  yn  llefain  yn 
uchel  ar  Pilat  ei  groeshoelio  ef.  Gran  hyny  y  mae  Pilat.  wedi 
iddo  ei  glirio  ddwywaith,  a  Herod  unwaith.  yn  hynod  an- 


220  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH, 

nghyfiawn  yn  ei  ddwyn  i  brawf  y  drydedd  waith,  i  edrych 
a  fedrai  gael  rhywbeth  digonol  i'w  groesboelio.  Cafodd 
Crist  ei  ddiosg  a'i  fflangellu  ;  fel  hyn  y  rhoddodd  ei  u  gefn 
i'r  curwyr."  Wedi  hyn,  er  fod  Pilat  yn  dal  i  ddadgan  nad 
oedd  yn  cael  ynddo  ef  ddim  bai,  er  hyny  yr  ydoedd  mor  an- 
nghyfiawn,  fel  y  darfu  iddo,  rhag  ofn  yr  Iuddewon,  draddodi 
Crist  iddynt  i'w  groeshoelio.  Ond  cyn  iddynt  osod  y  dded- 
fryd  mewn  gweithrediad,  mae  ei  elynion  cenfigenus  a  chreu- 
lon  yn  cymeryd  pleser  i'w  wawdio  drachefn  ;  maent  yn  tyru 
o'i  amgylch,  ac  yn  gwneyd  gorchwyl  pennodol  o  ymosod  arno. 
Maent  yn  ei  ddiosg,  yn  rhoddi  am  dano  wisg  o  ysgarlad,  cor- 
sen  yn  ei  law,  a  choron  o  ddrain  ar  ei  ben.  Mae  yr  Iuddewon 
cystal  a'r  milwyr  Rhufeinig  yn  ymuno  yn  y  gorchwyl ; 
maent  yn  penlinio  o'i  flaen,  ac  yn  gwaeddi  yn  ddiystyrllyd, 
"  HenfFych  well,  brenin  yr  Iuddewon !"  Maent  hefyd  yn 
poeri  arno,  yn  cymeryd  y  gorsen  o'i  law,  ac  yn  ei  guro  ar  ei 
ben !  Wedi  hyn  arweiniasant  ef  ymaith  i'w  groeshoelio  ; 
gwnaethant  icldo  ef  ei  hun  gario  ei  groes,  hyd  oni  ddarfu 
iddo,  o  herwydd  gwendid,  syrthio  dani ;  yna  gosodasant  hi 
ar  un  Simon,  gwr  o  Cyrene. 

O'r  diwedd,  wedi  dyfod  i  fynydd  Calfaria,  maent  yn  cyf- 
lawni  y  ddedfryd  a  gyhoeddasai  Pilat  mor  anghyfiawn  arno. 
Maent  yn  hoelio  ei  ddwylaw  a'i  draed  wrth  y  groes,  yna  yn 
ei  chodi  yn  unionsyth,  ac  yn  sicrhau  un  pen  iddi  yn  y  ddae- 
ar,  ac  yntau  o  hyd  yn  crogi  arni  wrth  nerth  yr  hoelion  a  dry- 
wanesid  trwy  ei  ddwylaw  a'i  draed.  Y  mae  dyoddefiadau 
Crist  yn  bresennol  wedi  dyfod  i'w  heithafoedd  :  yn  awr,  yr 
oedd  y  cwpan  y  gweddiasai  mor  daer  ar  iddo  fyned  heibio, 
wedi  dyfod ;  rhaid  oedd  iddo  ei  yfed,  ac  efe  a  wnaeth.  Croes- 
hoeliad  oedd  y  farwolaeth  fwyaf  poenydiol  o  un  math  o 
ddienyddiad  yn  y  dyddiau  hyny.  Nid  oedd  y  dyoddefydd 
yn  rnarw  cymaint  oddiwrth  boen  yn  unig  trwy  un  math 
arall  o  farwolaeth  ;  ac  oddiwrth  y  dull  yma  o  farwolaethu 
y  mae  y  gair  Lladin  sydd  yn  arwyddo  poeni/dio  wedi  ei  gy- 
meryd.  Heblaw  yr  hyn  a  ddyoddefodd  ein  Harglwydd  yn 
ei  gorff  trwy  y  farwolaeth  arteithiol  hon,  yr  oedd  dyoddef- 


HAXES  GWA1TH   Y  P1LYNED1GAETH.  221 

aint  ei  enaid  yn  ddirfawr  mwy.  Yn  awr  yr  oedd  yn  y 
u  llafur  enaid55  yr  ydym  yn  darllen  am  dano  yn  y  pro- 
phwyd:  yn  awr  y  niynodd  Duw  ei  ddryllio  ai  gystuddio 
ef :  yn  awr  y  tvwalltodd  efe  ei  enaid  i  farwolaeth,  megys  yn 
Esa.  liii.  Ac  os  darfu  rr  rhagfeddwl  am  y  cwpan  hwn 
wneyd  iddo  ehwysu  gwaed,  pa  faint  mwy  ofnadwy  a  phoea» 
ns  yr  oedd  yn  rhaid  i'w  yfed  fod  !  Dyoddefodd  amryw  o5r 
merthyron  lawer  yn  eu  cyrff,  tra  yr  oedd  eu  heneidiau  yn 
orfoleddus.  ac  yn  canu  o  lawenydd,  yr  hyn,  dan  ddyoddef- 
iadau  eu  dvn  allanol.  oedd  yn  eu  cynnal  i  fuddugoliaethu 
arnynt  Ond  nid  felly  yr  oedd  gyda  Christ :  nid  oedd 
ganddo  ef  y  lath  beth  i'w  gynnal ;  eitbr  dyoddefiadau 
mwyaf  Crist  oedd  dyoddefiadau  ei  feddwl.  er  fod  yr  eiddo 
ei  gorff  yn  ddirfawr.  Ni  ddarfu  Crist  chwysu  gwaed 
ar  y  groes.  fel  y  gwnaetbai  yn  flaenorol ;  nid  am  nad 
oedd  ei  gyfyngder  cymaiot  yn  awr.  ond  yr  oedd  ei  waed  yn 
cael  agorfa  ffordd  arall.  Ond  er  na  ddarfu  iddo  cbwysu 
gwaed,  eto  yr  oedd  dyoddefiadau  ei  enaid  yn  gyfryw,  fel  y 
mae  yn  debygol  iddynt  rwygo  ei  ranau  bywydawl :  pan 
drywanwyd  ef  yn  ei  ystlys,  yna  y  daetb  allan  ddwfr  a  gwaed. 
Ac  felly  wele  yma  fatb  o  gyflawniad  llytbyrenol  o  Salm 
22.  14.  "Fel  dwfr  y'm  tywalltwyd : — fy  ngbalon  sydd  fel 
cwyr :  bi  a  doddodd  yn  ngbanol  fy  mberfedd.55 

Yn  awr,  dan  yr  boll  ddyoddefiadau  hyn.  yr  oedd  yr 
Iuddewon  o  byd  yn  ei  wawdio ;  ac  yn  ysgwyd  eu  penau, 
gan  ddywedyd,  "  Ti,  yr  hwn  a  ddinystri  y  deml.  ac  a;i  bad- 
eiledi  mewn  tridiau,  gwared  dy  bun  :  os  ti  yw  Mab  Duw, 
disgyn  oddiar  y  groes.55  Yr  oedd  byd  yn  nod  yr  offeiriaid, 
yr  ysgrifenyddion  a5r  henuriaid.  yn  cyduno  yn  y  floedd.  gan 
ddywedyd.  *;  Ereill  a  waredodd  efe,  ac  nis  gall  waredu  ei 
bun.5'  Ac  y  mae  yn  debyg  fod  y  diafol  yn  ei  boenydio  yr 
un  pryd  hyd  eithaf  ei  allu  :  ac  oddiwrth  hyn  y  dywedir, 
(Luc  22.  53.)  "  Eithr  bon  yw  eich  awr  chwi,  a  gallu  y  ty- 
wyllwch.5' 

Wedi  i  Grist,  pan  oedd  dan  y  dyoddefiadau  hyn,  waeddi 
allan  unwaith  a  thracbefn  a  lief  uchel,  ot  diwedd  efe  a 


222  HANES  GWAITH  Y  PItYNEDIGAETH. 

ddywedodcU  Gorphenwyd,  (loan  19.  30,)  a  ;ichan  ogwyddo 
ei  ben.  efe  a  roddes  i  fyny  yr  ysbryd."  Ac  fel  hyn  y  gor- 
phenwyd y  peth  mwyaf  a  rhyfeddaf  a  wnaethpwyd  erioed. 
Yn  awr  y  gwelodd  yr  angelion  yr  olygfa  ryfeddaf  a  welsant 
erioed.  Yn  awr  y  cyflawnwyd  y  prif  beth  yr  oedd  am* 
rywiol  osodiadau  y  ddeddf  seremoniiol,  yr  holl  oruchwyl- 
iaethau  cysgodol,  a'r  holl  aberthau  o  ddechreuad  y  byd,  yn 
cyfeirio  ato. 

Wedi  i  Grist  fel  hyn  gael  ei  ddwyn  dan  awdurdod  marwol- 
aeth,  arosodd  yno  hyd  foreu  y  trydydd  dydd.  Yna  y  gor- 
phenwyd y  gwaith  mawr,  pwrcas  y  prynedigaeth,  tuag  at  yr 
hyn  yr  oedd  cynifer  o  barotoadau  mawrion  wedi  cael  eu 
gwneyd  o  ddechreuad  y  byd.  Yna  y  gorphenwyd  yr  hyn 
oil  oedd  ofynol  mewn  trefn  i  ddyhuddo  bygythion  y  ddeddf, 
a'r  cwbl  oedd  anghenreidiol  mewn  trefn  i  foddloni  cyfiawn- 
der  dwyfol ;  y  pryd  'hwnw  fe  dalwyd  gofyniad  eithaf  cyf- 
iawnder  amddiffynol,  do  yr  holl  ddyled.  Y  pryd  hwn  y 
gorphenwyd  holl  bwrcas  bywyd  tragywyddol.  Ac  yn  awr 
nid  yw  yn  anghenreidiol  gwneyd  un  peth  yn  ychwaneg  tuag 
at  bwrcasu  iachawdwriaeth  i  bechaduriaid  ;  ni  wnaed  dim 
byth  wedi  hyny,  ac  ni  wneir  dim  yn  ychwaneg  chwaith 
i  dragywyddoldeb. 


PEN.     III. 

Defnydd  oddhvrth  yr  Ail  Gyfnod. 

WpwTH  fwrw  golwg  ar  hanes  gwaith  y  prynedigaeth,  dang- 
osasom  pa  fodd  y  dygwyd  y  gwaith  yn  mlaen  trwy  y  ddau 
flaenaf  o'r  tri  phrif  gyfnod  i  ba  rai  yr  ydym  wedi  dos- 
parthu  holl  yspaid  amser,  sef,  o'r  cwymp  hyd  ymuniad  Crist 
a  chnawd,  ac  oddiyno  hyd  ddiwedd  amser  ei  ddarostyng- 
iad.     Eglurasom  yn  fanwl  dan  y  blaenaf  o'r  cyfnodau  hyn 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  223 

pa  fodd  yr  oedd  Duw  yn  parotui  y  ffordd  i  Grist  ym- 
ddangos  i  bwrcasu  pryncdigaetb  :  a  than  yr  ail  gyfuod, 
pa  fodd  y  gwnaetbpwyd  ac  y  gorpbenwyd  y  prynedigaetb. 
Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  wneyd  ychydig  nodiadau  addysg- 
iadol  oddiwrtb  yr  hyn  a  ddywedwyd  ar  y  ddau  destun  ucbod> 
a'u  hystyried  yn  gysylltiedig. 

I,  Def/iydd  Argyhoeddiad. 

Argyhoeddiad  o  angbrediniaeth,  o  hunan-gyfiawnder,  a 
diofal  esgeulusdra  o  iacbawdwriaetb  Crist, 

I.  Cyrnaint  y  niae  y  petbau  liyn  yn  argyhoeddi  y  rhai 
nid  ydynt  yn  credit  yn,  ond  yn  gwrthod  yr  Arglwydd  lesu 
Grist !  ie,  pawb  nad  ydynt  yn  ei  dderbyn  ef  yn  ewyllysgar. 
Gall  pool  ei  dderbyn  ef  mewn  proffes  yn  allanol,  a  gallant 
ddymuno  meddiannu  rhai  ot  bendithion  a  bwrcaswyd 
ganddo-  ac  eto  heb  ei  dderbyn  ef  yn  eu  calonau.  Gallant 
beidio  bod  o  galon  gyda  dim  y  maent  yn  ei  wneyd  dros 
Grist :  efallai  nad  ydynt  yn  gwneyd  nemawr  gyfrif  o  Grist, 
nac  yn  mynwesu  unrhyw  barcb  diragritb  tuag  ato  ;  efallai 
nad  agorasant  erioed  ddrws  y  galon  iddo,  eitbr  parbau  i'w 
gau  allan  bob  dydd  er  pan  gynygiwyd  ei  iacbawdwriaetb 
iddynt.  Er  iddynt  agor  eu  calonau  yn  llydain  i  ereill,  a 
rhoddi  derbyniad  rbwydd  iddynt  bob  amser,  eto  y  niae 
Crist  yn  cael  ei  gau  allan  yn  feunyddiol.  ac  y  maent  wedi 
bod  yn  fyddar  i'w  boll  waboddiadau  ef.  Nis  gallent  erioed 
deimlo  tueddfryd  yn  eu  calon  i'w  dderbyn,  nac  i  ymddiried 
ynddo  cbwaitb. 

Gadewcb  i  ni  yn  awr  alw  arnoeb  i  ystyried  mor  fawr  yw 
eicb  pecbod  yn  dal  fel  byn  i  wrtbod  lesu  Grist.  Yr  ydych 
yn  diystyru  y  Person  gogoneddus,  erbyn  dyfodiad  yr  bwn 
y  gwnaetb  Duw  gymaint  o  ddarpariadau  mawrion  trwy  y  fath 
gadwyn  o  ragluniaethau  rhyfeddol  o  ddechreuad  y  b  d  a'r 
bwn.  wedi  gwneyd  yr  boll  bethau  hyn  ya  barbd  a  Idanfoa- 
odd  Duw  i'r  byd,  <ran  ddwyn  oddiarngvlch  beth  anadnabycH- 
us  o'r  blaeu.  sef  undeb  y  natur  ddwyfol  a'r  ddynolyn  yr  un 


224  HANES  OWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

person.  Yr  ydych  wedi  bod  yn  euog  o  ddiystyru  y  Gwar- 
edwr  mawr,  yr  hwn,  wedi  y  fath  ddarpariadau,  a  gwbl- 
haodd  y  prynedigaeth  yn  weithredol :  ar  hwn,  wedi  iddo 
dreulio  tair  neu  bedair  ar  ddeg  ar  hugain  o  flynyddoedd 
mewn  tlodi,  lludded  a  dirmyg,  yn  mhwrcasiad  prynedig- 
edigaeth,  o'r  diwedd  a  orphenodd  y  pwrcas  trwy  derfynu 
ei  fy wyd  dan  y  fath  ddyoddefiadau  dirboenus  ;  ac  felly  trwy 
ei  angau,  a'i  arosiad  am  amser  dan  awdurdod  marwolaeth, 
a  gwblhaodd  y  cyfan.  Hwn  yw  y  Gwaredwr  yr  ydych  chwi 
yn  ei  wrthod  ae  yn  ei  ddirmygu.  Yr  ydych  yn  diystyru 
holl  ogoniant  ei  berson,  a  holl  gariad  Duw  y  Tad  yn  ei  an- 
fon  ef  i'r  byd,  a'i  holl  gariad  rhyfeddol  ac  ymddangosiadol 
yntau  yn  y  gwaith  hwn  i  gyd.  Y  maen  gwerthfawr  a  osod- 
odd  Duw  yn  Zion  i  fod  yn  sylfaen  yn  y  fath  fodd,  a  thrwy 
y  fath  weithrediadau  rhyfeddol,  yw  yr  un  yr  ydych  chwi  yn 
ei  wrthod. 

Y  mae  pechaduriaid  weithiau  yn  barod  i  ryfeddu  fod  an- 
nghrediniaeth  yn  cael  edrych  arno  fel  pechod  mawr  ;  ond  os 
ystyriwch  yr  hyn  a  ddywedwyd,  pa  fodd  y  gellwch  ryfeddu? 
Os  yw  yr  lachawdwr  hwn  mor  fawr,  a'r  gwaith  yma  mor 
bwysig,  a'r  fath  bethau  mawrion  wedi  cael  eu  gwneyd 
mewn  perthynas  iddo,  nid  oes  yn  wir  unrhyw  achos  i  ryf- 
eddu fod  gwrthodiad  y  Gwaredwr  yn  cyffroi  digofaint  Duw 
gymaint.  Y  mae  yn  dwyn  euogrwydd  mwy  na  phechodau 
gwaethaf  y  paganiaid  sydd  heb  erioed  glywed  am  y  pethau 
hyn,  ac  heb  gael  cynyg  erioed  ar  y  Gwaredwr  hwn. 

II.  Y  mae  yr  hyn  a  ddywedwyd  yn  rhoddi  defnydd  ar- 
gyhoeddiad  i'r  sawl  y  sydd,  yn  lie  credu  yn  Nghrist,  yn 
ymdclined  iddynt  eu  hunain  am  iachawdwriaeth.  Onid  peth 
cyffredin  gyda  dynion  ydyw  cymeryd  arnynt  eu  hunain  y 
gwaith  mawr  y  daeth  Crist  i'r  byd  i'w  gyflawnu  ?  ac  ym- 
ddiried  i'w  gweddiau,  y  drafferth  a  gymerant  gyda  chref- 
ydd,  diwygiad  eu  bucheddau,  a'u  hunan-ymwadiad,  i  gy- 
meradwyo  eu  hunain  ger  bron  Duw,  ac  i  wneyd  rhyw  fath 
o  iawn  am  eu  pechodau  a  aethant  heibio  ?  Bydded  i'r  cyf- 
ryw  ystyried  tri  pheth  : 


HANKS  GWAITH   Y  PRYXEDIG AKTII.  225 

1.  Mor  fa wr  ydyw  y  pcth  yr  ydych  chwi  yn  ei  gymeryd 
arnoch  eich  him,  <ef  gwneuthur  gwaith  Iachawdwr  mawr  y 
y  byd.  Yr  ydych  yn  ymddiried  y  gwna  eich  cyflawniadau 
eich  bun  heddychu  Daw  am  eich  pechodau,  a  thueddu  ei 
galon  tuag  atoch.  Er  eich  bod  yn  dlodion,  yn  annheilwng, 
yn  ddrygionus,  ac  yn  halogedig,  eto  yr  ydych  yn  ddigon 
rhyfygus  i  gymeryd  arnoch  y  gwaith  y  darfu  i  unig-an- 
edig  Fab  Duw  ddyfod  yn  ddyn  er  ei  gyflawnu  !  ac  er  yr 
hyn  y  bu  Duw  am  bedair  mil  o  flynyddoedd  yn  trefnu 
hoil  oruchwyliaethau  mawrion  ei  ragluniaeth,  prif  ddy- 
ben  y  rhai  oedd  parotoi  y  ffordd  i  Grist  ddyfod  i  wneyd 
y  gwaith  hwn.  Hwn  yw  y  gwaith  yr  ydych  chwi  yn  ynfyd 
yn  tybied  eich  hun  yn  ddigonol  ato ;  megys  pe  byddai  eich 
gweddiau  a'ch  cyflawniadau  ereill  chwi  yn  ddigon  rhagorol 
i'r  dyben  hwn.  Ystyriwch  mor  wageddus  y w  y  tyb  yr  ydych 
yn  ei  goleddu  am  danoch  eich  hun  !  Pa  fodd  yr  ymddeng- 
ys  y  fath  ryfyg  yn  ngolwg  Duw,  i'r  hwn  y  costiodd  gy- 
maint !  Nid  ydoedd  iJw  gyrhaeddyd  hyd  yn  nod  ganddo 
ef,  yr  hwn  oedd  berson  mor  fawr  a  gogoneddus,  ar  lai 
cost  na  rhydio  trwy  for  o  waed,  a  myned  trwy  ganol  ffwrn 
digofaint  Duw.  Ac  mor  wageddus  y  rhaid  i'ch  rhyfyg 
chwi  ymddangos  yn  ngolwg  Duw,  pan  y  mae  yn  eich 
canfod  yn  dychymygu  eich  hun  yn  abl,  a'ch  cyflawniadau 
annheilwng  a  halogedig  eich  hunain  yn  ddigon  rhagorol  i 
gyflawnu  gwaith  ei  Fab  ef  ei  hun,  i  barotoi  y  ffordd  i'r  hwn 
y  bu  Duw  yn  trefnu  holl  achosion  mawrion  y  byd  am  gyn- 
nifer  o  oesoedd ! 

2.  Os  oes  sail  i  chwi  i  hyderu,  fel  yr  ydych,  yn  eich  cyf- 
iawnder  eich  hunain,  yna  y  mae  y  cwbl  a  wnaeth  Crist  i 
bwrcasu  iachawdwriaeth,  a'r  hyn  oil  a  wnaeth  Duw  i  barotoi 
y  ffordd  i  hyny  er  cwymp  dyn,  i  gyd  yn  ofer.  Mae  eich 
hunan-gyfiawnder  chwi  yn  cyhuddo  Duw  o'r  ynfydrwydd 
mwyaf,  megys  pe  byddai  wedi  gwneyd  pob  peth  yn  ofer,  i 
ddwyn  oddiamgylch  gyflawniad  peth  yr  ydych  chwi,  a'ch 
gweddiau  tlodion  a  halogedig,  yn  nghydag  ychydig  drafferth 
yn  nghylch  crefydd,  yn  ddigon  abl  i'w  gwblhau  eich  hun- 

10* 


226  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ain.  Can ys  os  gellwch  cbwi  ddyliuddo  llidiawgrwydd  Duw, 
a  ehynicradwyo  eich  hun  iddo  ef  trwy  y  moddion  hyn,  yna 
nis  rhaid  i  chwi  wrth  Grist.  Gal.  2.  21.  "Os  o'r  ddeddf  y 
mae  cyfiawnder,  yna  bu  Crist  farw  yn  ofer." 

Os  gellwch  chwi  wneuthur  hyn  trwy  eich  gweddiau  a'ch 
gweithrodoedd  da,  yna  y  gallasai  Crist  arbed  ei  boenau  ; 
gallasai  arbed  ei  waed  ;  gallasai  ymgadw  o  fewn  mynwes  ei 
Dad,  heb  ddyfod  i'r  byd  hwn,  i  gael  ei  ddiystyru  a'i  war- 
adwyddo,  a'i  erlid  i  farwolaeth.  Ni  buasai  yn  anghenreid- 
iol  i  Dduw  achosi  cymaint  o  gyfnewidiadau  yn  sefyllfa  y 
byd  am  bedair  mil  o  flynyddoedd,  i  ddwyn  oddiamgylch  yr 
hyn  a  allasech  chwi  wneuthur  mewn  ychydig  ddyddiau,  yn 
unig  trwy  ymclrafferthu  kg  ychydig  ymarferiadau  crefydd- 
ol.  Ystyriwch,  pa  ffolineb  mwy  y  gallech  gyhuddo  Duw  o 
hono  na  'i  fod  wedi  gwneyd  yr  holl  bethau  hyn  mor  ddi- 
ddyben  :  pan  y  gallasai,  yn  lie  hyn  i  gyd,  eich  galw  chwi 
allan,  a  chyflwyno  i  chwi  y  gorchwyl  yr  ydych  yn  tybied 
y  gellwch  ei  gyfiawnu  mor  rhwydd  !  Och  !  mor  ddall  ydyw 
dynion  anianol !  ac  yn  enwedig  mor  wageddus  yw  eu  tyb- 
iau  am  danynt  eu  hunain  !  Mor  ddiwybodaeth  ydynt  o'u 
bychandra  a'u  halogrwydd !  Y  fath  bethau  mawrion  a  bri- 
odolant  iddynt  eu  hunain  ! 

3.  Chwychwi,  y  rhai  a  ymddiriedwch  i'ch  hunan-gyfiawn- 
der,  ydych  yn  honi  i  chwi  eich  hunain  y  peth  mwyaf 
a  wnaeth  Duw  ei  hun  erioed  !  Yr  ydych  yn  ymddangos 
nid  yn  unig  yn  ddigonol  i  gyfiawnu  gweithredoedd  dwyfol, 
end  y  cyfryw  yw  eich  balchder  a'ch  gwagedd,  fel  nad  ydych 
yn  foddlon  heb  gymeryd  arnoch  eich  hun  wneuthur  yr  unig 
orchwyl  mwyaf  a  wnaeth  Duw  ei  hun  erioed !  Gwelwch 
oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  i  Dduw  osod  ei  holl  weith- 
redoedd  ereill  islaw  gwaith  y  prynedigaeth.  Y  mae  gweith- 
redoedd rhagluniaethol  Duw  yn  fwy  na  Ji  weithredoedd 
creedigol ;  ac  y  mae  ei  holl  weithredoedd  rhagluniaethol, 
o  ddechreuad  cenedlaethau  dynion,  yn  cael  eu  trefnu  yn 
rhagbarotoawl  i  bwrcas  y  prynedigaeth.  Mae  cymeryd 
arnoch  eich  hun  weithio  allan  brynedigaeth  yn  fwy  peth  na 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  227 

phe  cymerech  arnocli  greu  byd.  Y  firth  orcliwyl  a  wnelech 
cbwi  o  honi,  pe  ceisieeh  o  dclifrif  greu  byd  :  neu,  gan  ym- 
wisgo  a  mawrhydi.  ffag-gynyg  llefuru  y  gair  awdurdodol,  a 
galw  allan  fydysawd  o  ddyddimdra :  gan  fwriadu  myned 
rbagoch  mewn  trefn.  a  dywedyd,  c- Bydded  goleuni!  bydded 
ffurfafen  !"  &c.  Ond  wrtb  anturio  i  weithio  allan  eich 
prynedigaetb  eicli  bun,  yr  ydych  yn  yingais  v&fwy  peth  na 
byn,  ac  yn  ddifrifol  ynddo,  ac  ni  ebymerweb  eich  gwrthannog 
oddiwrtho.  Yr  yclycli  yn  ymorchestu  at  byn,  ac  yn  llawn- 
feddwl  eicli  bun  yn  ddigonol  iddo,  ac  yn  dra  hyclerus  y 
bydd  i  cbwi  ei  gwblhau. 

Yr  ydycb  yn  cymeryd  arnocb  wneyd  y  rhan  fwyaf  ac  an- 
hawsaf  ot  gwaith  bwn?  sef  pwrcasu  prynedigaetb.  Grall- 
odd  Crist  gynawnu  rbanau  ereill  y  gwaitb  bwn  yn  ddidraul ■; 
ond  fe  gostiodd  y  rban  bon  ei  fywyd  iddo,  cystal  a  llafur  a 
gofidiau  aneirif.  Eto  bon  ydyw  y  rban  y  inae  personau 
bunan-gyfiawn  yn  myned  yn  ngbylcb  ei  cbyflawnu  iddynt 
eu  bunain.  Pe  buasai  boll  angeiion  y  nefoedd  yn  ddigonol 
i'r  gwaitb  bwn,  a  fuasai  Duw  yn  yinosod  i  effeithio  y  fatb 
betbau  ag  a  wnaetb  mewn  trefn  iddo  ?  ac  a  fuasai  ef  bytb 
yn  anfon  ei  Fab  ei  bun,  Creawdwr  yr  aagelion,  i'r  byd,  i 
gyflawnu  a  dyodclef  y  cyfryw  betbau  ? 

Mae  yr  byn  y  mae  personau  hunan-gyfiawn  yn  ei  gymer- 
yd  arnynt  eu  bunain,  yr  un  petb  ag  a  wnaetb  Crist  pan  yr 
oedd  yn  ei  ing  a'i  cbwys  gwaedlyd,  ac  y  bu  farw  ar  y  groes, 
yr  hyn  oedd  y  petb  mwyaf  a  welodd  llygaid  yr  angeiion 
erioed.  Ond  er  cymaiot  ydyw,  y  maent  bwy  yn  dycbymygu 
y  gallant  wneyd  yr  un  petb  ag  a  gynawnodcl  Crist  trwyddo. 
Y  mae  eu  bunan-gyfiawnder  bwy  mewn  effiitb  yn  cybuddo 
offrymiad  Crist  o  bono  ei  bun  yn  y  dyoddefiadau  byn,  fel 
yr  engbraifft  benaf  o  ffolineb  a  welodd  dynion  nac  aagelion 
erioed,  yn  He  bod  yr  amlygrwydd  gogoneddusaf  o  ddoetb- 
ineb  a  gras  dwyfol.  Ie,  y  mae  bunan-gyfiawnder  yn  gwneyd 
y  cwbl  a  wnaetb  Crist  trwy  boll  ystod  ei  fywyd,  cymaint  ag 
a  lefarodd  ac  a  ddyocldefodd,  a'i  gnawdoliaetb  ei  bun,  ac 
nid  hyny  yn  unig,  ond  befyd  y  cwbl  a  wnaetb  Duw  yn 


228  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ngoruchwyliaethau  mawrion  ei  ragluniaeth  o  ddechreuad 
y  byd  hyd  yr  amser  hwnw,  megys  dim  namyn  golygfa  o'r 
fwyaf  gwyllt,  ac  ynfydrwydd  yn  myned  tu  hwnt  i  bob  peth. 

A  ydyw  yn  unrhyw  ryfeddod,  gan  hyny,  fod  ysbryd 
hunan-gyfiawn  yn  cael  ei  arddangos  fel  y  mae  yn  yr  ys- 
gry  thyr,  ac  yn  cael  llefaru  am  dano  megys  y  mwyaf  niweid- 
iol  i  eneidiau  dynion?  Ac  a  ydyw  yn  un  rhyfeddod  fod  Crist 
yn  yr  ysgrytbyr  yn  cael  ei  ddangos  fel  yn  cael  ei  gyffroi  gy- 
maint  gan  y  Pbariseaid  ac  ereill,  y  rhai  oeddynt  yn  yinddir- 
ied  iddynt  eu  hunain  eu  bod  yn  gyfiawn,  ac  yn  ymfalchio 
yn  eu  daioni,  ac  yn  meddwl  fod  eu  cyflawniadau  hwy  eu 
hunain  yn  rhyglyddiad  drud  o  flfafr  a  chariad  Duw  ? 

Bydded  i  bawb  o  hyn  allan  gymeryd  eu  rhybuddio  yn 
erbyn  ysbryd  hunan-gyfiawn.  Chwychwi,  y  rhai  ydych 
yn  yinofyn  am  iachawdwriaeth,  ac  yn  cymeryd  poen  gyda 
chrefydd,  cymerwch  ofal  rhag  ymddiried  yn  eich  gweith- 
redoedd.  Na.  choleddwch  y  cyfryw  feddyliau,  y  bydd  i 
Dduw  yn  awr,  ar  ol  iddo  weled  cymaint  ydych  wedi  ei  ddi- 
wygio,  a'eh  bod  rai  prydiau  yn  edifarus,  ymheddychu  a 
chwi,  ac  na  fydd  mor  eiddigeddus  tuag  at  eich  pechodau 
gynt :  y  bydd  i  chwi  ennill  arno  trwy  y  cyfryw  bethau,  a  denu 
ei  galon  i  ddangos  trugaredd  i  chwi ;  neu.  o'r  hyn  lleiaf,  y 
dylai  Duw  roddi  derbyniad  i'r  hyn  ydych  yn  ei  wneyd,  fel 
y  byddo  iddo  gael  ei  dueddu  trwy  hyny  i  ryw  fesur  i  faddeu  i 
chwi,  a  chymeryd  trugaredd  arnoch.  Os  ydych  yn  myn- 
wesu  y  meddwl  bod  Duw  yn  rhwym  o  wneyd  hyny,  ac  nad 
yw  yn  gweithredu  yn  gyfiawn  os  gwrthyd  ddangos  parch 
i'ch  gweddiau  a'ch  ymdrechion  chwi ;  os  ydych  yn  ymryson 
a  Duw,  ac  yn  achwyn  arno  nad  yw  yn  ei  wneuthur,  mae 
hyn  yn  dangos  beth  ydyw  eich  tyb  am  eich  cyfiawnder  eich 
hun — ei  fod  yn  bris  gwerthfawr  iachawdwriaeth,  ac  y  dylai 
gael  ei  dderbyn  fel  y  cyfryw  gan  Dduw.  Mae  y  fath 
achwyniad  ar  Dduw,  ac  ymryson  ag  ef,  am  beidio  cymer- 
yd mwy  o  sylw  o'ch  cyfiawnder  chwi,  yn  dangos  yn  amlwg 
eich  bod  yn  euog  o'r  rhyfyg  o  feddwl  eich  hun  yn  ddigonol 
i  offrymu  pridwerth  eich  iachawdwriaeth. 


HANES  GWAITH  Y  FRYNEDIGAETH.  229 

III.  Dyry  yr  liyn  a  ddywedwyd  ar  y  testun  hwn,  ddef- 
nydd  argyboeddiad  i'r  rliai  hyny  sydd  yn  diofal  esgeuluso 
iachawdwriaeth  Crist.  Mae  y  rhai  hyn  yn  arwain  math  o 
fywyd  dideiinlad,  gan  esgeuluso  moddion  crefyddol  a'u 
heneidiau  eu  hunain,  heb  gymeryd  unrhyw  lwybr  i  gael 
rhan  yn  Nghrist,  nac  yn  yr  byn  a  wnaeth  ac  a  ddyodd- 
efodd.  nae  un  bawl  yn  yr  iacbawdwriaetb  a  bwreasodd  ef. 
Mae  eu  meddyliau  wedi  eu  llyngcu  i  fyny  yn  ngbylcb  elw 
bydol,  gwagedd  a  pbleserau  ieuengctyd,  a  diystyrwcb  o'r  byn 
a  glywant  yn  ngbylcb  iacbawdwriaetb  Crist,  ac  yn  bresen- 
nol  nid  ydynt  gymaint  ag  ymofyn  am  dani.  Goddefwch 
i  mi  yma  ymddyddan  a  cbwi  trwy  rai  gofyniadau  ym- 
resymgar. 

1 .  A  gafodd  meddyliau  cynifer  o  brophwydi,  a  breninoedd, 
a  chyfiawnion.  eu  cymeryd  i  fyny  gymaint  a'r  rbagolwg  fod 
pwrcas  iacbawdwriaetb  i  gael  ei  weitbio  allan  yn  mben  oes- 
oedd  meitbion  wedi  iddynt  bwy  feirw  ;  ac  a  wnewch  cbwi  ei 
hesgeuluso  wedi  iddi  gael  ei  cbyflawnu  yn  weithredol  ? 
Cly wsocb  am  y  cyfrif  mawr  yr  oedd  yr  eglwys  yn  mbob  oes 
yn  ei  wneutbur  o  bwrcas  dyfodol  Crist ;  mor  orfoleddus  yr 
oeddynt  yn  ei  ddysgwyl,  fel  yr  oeddynt  yn  llefaru  am  dano, 
fel  yr  oeddynt  yn  myfyrio  ar  y  petbau  byn  ac  yn  cbwilio 
iddynt.  fel  y  canasant  ganiadau  gorboenus,  ac  fel  yr  oedd  eu 
calonau  yn  llawenycbu  ynddo,  er  nad  oeddynt  yn  dysgwyl 
y  byddai  iddo  gael  ei  gyflawnu  byd  lawer  o  oesoedd  wedi 
eu  marw  bwy!  1  Petr  1.  10 — 12.  Cymaint  a  lefarodd 
Esaiab  a  Daniel,  a  pbropbwydi  ereill,  yn  ngbylcb  y  pryn- 
edigaetb  hwn !  a  chymaint  yr  oedd  eu  calonau  yn  ym- 
hyfrydu  ynddo,  a'u  sylw  a'u  rayfyrdod  wedi  eu  sefydlu 
arno !  Fel  yr  oedd  meddwl  Dafydd  wedi  ei  lyngcu  gan  y 
testun  hwn  !  yr  oedd  ef  yn  dadgan  mai  byn  oedd  ei  boll 
iacbawdwriaetb,  a'i  holl  ddymuniad.  2  Sam.  23.  5.  Fel  y 
defnyddiodd  ef  ei  lais  a'i  delyn  i'w  gyhoeddi,  a'r  fatb  amlyg- 
rwydd  gogoneddus  o  ddwyfol  ras  a  cldangosir  ynddo  !— a  byn 
oil,  er  nad  oeddynt  yn  ei  ganfod  megys  wedi  ei  gwblhau 
eto,  ond  yn  gweled  y  byddai  iddo  gael  ei  ddwyn  oddiam- 


230  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

gylch  yn  mhen  eymaint  o  amser  wedi  eu  dydd  hwy.  Ac 
fel  y  darfu  Abraham  a'r  patriarchiaid  ereill,  yn  flaenorol  i 
hyn,  orfoloddu  yn  y  rhagolwg  ar  ddydd  Crist,  a'r  pryned- 
igacth  yr  oedd  ef  i'w  bwrcasu  !  Ac  fel  yr  oedd  y  seintiau 
hyd  yn  nod  cyn  y  dylif  yn  ymgynhyrfu  ac  yn  yniddyrch- 
afu  yn  y  dysgwyliad  am  y  dygwyddiad  gogoneddus  hwn,  er 
ei  fod  y  pryd  hwnw  mor  bell  yn  mlaen,  ac  yn  cael  ei  ddad- 
guddio  mor  egwan  ac  aneglur  iddynt  hwy. 

Yn  awr,  y  mae  y  pethau  hyn  yn  cael  eu  cyhoeddi  i  chwi 
megys  wedi  eu  cyflawnu  yn  weithredol.  Yn  awr  y  mae  yr 
eglwys  wedi  gweled  cyflawnu  yr  holl  bethau  mawrion  y 
prophwydasant  hwy  mor  orfoleddus  am  danynt ;  ac  yr 
ydys  wedi  dangos  i  chwi  yn  ddigon  eglur  pa  fodd  y  cafodd 
y  pethau  hyn  eu  cwblhau.  Mat.  13.  17.  "0  blegyd  yn 
wir  meddaf  i  chwi,  chwennychu  o  lawer  o  brophwydi  a 
rhai  cyfiawn  weled  y  pethau  a  welwch  chwi,  ac  nis  gwel- 
sant ;  a  chlywed  yr  hyn  a  glywch  chwi,  ac  nis  clywsant." 
Ac  eto,  pan  y  mae  y  pethau  hyn  yn  cael  eu  gosod  fel  yma 
yn  ddigon  eglur  o'ch  blaen  chwi  megys  wedi  eu  cyflawnu  yn 
barod,  mor  ddiystyrllyd  ydych  o  honynt !  Mor  ddiofal 
ydych  yn  eu  cyleh,  gan  fyned  ar  ol  pethau  ereill,  ac  heb 
gymaint  a  theimlo  un  dyddordeb  yn  y  pethau  hyn  !  Yn 
wir  y  mae  eich  pechod  yn  gyffrous  iJr  eithaf  yn  ngolwg 
Duw.  Y  mae  Duw  wedi  eich  gosod  chwi  dan  fanteision 
mawrion  er  eich  tragywyddol  iachawdwriaeth,  llawer  mwy 
nac  a  fwynhawyd  gan  seintiau  yr  hen  amseroedd.  Gos- 
ododd  chwi  dan  oruchwyliaeth  ogoneddusach ;  rhoddodd  i 
chwi  eglurach  dadguddiad  o  Grist  a'i  iachawdwriaeth  ;  ac 
eto  yr  ydych  yn  esgeuluso  yr  holl  fanteision  hyn,  ac  yn 
myned  rhagoch  gan  fyw  yn  ddiofal,  megys  pe  na  b'ai  dim 
wedi  ei  wneuthur,  na 'r  cyfryw  gynygion  wedi  eu  gosod 
o'ch  blaen. 

2.  Ydyw  yr  angelion  wedi  bod  mor  weithgar  gyda  iach- 
awdwriaeth Crist  bob  amser  er  cwymp  dyn,  er  nad  ydyw  yn 
perthyn  iddynt  hwy  yn  union-gyrchol,  ac  a  fydd  i  chwi,  sydd 
mewn  anghen  o  honi,  ac  yn  cael  cynyg  ami.  fod  mor  ddiofal 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  231 

yn  ei  chyleh  ?  Clywsoch  fel  y  gwnaed  yr  angelion  yn  ddar- 
ostyngedig  i  Grist  megys  Cyfrvngwr  ar  y  cyntaf,  ac  fel  y 
maent  wedi  bod  o  hyd  yn  ysbrydion  gwasanaethgar  iddo  ef 
yn  y  gorchwyl  hwn.  Y  maent  hwy  wedi  bod.  yn  yr  holl 
oruchwyliaethau  mawrion  y  clywsoch  am  danynt  o  dde- 
chreuad  y  byd,  yn  ddiwyd,  ac  megys  fflam  dan.  ar  waith 
yn  wastadol  fel  ysbrydion  gwasanaethgar  yn  gweinyddu  i 
Grist  yn  ngwaith  mawr  prynedigaeth  dyn.  A  phan  ddaeth 
Crist,  mor  rwymedig  oedd  eu  meddyliau  gyda  'r  gwaith  ! 
Daethant  at  Zech  arias,  i'w  hysbysu  o  ddyfodiad  rhagredeg- 
wr  Crist,  Daethant  at  y  Forwyn  Fair,  i'w  hysbysu  fod  gen 
edigaeth  Crist  yn  agosau.  Daethant  at  Ioseph,  i'w  rybudd- 
io  o'r  perygl  oedd  yn  bygwth  yr  Iachawdwr  oedd  newydd 
ei  eni.  ac  i  ddangos  iddo  pa  fodd  i'w  ddiogelu.  Ac  fel  yr 
oedd  eu  meddyliau  wedi  eu  llyngcu  i  fyny  yr  amser  y  gan- 
wyd  Crist  i  Holl  luaws  y  llu  nefol  a  ganasant  foliant,  gan 
ddywedyd, "  Gogoniant  yn  y  goruchaf  i  Dduw,  ac  ar  y  ddaear 
tangnefedd,  i  ddynion  ewyllys  da."  Ac  wedi  hyny,  yr 
oeddynt  yn  gweini  i  Grist  o  amser  i  amser  pan  oedd  efe 
ar  y  ddaear  :  yr  amser  y  temtiwyd  ef.  yn  ei  loes  yn  yr  ardd, 
yn  ei  adgyfodiad,  ac  ar  ei  esgyniad.  Mae  yr  holl  bethau 
hyn  yn  dangos  eu  bod  yn  ddiwyd  iawn  gyda  'r  gorchwyl ; 
ac  y  mae  yr  ysgrythyr  yn  hysbysu  i  ni  eu  bod  yn  horn* 
edrych  i'r  pethau  hyn.  1  Petr  1.  12,  "  Ar  yr  hyn  bethau 
y  mae  yr  angelion  yn  chwennych  edrych."  Ac  arddangosir 
hwy  yn  y  Datguddiad  megys  yn  cael  eu  cynnal  yn  y  nef- 
oedd  i  ganu  moliant  i'r  Hwn  sydd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd- 
faingc,  ac  i'r  Oen  !  Yn  awr  a  gaiff  y  rhai  hyn  gymeryd  cy- 
maint  sylw  o'r  iachawdwriaeth  hon,  ac  o'r  Iachawdwr,  y  rhai 
nid  oes  arnynt  eu  hunain  unrhyw  anghen  am  dani,  nac  un 
rhyw  berthynas  na  dyddordeb  ynddi, nac  yn  cael  cynyg  ami; 
ac  a  fydd  i  chwi  sydd  yn  cael  cynyg  ami,  ac  yn  y  fath  ddir- 
fawr  anghen  am  dani,  esgeuluso  cymeryd  sylw  o  honi  ? 

3.  A  ddarfu  Crist  lafurio  mor  galed,  a  dyoddef  cymaint 
i  gyrhaedd  yr  iachawdwriaeth  hon,  ac  onid  ydyw  yn  werth 
amser  i  chwi  gymeryd  ychydig  drafferth  i  ymofyn  am  dani? 


232  HANES  GVVAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

A  ocdd  ein  iachawdwriaeth  ni  yn  gorwedd  mor  bwysig  ar 
feddwl  Crist,  fel  y  cymhellwyd  ef  i  ddyfod  yn  ddyn,  ac  i 
ddyoddef  hyd  yn  nod  angau  ei  hun,  mewn  trefn  i'w  cliyr- 
haedd  ?  ac  onid  ydyw  yn  werth  amser  i  chwi,  sydd  mewn 
anghen  o  honi,  ac  a  orfyddwch  hebddi  fod  yn  dragywyddol 
golledig,  ymegn'io  o  ddifrif  i  feddiannu  rhan  ynddi  pan  y 
mae  wedi  ei  chael,  a  phob  peth  yn  barod  ? 

4.  A  gymerodd  y  JDuw  mawr  gymaint  o  ofal  yn  nghylch 
yr  iachawdwriaeth  lion,  fel  y  mynych  ddadymchwelodd 
y  byd  i  wneyd  ffordd  iddi ;  ac  wedi  i  bob  peth  gael 
ei  orphen,  onid  ydyw  o  wrerth  i  chwi  ymofyn  am  dani? 
Y  fath  bethau  mawrion  a  rhyfedd  a  wnaeth  efe  :  symud  a 
gosod  breninoedd,  codi  i  fyny  nifer  mawr  o  brophwydi, 
gwahanu  pobl  neillduol  oddiwrth  y  gweddill  o'r  byd,  dad- 
ymchwelyd  cenedloedd  a  theyrnasoedd,  a  sefyllfa  y  byd  yn 
fynych  ;  ac  felly  y  parhaodd  i  ddwyn  yn  mlaen  y  naill  gyf- 
newidiad  a  chwyldroad  ar  ol  y  Hall  am  ddeugain  canrif  yn 
olynol,  i  wneyd  ffordd  i  gyrhaeddyd  yr  iachawdwriaeth 
hon  !  A  phan  y  daeth  yr  Iachawdwr  mawr  ar  ddiwTedd  yr 
oesoedd  hyn,  gan  fyned  trwy  restr  faith  o  waradwydd  a 
thlodi,  a  dyoddef  holl  donau  llifeiriol  digofaint  Duw  dros 
bechodau  dynion,  hyd  oni  orchuddiwyd  ei  enaid  ganddynt :  ac 
wedi  cyflawnu  yr  holl  bethau  hyn  er  cyrhaeddyd  iachawdwr* 
iaeth  i  bechaduriaid,  onid  ydyw  yn  werth  i  chwi  ofalu  cy- 
maint  yn  ei  chylch,  fel  ag  i  beidio  ei  thaflu  o'r  neilldu,  a 
gwneyd  yn  fach  o  honi,  mewn  cydmariaeth  i  elw  bydol, 
dillad  gwychion,  digrifwch  ieuengctyd,  a  phethau  distadl 
ereill? 

Oh  !  na  fyddai  i  chwi  y  rhai  ydych  yn  byw  yn  ddiofal  am 
yr  iachawdwriaeth  hon,  ystyried  beth  yr  ydych  yn  ei  wneyd ! 
Gall  yr  hyn  a  ddywedwyd  ar  y  testun  hwn  ddangos  i  chwi 
y  rheswm  sydd  dros  ddefnyddio  yr  holiad  hwnw  o  eiddo  yr 
apostol,  (Heb.  2.  3,)  u  Pa  fodd  y  d'iangwn  ni,  os  esgeuluswn 
iachawdwriaeth  gymaint?"  ac  Act.  13.  41,  "  Edrychwch,  O 
ddirmygwyr,  a  rhyfeddwch,  a  diflenwch  :  canys  yr  wryf  yn 
gwneuthur  gweithred  yn  eich  dyddiau,  gwaith  ni  chredwch 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  233 

ddim,  er  i  neb  ei  ddangos  i  chwi.'5  Mae  Duw  yn  edrych  ar- 
noch  chwi  fel  gelynion  chwerwon  igroes  Crist,  megys  gwrth 
wvnebwyr  a  dirmygwyr  holl  ogoniant  y  gwaith  mawr  hwn. 
Ac  os  gwnaeth  Duw  gymaint  cyfrif  o  ogoniant  yr  iachawd- 
wriacth  fel  y  dinystriodd  lawer  o  genedloedd  i  barotoi  y 
ffordd  i  amlygu  gogoniant  ei  Fabynddi.  pa  mor  fyehan  fvdd 
y  cyfrif  a  wna  efe  o  fywydau  ac  eneidiau  deng  mil  o"r  fath 
wrthwynebwyr  a  diystyrwyr  a  chwi,  y  rhai  ydych  yn  parhau 
yn  anedifeiriol,  pan  y  mae  eich  iachawdwriaeth  yn  gorphwys 
yn  llwybr  y  gogoniant  hwnw  ?  Yn  ddiau  chwi  a  ddryllir  yn 
chwilfriw  fel  llestr  y  crochenydd.  ac  a  sethrir  i  lawr  fel  torn 
yr  heolydd.  Ond  gall  Duw,  trwy  amynedd  rhyfeddol,  gyd- 
ddwyn  a  phechaduriaid  celyd  diofal  am  yehydig :  eithr  nid 
hir  y  bydd  iddo  gyd-ddwyn  a'r  fath  ddi'ystyrwyr  o;i  anwyl 
Fab  a'i  iachawdwriaeth  fawr,  cyn  y  llwyr  ddinystria  efe 
hwynt  fel  na  byddo  meddyginiaeth  na  thrugaredd. 

II.   Defnydd  Cefnogrwydd. 

Diweddaf  ag  ail  ddefnydd  er  cefnogi  eneidiau  llwythog 
i  roddi  eu  hyder  yn  Nghrist  am  iachawdwriaeth.  I  bawb 
nad  ydynt  yn  ddiofal  ae  esgeulus,  ond  yn  gwneuthur  ym- 
ofyn  am  ran  yn  Nghrist  eu  gorchwyl  penaf,  y  rhai  ydynt  i 
ryw  fesur  yn  deimladwy  o'u  hangen,  ac  yn  arswydo  rhag  y 
digofaint  sydd  ar  ddyfod :  i'r  cyfryw  rai.  y  mae  yr  hyn  a 
ddywedwyd  ar  y  testun  hwn  yn  dal  allan  gefnogrwydd 
mawr  i  anturio  eu  heneidiau  ar  yr  Arglwydd  Iesu  Grist, 
Ac  fel  annogaethau  priodol  i'ch  cynhyrfu  i  wneyd  felly, 
gadewch  i  mi  eich  harwain  i  ystyried  dau  beth  yn  neill- 
duol. 

1.  Cyflaicnder  y  prynedigaeth  a  wnaethpwyd.  Yr  yd- 
ych wedi  gweled  i'r  gorchwyl  o  bwrcasu  iachawdwriaeth 
gael  ei  gwbl  orphen  yn  ystod  amser  darostyngiad  Crist. 
Pan  ddaeth  Crist  i  fyny  oddiwrth  y  nieirw,  ac  y  dyrchaf- 
wyd  ef  o'r  sefyllfa  wael  yr  ymddarostyngasai  iddi  er  ein 
hiachawdwriaeth  ni,   prynedigaeth   bywyd  tragywyddol  a 


234  BAKES  GWAITH  Y  Frvi'NEDIGAETH. 

gwbl  orpbenwyd,  fel  nad  oedd  yn  ofynol  i  un  pcth  yn 
ychwaneg  gacl  ei  wneyd  mewn  pertbynas  iddo.  Ond  yn  awr 
y  gweision  a  anfonwyd  allan  gyda'r  genadwri.  (Mat.  22.  4.) 
u  Wele,  parotoais  fy  nghiniaw :  fy  ychain  a'm  pasgedigion 
a  laddwyd,  a  phob  peth  sydd  barod  :  deuwcli  i'r  briodas." 
Gan  hyny,  a  ydyw  eicli  pechodau  yn  fawrion  ac  anil  ?  Y 
mae  yina  ddigon  wedi  ei  wneyd  gan  Grist  i  brynu  cu 
niaddeuant.  Nid  yw  yn  ofynol  i  cliwi  wrth  ddim  cyfiawn- 
der  o'r  eiddocli  eich  hunain  er  cael  niaddeuant  a  chyfiawn- 
had  i'ch  ineddiant :  nac  yw.  ond  gellwch  ddyfod  yn  rhad, 
heb  arian  ac  heb  werth.  Am  hyny,  gan  fod  y  fath  wahodd- 
iad  rhydd  a  grasol,  yn  cael  ei  roddi  i  chwi.  deuwch,  deuwch 
yn  noetb  fel  yr  ydycb  ;  deuwch  megys  troseddwr  tlawd  a 
cbolledig  ;  deuwcb  a  bwriwcb  eicli  bun  i  lawr  wrth  draed 
Crist,  fel  un  wedi  ei  gollfarnu  yn  gyfiawn,  ac  yn  hollol  ddi- 
gymhortb.  Y  mae  yma  iachawdwriaeth  gyfiawn  wedi  ei 
gweithio  allan  gan  Grist,  a  tbrwyddo  ef  yn  cael  ei  cbynyg 
i  chwi.  Deuwcb.  gan  hyny.  derbyniwcb  hi,  a  byddwch  gad- 
wedig. 

2.  Byddai  i  Grist  wrthod  un  yn  dyfod  ato  fel  h}Tn  wneyd 
yn  ofer  yr  holl  bethau  mawrion  a  ddygodd  Duw  oddiani- 
gylch  o  gwymp  dyn  hyd  gnawdoliaeth  Crist,  Gwnelai  hyny 
hefyd  y  cw^bl  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd  tra  ar  y  ddaear 
yn  ofer  ;  ie.  gwnelai  yn  ofer  y  cnawdoliaeth  ei  bun.  Hyn 
oedd  dyben  yr  holl  bethau  mawrion  a  wnaethpwyd.  fel  y 
byddai  i'r  sawl  a  ddeuai  at  Grist  gael  eu  hachub.  Gan 
hyny  gellwTch  fod  yn  sicr  na  fydd  Crist  yn  ol  o  achub  pawb 
a  ddeuant  ato,  ac  a  ymddiriedant  ynddo  ;  canys  nid  ydyw 
ef  yn  ewyllysio  ymrwystro  yn  ei  waith  ei  hun.  Nis  gwrth- 
odir  chwi  gan  Dduw  y  Tad  chwaith  ;  canys  nid  ydyw  ef 
yn  ewyllysio  siomi  ei  hun  yn  y  cwbl  a  wnaeth  am  gynifer  o 
gannoedd  a  miloedd  o  flynyddoedd,  i  barotoi  y  ffordd  i  iach- 
awdwriaeth pechaduriaid  trwy  Grist.  Deuwcb,  gan  hyny, 
gwrandewch  ar  alwadau  mwyn  a  thaeriou  Crist  ar  eich  en- 
aid.  Deuwch  tra  y  mae  yn  eich  gwahodd,  a  gwnewch  fel  y 
mae  yn  gorchymyn  i  chwi.     Mat.  11.  28 — 30,     tC  Deuwch 


HAXES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  235 

ataf  fi.  bawb  a'r  v  sydd  yn  ftinderog  ac  vn  Uwythog.  a  mi  a 

esmwytbaf  arnoch.  Cymerweb  ty  iau  arnoch.  a  dysgwch 
genvf :  a  chwi  a  gewch  orphwysdra  i'ch  heneidiau.  Canys 
fy  iau  sydd  esniwyth  a'ni  baicb  yu  ysgafh." 


CYFNOD    III. 

O  ADG-YFODI.AD  CRIST  HYD  DDIWEDD  Y  BYD. 

Yr  ydym  wedi  dangos  yu  harod  pa  fodd  y  dygwyd 
gwaitb  y  pryuedigaetb  yu  mlaen  trwy  y  d  Iau  flaenaf  o'r 
/?*i  chin  nod.  i  ba  rai  yr  ydym  wedi  dosparthu  boll  yspaid 
aruser  o'r  cwymp  byd  ddiwedd  y  byd.  Yr  ydym  yu  awr 
yn  dyfod  at  y  trydydd  a'r  olaf  o  bouyut.  yr  hwn  sydd  yu 
dechreu  gydag  adgyfodiad  Crist :  a  dangoswn./o^  yr  yspaid 
amser  o  ddiwedd  darostyngiad  Crist  hyd  ddiwedd  y  byd  yn 
cad  ei  gymeryd  ifyny  i  gyd  i  ddwyn  oddiamgylch  e faith  neu 
Iwyddiaat  mawr  ei  brynedigaeth. 

RHAGA&WEINIAD  IR  TRYDYDD  CYFNOD. 

Nid  am  ua  fu  effeitbiau  mawrion  a  llwvddiant  gosonedd* 
us  i  brynedigaetb  Crist  o'r  blaeu.  byd  yu  nod  o  ddecbreuad 
cenedlaetbau  dyniou  :  eitbr  nid  oedd  yr  boll  lwyddiaut  hwnw 
ocd  rbagddarpariadol  yu  unig.  ruewu  ffordd  o  ddysgwyliad. 
fel  rhvw  vchvdig  ffrwvthau  a  sesglir  vn  mlaeu  y  cvnbauaf. 
Xid  oedd  ycbwaueg  o  lwyddiaut  cyn  i  Grist  ddyfod  nac  a 
welodd  Duw  vn  ofvuol  i  barotoi  v  ffordd  i'w  ddyfodiad  ef. 
Yr  amser  priodol  i  brynedigaetb  Crist  lwyddo  a  cbael 
effaitb.  sydd  wedi  i;r  pryuedigaetb  gael  ei  wneyd.  megys 
mai  amser  priodol  y  byd  i  fwynhau  goleuni  yr  baul  ydyw 
y  dydd.  wedi  iddo  godi.  er  i  ui  efallai  gael  rbyw  ycbydig  o'i 
adlewyrcbiad  oddiwrtb  y  lloer  a'r  plauedau  yu  flaenorol  i 


236  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

hyny.  Ac  nid  oedd  llwyddiant  prynedigaeth  Crist  pan  yr 
oedd  ef  ei  hun  ar  y  ddaear,  ond  bychan  mewn  cymhariaeth 
i'r  hyn  a  fu  wedi  hyny. 

Ond  wedi  i  Grist  orphen  y  gorchwyl  mwyaf  ac  anhawsaf 
o  bob  gwaith,  yn  awr  daeth  yr  amser  i  gyrhaedd  y  dyben, 
sef  yr  effaith  gogoneddus  o  hono.  Wedi  iddo  fyned  trwy  ei 
holl  ddyoddefiadau  a'i  ddarostyngiad,  nid  ydyw  ef  i  ddy- 
oddef  mwy.  Eithr  yn  awr  y  daeth  yr  amser  iddo  fwynhau 
y  llawenydd  a  osodwyd  o'i  flaen.  Gan  H  iddo  roddi  ei  en- 
aid  yn  aberth  dros  bechod,"  yn  bresennol  yw  yr  amser  iddo 
"  weled  o'i  had,"  cael  "  rhan  gyda  llawer,"  a  "  rhanu  yr  ys- 
pail  gyda  'r  cedyrn." 

Gosod  i  lawr  sail  i  ddadymchwelyd  teyrnas  Satan,  oedd 
un  o  ddybenion  ymddarostyngiad  Crist ;  ac  yn  awr  ydyw 
yr  amser  i  effeithio  hyny,  megys  y  dywedodd  Crist  ychydig 
cyn  ei  groeshoeliad  :  "  Yn  awr  y  raae  barn  y  byd  hwn :  yn 
awr  y  bwrir  allan  dywysog  y  byd  hwn."  loan  12.  31.  Dy- 
ben arall  oedd,  casglu  yn  nghyd  bob  peth  yn  Nghrist,  fel  y 
gwelir  yn  adnod  32  :  u  A  minau,  os  dyrchefir  fi  oddiar  y 
ddaear,  a  dynaf  bawb  ataf  fy  hun ;"  yr  hyn  sydd  yn  gyd- 
unol  a  phrophwydoliaeth  lacob  am  Grist,  pan  ddeuai  y 
Siloh,  mai  "  ato  ef  y  byddai  cynnulliad  pobloedd."  Gen. 
49.  10.  Dyben  arall  ydyw  iachawdwriaeth  ei  bobl.  Yn 
awr,  wedi  gorpheniad  ei  ddyoddefiadau,  a  pherffeithiad  ei 
ymddarostyngiad,  mae  yr  amser  i  hyny  hefyd  gymeryd  lie 
wedi  dyfod.  Heb.  5.  8,  9.  "  Er  ei  fod  yn  Fab,  a  ddysg* 
odd  ufudd-dod  trwy  y  pethau  a  ddyoddefodd  :  ac  wedi  ei 
berffeithio,  efe  a  wnaethpwyd  yn  awdwr  iachawdwriaeth 
dragywyddol  i'r  rhai  oil  a  ufuddhant  iddo."  Dyben  arall 
oedd,  cwblhau,  trwy  y  pethau  hyn,  ogoniant  mawreclclus 
i  bersonau  y  Drindod.  loan  17.  1.  "Y  Tad,  daeth  yr 
awr  ;  gogonedda  dy  Fab,  fel  y  gogoneddo  dy  Fab  dithau." 
Dyben  arall  oedd  gogoneddiad  y  saint.  loan  17.  2.  "  Megys 
y  rhoddaist  iddo  awdurdod  ar  bob  cnawd,  fel  am  y  cwbl  a 
roddaist  iddo,  y  rhoddai  efe  iddynt  fywyd  tragywyddol." 
Ac  o  hyn  allan  y  mae  holl  oruchwyliaethau  rhagluniaeth 


HANES  GWAITH  Y  PR. YNEDlGAETH.  237 

Duw,  hyd  yn  nod  i  ddyddimiad  pob  peth,  i  roddi  ei  wobr  i 
Grist,  ac  i  gvflawnu  ei  ddyben  yn  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a 
ddvoddefodd  ar  y  ddaear,  a'r  llawenydd  a  osodwyd  o'i  flaen 
el 

I.  Arddangosiadau  Ysgrythyrol  olr  Cyfnod  hwn. 

Cyn  myned  yn  mlaen  i  ystyried  unrhyw  beth  neillduol 
a  gyflawnwyd  yn  ystod  y  cyfnod  hwn,  sylwaf  yn  fyr  pa 
fodd  y  mae  ei  amseroedd  yn  cael  eu  harddangos  yn  yr  ys- 
grythyr. 

I.  Gelwir  amseroedd  y  cyfnod  hwn,  gan  mwyaf,  yn  yr 
Hen  Destament,  y  dyddiau  diweddaf  Yr  ydym  yn  darllen 
yn  fynych  yn  mhrophwydi  yr  Hen  Destament  am  bethau 
a  gai  eu  dwyn  oddiamgylch  yn  y  dyddiau  diweddaf,  ac 
weithiau  yn  y  dyddiau  olaf  yr  hyn  sydd  yn  cyfeirio  yn  eg- 
lur  at  ddyddiau  yr  efengyl.  Gelwir  hwy  y  dyddiau  diwedd- 
af, sir  dyddiau  olaf  o  herwydd  mai  hwn  yw  y  cyfnod  olaf  o 
restr  rhagluniaethau  Duw  ar  y  ddaear,  cyfnod  diweddaf 
gwaith  mawr  y  prynedigaeth  ;  yr  hwn  sydd  i  symio  i  fyny 
megys  weithredoedd  rhagluniaethol  Duw :  goruchwyliaeth 
ddiweddaf  y  cyfammod  gras  ar  y  ddaear. 

II.  Gelwir  holl  ystod  y  cyfnod  hwn  yn  yr  Ysgrythyr 
weithiau  yn  derfynau  yr  oesoedd.  1  Cor.  10.  11.  "  A'r  pethau 
hyn  oil  a  ddygwyddasant  yn  siamplau  iddynt  hwy,  ac  a  ys- 
grifenwyd  yn  rhybndd  i  ninau,  ar  y  rhai  y  daeth  terfynau 
yr  oesoedd."  Ac  y  mae  yr  apostol.  (Heb.  9.  26.)  wrth  yr  ym- 
adrodd  diicedd  y  byd,  yn  meddwl  holl  ddydd  yr  efengyl,  o 
enedigaeth  Crist  hyd  ddydd  y  farn  :  ;;  Eithr  yr  awrhon  un- 
waith  yn  niwedd  y  byd  yr  ymddangosodd  efe,  i  ddileu  pechod 
trwy  ei  aberthu  ei  hun.;J  Da  y  gellir  galw  yr  yspaid  hwn  o 
amser  yn  ddiwedd  y  byd  ;  canys  y  mae  yr  holl  amser  hwn 
yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  i  ddwyn  pethau  i'w  terfyn.  Or 
blaen  yr  oedd  pethau  mewn  math  a  sefyllfa  barotoawl ;  ond 
yn  awr  y  maent  yn  eu  sefyllfa  orphenawl.  Dygwyd  yn  bres- 
ennol  derfyn  i  sefyllfa  gnawdol   y   pethau  blaenorol,  yr 


238  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

hon  sjdd  yn  diflanu  yn  raddol,  ac  y  mae  sefyllfa  ysbrydol 
yn  cael  ei  sefydlu  fwy  fwy.  Dygwyd  diwedd  yn  enwedig 
i  sefyllfa  flaenorol  yr  eglwys,  yr  hon  y  gellir  ei  galw  yn 
sefyllfa  fydol,  dan  yr  hon  yr  ydoedd  yn  ddarostyngedig  i 
ordinhadau  cnawdol  ac  egwyddorion  y  byd.  Yna  y  daeth 
diwedd  i'r  wladwriaeth  Iuddewig,  trwy  ddinystr  en  dinas 
a'u  gwlad.  Wedi  hyn,  yn  amser  Cystenyn,  fe  ddaeth  di- 
wedd i'r  hen  ymherodraeth  Baganaidd.  Y  cam  nesaf  fydd 
gorpheniad  leyrnas  weledig  Satan  yn  y  byd,  trwy  gwymp 
Anghrist,  a  galwad  yr  Iuddewon.  Ac,  yn  olaf,  daw  din- 
ystr  ar  agwedd  allanol  y  byd  ei  hun,  ar  derfyniad  dydd  y 
farn.  Dechreuodd  y  nefoedd  a'r  ddaear  ymysgwyd,  mewn 
trefn  i  ymddatod,  yn  ol  prophwydoliaeth  Haggai,  cyn  dyf- 
odiad  Crist,  fel  y  byddai  i'r  pethau  nis  gellir  eu  symud  yn 
anig  aros,  (Heb.  12.  27  ;)  hyny  yw,  fel  y  byddai  i'r  pethau 
sydd  i  ddyfod  i  ben  derfynu,  ac  na  byddai  i  ddim  ond  yr 
hyn  sydd  i  barhau  yn  oesoedd  yn  unig  aros. 

Yn  y  lie  cyntaf,  fe  derfynwyd  ordinhadau  cnawdol  yr 
addoliad  Iuddewig,  er  gwneyd  ffordd  i  osod  i  fyny  addoliad 
ysbrydol  yr  hwn  sydd  i  barhau  yn  dragywydd.  loan  4.  21. 
"  Iesu  a  ddywedodd  wrthi  hi,  0  wraig,  cred  fi,  y  mae  yr 
awr  yn  dyfod,  pryd  nad  addoloch  y  Tad,  nac  yn  y  mynydd 
hwn,  nac  yn  Ierusalem.';  Adn.  23.  "  Ond  dyfod  y  mae 
yr  awr,  ac  yn  awr  y  mae  hi,  pan  addolo  y  gwir  addolwyr 
y  Tad  mewn  ysbryd  a  gwirionedd :  canys  y  cyfryw  y  mae 
y  Tad  yn  eu  ceisio  i'w  addoli  ef."  Un  enghraifft  yw 
hyn  o  ddyfodiad  y  byd  tymhorol  i  ben,  a  dechreuad  y  byd 
tragywyddol.  Ac  yna  y  daeth  diwedd  i'r  deml  allanol  a 
dinas  Ierusalem,  er  rhoddi  lie  i  osod  i  fyny  ddinas  a  theml 
ysbrydol,  y  rhai  ydynt  i  barhau  byth.  Enghraifft  arall  o 
symudiad  ymaith  y  pethau  sydd  barod  i  ddiflanu,  fel  y  byddo 
i'r  pethau  nis  gellir  eu  symud  aros,  yw  dygiad  yr  hen  ym- 
herodraeth Baganaidd  rw  therfyn,  er  gwneyd  ffordd  i  ym- 
herodraeth Crist,  yr  hon  sydd  i  barhau  yn  dragywyddol. 
Wedi  hyny,  ar  gwymp  Anghrist,  fe  roddir  terfyn  i  rwysg 
gweledig  Satan  ar  y  ddaear,  ac  fe  sefydlir  breniniaeth  Crist, 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  239 

yr  hon  sydd  freniniaeth  dragywyddol.  Dan.  7.  27.  "  A'r 
freniniaeth  a'r  llywodraeth,  a  mawredd  y  freniniaeth  dan  yr 
holl  nefoedd,  a  roddir  i  bobl  saint  y  Goruchaf,  yr  hwn  y 
niae  ei  freniniaeth  yn  freniniaeth  dragywyddol,  a  phob  llyw- 
odraeth a  wasanaethant  ac  a  nfuddhant  iddo  ;"  yr  hyn  sydd 
enghraifft  arall  o  ddyddiniiad  y  byd  tymhorol,  a  dcchreu- 
ad  yr  un  tragywyddol.  Ac  yna,  yn  olaf,  fe  roddir  terfyn  i 
ffurf  y  byd  llygredig  hwn.  i  wneyd  ffordd  i'r  eglwys  bres- 
wylio  mewn  preswylfa  arall,  yr  hyn  sydd  i  barhau  yn  dra- 
gywydd. 

O  herwydd  fod  y  byd  yn  dyfod  fel  hyn  i'w  derfyn  trwy 
amrywiol  gamrau  a  graddau,  efallai,  y  mae  yr  apostol  yn 
defnyddio  yr  ymadrodd,  fod  terfynaw  y  byd,  ac  nid  ter- 
fyn y  byd,  wedi  dyfod  arnom  :  fel  pe  byddai  i'r  byd  lawer 
o  derfyniadau  y  naill  ar  ol  y  Hall.  Yr  oruchwyliaeth  ef- 
engylaidd  ydyw  y  sefyllfa  orphenol ;  y  mae  i  gael  ei  threul- 
io  i  gyd  i  orphen  pethau  oeddynt  o'r  blaen  yn  cael  eu 
parotoi,  neu  i  ddyddimu  pethau  oeddynt  o'r  blaen  yn  sefyll. 
Y  mae  i  gael  ei  threulio  i  gyd  megys  i  symio  pethau  i  fyny, 
ac  i'w  dwyn  i'w  canlyniad  a'u  priodol  gyflawniad.  Yn  awr 
y  mae  yr  holl  gysgodau  wedi  eu  cyflawnu,  ac  fe  fydd  i  holl 
ragfynegiadau  y  prophwydi,  o  ddechreuad  y  byd,  gael  eu 
cyflawnu  yn  y  cyfnod  hwn. 

III.  Gelwir  y  sefyllfa  a  gyrhaeddir  trwy  ddygwydd- 
iadau  y  cyfnod  hwn  yn  nefoedd  newydd  a  daear  newydd. 
Esaiah  65.  17,  18.  "  Canys  wele  fi  yn  creu  netbedd 
newydd,  a  daear  newydd :  a'r  rhai  cyntaf  ni  chofir,  ac  ni 
feddylir  am  danynt.  Eithr  llawenhewch  a  gorfoleddwch  yn 
dragywydd  yn  y  pethau  a  grewyf  fi :  canys  wele  fi  yn  creu 
Ierusalem  yn  orfoledd,  a'i  phobl  yn  llawenydd."  Pen.  66. 
22.  "  Canys  megys  y  saif  ger  fy  mron  y  nefoedd  newydd 
a'r  ddaear  newydd,  y  rhai  a  wnaf  fi,  medd  yr  Arglwydd, 
felly  y  saif  eich  had  chwi,  a'ch  enw  chwi."  Gwel  hefyd 
ben.  51.  16.  Megys  ag  y  mae  sefyllfa  flaenorol  pethau,  neu 
yr  hen  fyd,  trwy  y  naill  gam  ar  ol  y  Hall,  yn  ystod  y  cyf- 
nod hwn,  yn  dyfod  i'w  terfyn  ;  felly  y  mae  sefyllfa  newydd 


240  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

pethau,  neu  y  ddaear  newydd,  yr  hon  sydd  sefyllfa  ysbryd 
ol.y  yn  cael  ei  dechreu  a'i  gosod  i  fyny.  Mevva  canlyniad 
i  bob  un  o'r  terfyniadau  hyn  i  hen  sefyllfa  pethau,  y  mae 
dechreuad  i  sefyllfa  newydd  a  thragywyddol.  Felly,  yr  hyn 
oedd  yn  cydfyned  a  dinystr  yr  Ierusalem  lythyrenol,  oedd 
sefy  dlliad  yr  un  ysbrydol.  Felly  hefyd  gyda  golwg  ar  ddin- 
ystr  yr  hen  ymherodraeth  Baganaidd,  yn  nghyda  phob  ter- 
fyniad  arall  i  hen  sefyllfa  pethau  ;  hyd  oni  ddelo  terfyn  o'r 
diwedd  i  ddull  allanol  y  byd  ei  hun  ;  a'r  eglwys  a  gaiff 
breswylio  yn  y  nefoedd,  yr  hon  a  fydd  breswylfod  newydd. 
Tna  y  cwbl  gyflawnir  yr  hyn  a  feddylir  wrth  y  nefoedd 
newydd  a'r  ddaear  newydd.     G-wel  Dat.  21.  1. 

Darparu  teyrnas  i'w  Fab,  yr  hon  oedd  i  barhau  yn  dra- 
gywydd,  oedd  dyben  Duw  yn  nghreadigaeth  y  byd,  (eanys 
y  mae  efe  wedi  ei  neillduo  i  fod  yn  etifedd  y  byd.)  Cyn 
belled  ag  y  mae  teyrnas  Crist  wedi  ei  gosod  ifyny  yn  y  byd, 
cyn  helled  a  hyny  y  mae  y  byd  wedi  ei  ddwyn  i'w  derfyn,  a 
sefyllfa  pethau  tragywyddol  wedi  ei  gosod  i  fyny — cyn  belled 
a  hyny  y  mae  yr  holl  gyfnewidiadau  a'r  chwyldroadau  mawr- 
ion  yn  y  byd  wedi  eu  dwyn  i'w  canlyniadau  tragywyddol, 
a  phob  peth  wedi  dyfod  i'w  terfyn  eithaf—  cyn  belled  a  hyny 
y  mae  dyfroedd  afon  faith  Ehagluniaeth  ddwyfol,  i'r  hon  y 
mae  cynifer  o  ffrydiau,  a  ehynifer  o  ddirwyniadau,  yn  ym- 
arllwys  i'w  cefnfor  priodol,  yr  hwn  y  buont  yn  chwilio  am 
dano  o  ddeehreuad  eu  gyrfa,  ac  felly  y  maent  wedi  dyfod  i'w 
gorphwysfa.  Cyn  belled  ag  y  mae  breniniaeth  Crist  wedi 
ei  sefydlu  yn  y  byd,  cyn  belled  a  hyny  y  mae  pethau  wedi  eu 
dirwyn  i  fyny  a'u  sefydlu  yn  eu  sefyllfa  dragywyddol,  a 
therfyn  wedi  ei  roddi  i  yrfa  pethau  yn  y  byd  cyfnewidiol 
hwn  ;  cyn  belled  a  hyny  y  mae  y  nefoedd  gyntaf  a'r  ddaear 
gyntaf  wedi  dyfod  i  derfyniad,  a'r  nefoedd  newydd  a'r 
ddaear  newydd,  y  nefoedd  a'r  ddaear  dragywyddol,  wedi  eu 
sefydlu  yn  eu  He. — Y  mae  hyn  yn  fy  arwain  i  sylwi, 

IV.  Fod  y  sefyllfa  a  gyrhaeddir  trwy  ddygwyddiadau 
y  cyfnod  hwn,  yn  cael  ei  galw  yn  fynych  yn  deyrnas 
nefoedd,   neu    deyrnas   Dduiv.      Yr   ydym  yn    darllen   yn 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII.  241 

fynych  yn  y  Testament  Newydd  am  deyrnas  nefoedd.  Yr 
oedd  loan  Fedyddiwr  yn  pregethu  fod  teyrnas  nefoedd  yn 
nesau  :  ac  felly  yr  oedd  Crist,  a'i  ddysgyblion  ar  ei  ol  ef ; 
gan  gyfeirio  at  rywbeth  a  ddysgwylid  gan  yv  Iuddewon  yn 
y  dyddiau  hyny  a  elwid  wrth  yr  enw  hwn.  Yrnddengy.s 
iddynt  gymeryd  y  dysgwyliad  a'r  enw  hwn  yn  benaf  oddi- 
wrth  brophwydoliaeth  Daniel  o  freuddwyd  Neimchodonosor. 
Dan.  2,  44.  u  Ac  yn  nyddiau  y  breninoedd  hyn,  y  cyfyd 
Duw  y  nefoedd  freniniaeth."     Gwel  hefyd  pen.  7.  13,  14. 

Yn  awr,  y  deyrnas  nefoedd  yma  ydyw  sefyllfa  efengylaidd 
pethau  yn  yr  eglwys,  ac  yn  y  byd,  yn  yr  hyn  y  mae  llwydd- 
iant  prynedigaeth  Crist  yn  gynnwysedig  yn  y  cyfnod  hwn. 
Gosodwyd  i  fyny  deyrnasoedd  galluog  yn  fynych  o'r  blaen, 
megys  yr  unbenaethau  Babilonaidd.  Persaidd,  Groegaidd,  a 
Rhufeinaidd.    Ond  Crist  a  ddaeth  i  osod  i  fyny  y  ddiwedd- 
af,  yr  hon  nid  yw  deyrnas  ddaearol,  ond  nn   nefol.     loan 
18.  36.     "  Fy  mreniniaeth  i  nid  yw  o'r  byd  hwn."     Hon 
yw  y  deyrnas  y  mae  Crist  yn  llefaru  am  dani  yn  Luc  22.  29, 
"  Ac  yr  wj'f  yn  ordeinio  i  chwi  deyrnas,  megys  yr  ordein- 
iodd  fy  Nhad  i  minau."     Dechreuwyd  y  deyrnas  hon  yn 
fuan  wedi  adgyfodiad  Crist,  ac  fe  'i  cwblheir  trwy  amry vo- 
id gamrau  o'r  pryd  hwnw  hyd    ddiwedd    y  byd.     Wrth 
deyrnas  nefoedd  y  meddylir  weithiau,  nid  yn  unig  sefyllfa  ys- 
brydol  yr  eglwys,  yr  hyn  a  ddechreuodd  yn  fuan  wedi  ad- 
gyfodiad Crist ;  eithr  hefyd  y  sefyllfa  fwy  perffdith  a  gyr- 
haedda  wedi  cwymp  Anghrist ;  ac  weithiau  y  sefyllfa  fwy 
gogoneddus  a  bendigedig  y  derbynir  hi  iddi  yn  nydd  y  farn. 
Felly  yn  1  Cor.  15.  50.     "  Eithr  hyn  meddaf,  0  frodyr,  na 
ddichon  cig  a  gwaed  etifeddu  teyrnas  Dduw." — Sylwn  dan 
y  pen  hwn  ar  amryw  bethau  yn  neillduol,  er  deall  yr  hyn 
a  ddywed  yr  ysgrythyrau  mewn  perthynas  i'r  cyfnod  yma, 
yn  fwy  eglur. 

I.  Y  mae  teyrnas  Crist  yn  cael  ei  gosod  i  fyny  yn  benaf 
trwy  bedwar  o  amgylchiadau  mawrion  dylynol,  pob  un  o 
ba  rai  a  elwir  yn  yr  ysgrythyr  yn  ddyfodiad  Crist  yn  ei 
freniniaeth.     Y  cyntaf  oedd  ei  ymddangosiad  yn  ngoruch- 

II.  r.— w.  11 


242  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

wyliaethau  rhyfeddol  ei  ragluniaeth  yn  nyddiau  yr  apostol- 
ion,  i  osod  i  fyny  ei  deyrnas,  a  dinystrio  ei  elynion,  yr  hyn 
a  derfynodd  yn  ninystr  Ierusalem.  Gelwir  hyn  yn  ddy- 
fodiad  Crist  yn  ei  freniniaeth.  Mat.  16.  28.  M  Yn  wir  y 
dywedaf  wrthych,  y  mae  rhai  o'r  sawl  sydd  yn  sefyll  yma, 
a'r  ni  phrofant  angau,  hyd  oni  welant  Fab  y  dyn  yn  dyfod 
yn  ei  freniniaeth."  Yr  ail  a  gyflawnwyd  yn  amser  Cystenyn, 
pan  ddinystriwyd  yr  ymherodraeth  Rufeinig  Baganaidd. 
Mae  hyn  yn  cael  ei  arddangos  fel  dyfodiad  Crist,  a'i  gyffel- 
ybu  i'w  ddyfodiad  i  farn.  Dat.  6.  13 — 17.  Y  trydydd  a  gyf 
lawnir  yn  nghwymp  Anghrist,  ac  a  arddangosir  fel  dyfodiad 
Crist  yn  ei  freniniaeth.  Dan.  vii.,  &c.  Y  pedwerydd  yw 
ei  ddyfodiad  i'r  farn  olaf ;  a  dyma  y  peth  a  arwyddoceir  yn 
benaf  yn  yr  ysgrythyr  wrth  ddyfodiad  Crist  yn  ei  deyrnas. 

2.  Mae  pob  un  o'r  tri  dyfodiad  blaenaf  o'r  rhai  hyn  yn 
ddarlun  neu  gysgod  bywiog  o'r  pedwerydd  dyfodiad  a'r 
olaf,  sef  dyfodiad  Crist  i'r  farn  ddiweddaf,  fel  yr  oedd  prif 
oruchwyliaethau  rhagluniaeth  o'r  blaen,  yn  gysgodau  o'i 
ddyfodiad  cyntaf.  Fel  y  bydd  adgyfodiad  y  meirw  yn  gy- 
sylltiedig  a  dyfodiad  olaf  Crist  i'r  farn,  felly  y  mae  pob  un  o'r 
tri  blaenorol  ag  adgyfodiad  ysbrydol.  Yroedd  adgyfodiad 
ysbrydol  gogoneddus  yn  ngalwad  y  Cenedloedd,  trwy  yr  hyn 
y  dychwelwyd  lluaws  ato  ef  trwy  bregethiad  yr  efengyl,  o 
flaen  ei  ddyfodiad  ef  i  ddinystrio  Ierusalem.  Ac  yr  oedd  yn 
cydfyned  a  dyfodiad  Crist  yn  amser  Cystenyn,  adgyfodiad 
ysbrydol  gogoneddus  y  rhan  fwyaf  o'r  byd  adnabyddus,  yn 
ei  adferiad  i'r  sefyllfa  o  eglwys  weledig  o  gyflwr  Paganaidd. 
Bydd  yn  canlyn  dyfodiad  Crist  i  ddinystrio  Anghrist,  ad- 
gyfodiad ysbrydol  i'r  eglwys,  wedi  iddi  fod  yn  hir  megys  yn 
farw,  yn  amser  Anghrist.  Gelwir  hyn  yr  adgyfodiad  cyntaf 
Dat.  20.  5. 

Drachefn,  megys  y  l^ydd  i  Grist  amlygu  ei  hun  yn  ogon- 
eddus  yn  y  farn  ddiweddaf,  a  dyfod  yn  ngogoniant  ei  Dad, 
felly  y  mae  efe  yn  mhob  un  o'r  tri  amgylchiad  blaenorol  yn 
amlygu  ei  hun  yn  ogoneddus  yn  ei  farnedigaethau  ar  ei  el- 
ynion, ac  yn  nangosiad  gras  ac  ewyllys  da  i'w  eglwys.     Ac 


HANES  GWAITII  Y  TRYNGDIGAETH.  243 

megys  y  bydd  yn  cydfyned  a  dyfodiad  diweddaf  Crist, 
gasgliad  personol  yn  nghyd  o'i  etboledigion  o  bedwar  gwynt 
y  nefoedd,  felly  yr  oedd  yn  nglyn  a  phob  un  o'r  rhai  blaen- 
orol  gasgliad  ysbrydol  i'r  eglwys.  Megys  y  bydd  i'r  casgl- 
iad  hwn  o'r  etboledigion  gael  ei  effeithio  gan  angelion 
Duw  a  sain  udgorn,  (Mat.  24.  31:)  felly  yr  oedd  pob 
un  o'r  casgliadau  ysbrydol  blaenorol,  yn  cael  ei  effeithio 
trwy  udgorn  yr  efengyl,  yr  hwn  a  seinid  gan  weinidogion 
Crist.  Fel  y  bydd  yn  rhagflaenu  yraddangosiad  olaf  Crist, 
amser  o  ddirywiad  ac  annuwioldeb  mawr,  felly  y  bu,  neu  y 
bydd,  gyda  phob  un  o'i  ymweliadau  ereill.  Y  mae  amser 
o  wrthwynebrwydd  mawr  i'r  eglwys  yn  rhagflaenori  pob  un 
o  honynt ;  yn  flaenorol  i'r  cyntaf,  gwnaed  gwrthwynebiad 
grymus  iddi  gan  yr  Iuddewon ;  i'r  ail,  yn  amser  Cystenyn, 
*gan  y  Pagan iaid  ;  i'r  trydydd,  gan  Anghrist ;  ac  yn  olaf, 
gwrthwynebir  hi  gan  Gog  a  Magog,  yn  ol  y  desgrifiad  a  roddir 
yn  y  Datguddiad. 

Yr  oedd  Duw  yn  effeithio  gwaredigaethau  gogoneddus 
i'w  eglwys,  trwy  bob  un  o'r  dyfodiadau  hyn  o  eiddo  Crist. 
Yr  oedd  yn  nglyn  a'r  cyntaf,  yrhwn  a  derfynodd  yn  ninystr 
Ierusalem,  ddygiad  yr  eglwys  i  sefyllfa  ogoneddus  yr  ef- 
engyl. Yr  oedd  yn  cydfyned  a'r  ail,  yn  amser  Cystenyn, 
ddyrchafiad  i'r  eglwys  o'i  chyflwr  erlidigaethus  i  sefyllfa  o 
ryddid,  a  nodded  yr  awdurdodau  gwladol,  yn  nghyda  gor- 
uchafiaeth  ar  ei  herlidwyr  Paganaidd.  Bydd  yn  cydfyn- 
ed a'r  trydydd,  yr  hwn  a  gymer  le  gyda  chwymp  An- 
nghrist,  ddyrchafiad  yr  eglwys  i'r  sefyllfa  ogoneddus  hond 
yr  ydym  yn  darllen  am  dani  mor  fynych  yn  rhanau  pro- 
phwydoliaethol  yr  ysgrythyr,  trwy  lwyddiant  cyffredinol 
y  gwirionedd,  mwynhad  o  ryddid,  heddwch  a  llawenydd. 
Ac  yn  nglyn  a'r  olafj  bydd  dyrchafiad  i'r  eglwys  i  ogoniant 
perffaith  yn  y  nefoedd. 

Y  mae  dinystr  arswydus  i'r  annuwiolion,  a  gelynion  yr 
eglwys,  yn  cydfyned  a  phob  un  o'r  ymweliadau  hyn  o  eiddo 
Crist.  Yr  oedd  yn  cydfyned  a'r  cyntaf  ddinystr  yr  Iudd- 
ewon erlidigaethus,  yr  hyn  oedd  yn  hynod  o  ddychrynllyd  ; 


244  HANES  GWAITII  Y  FRYNEDIGAETH. 

a'r  ail,  a  barnedigaethau  arswydus  yr  erlidwyr  Paganaidd  ; 
ac  yn  cydfyned  a'r  trydydd,  y  bydd  dinystr  ofnadwy  An- 
nghrist,  y  gelyn  chwerwaf  a  chreulonaf  y  cyfarfu  yr  eglwys 
ag  ef  erioed  ;  a'r  pedwerydd,  a  digofaint  a  dialedd  dwyfol 
ar  yr  holl  annuwiolion.  Yn  mhellach,  y  mae  pob  un  o'r 
yraweliadau  hyn  o  eiddo  Crist  yn  derfyn  i'r  hen  bethau,  ac 
yn  ddechreuad  nefoedd  newydd  a  daear  newydd ;  neu  yn 
derfyn  i  sefyllfa  dynihorol,  ac  yn  ddechreuad  i  un  dragy- 
wyddol. 

3.  Sylwyf,  nad  yw  pob  un  o'r  goruchwyliaethau  mawrion 
hyn,  y  rhai  ydynt  yn  arddangos  dyfodiad  Crist  yn  ei 
deyrnas,  ond  cynifer  o  gamrau  a  graddau  o  gyflawniad  yr 
un  amgylchiad  hwnw  a  ragfynegwyd  gan  Dan.  7.  13.  14  : 
"  Mi  a  welwn  mewn  gweledigaethau  nos,  ac  wele,  megys 
Mab  y  dyn  oedd  yn  dyfod  gyda  chymylau  y  nefoedd  ;  ac  at* 
yr  Hen  Ddihenydd  y  daeth,  a  hwy  a'u  dygasant  ger  ei  fron 
ef.  Ac  efe  a  roddes  iddo  lywodraeth,  a  gogoniant,  a  bren- 
iniaeth,  fel  y  byddai  i'r  holl  bobloedd,  cenedloedd  a  ieith- 
oedd  ei  wasanaethu  ef :  ei  ly wodraeth  sydd  ly wodraeth  dra- 
gywyddol,  yr  hon  nid  a  ymaith,  a'i  freniniaeth  ni  ddyfeth- 
ir."  Hyn  yw  y  peth  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  dysgwyl  am 
dano,  ac  yn  ei  alw  yn  "ddyfodiad  teyrnas  nefoedd  ;"  a'r  hyn 
yr  oedd  loan  Fedyddiwr  a  Christ  yn  cyfeirio  ato,  pan  y  dy- 
wedent,  u  Nesaodd  teyrnas  nefoedd."  Mae  yr  amgylchiad 
mawr  hwn  yn  cael  ei  gyflawnu  trwy  amrywiol  gamrau. 

4.  Pan  ddaeth  Crist,  gyda  phregethiad  yr  apostolion,  i 
osod  ei  deyrnas  i  fyny  yn  y  byd,  yr  hon  oruchwyliaeth  a 
derfynodd  gyda  dinystr  Ierusalem,  cafodd  ei  gyflawnu  y 
pryd  hyn  i  radd  gogoneddus  ;  pan  ddinystriwyd  yr  ymher- 
odraeth  Baganaidd  yn  amser  Cystenyn,  cafodd  ei  gyflawnu 
radd  yn  mhellach;  pan  ddinystrir  Anghrist,  caiff  ei  gyflawnu 
radd  yn  uwch  eto  :  ond  pan  ddelo  diwedd  y  byd,  yna  y  cyf- 
lawnir  ef  i'r  gradd  perffeithiaf  o  gwbl.  Ac  am  nad  yw  y 
pedwar  dygwyddiad  mawr  hyn  ond  darluniau  y  naill  o'r 
Hall,  a'r  tri  blaenaf  ond  cysgodau  o'r  olaf,  a  chan  nad  yd- 
ynt oil  ond  cynifer  o  gamrau  tuag  at  ddwyn  yr  un  peth 


IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  245 

i  ben ;  am  hyny  gwelwn  eu  bod  o  amser  i  amser  yn 
cael  prophwydo  am  danynt  oil  fel  un  peth,  megys  yn  nihro- 
phwydoliaethau  Daniel,  ac  yn  y  24ain  bennod  o  Matthew, 
lie  yr  ymddengys  fod  rbyw  bethau  yn  fwy  perthynol  i'r 
naill  o  honynt,  a  phethau  ereill  i  arall. 

Gan  fod  teyrnas  Crist  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  trwy 
amrywiol  gamrau,  ymddengys  fod  y  dyben  yn  mhob  un 
o  honynt  yn  cael  ei  gyflawnu  i  bellach  gradd  nac  yn  y 
rhagflaenorol.  Yr  oedd  hwnw  yn  amser  Cystenyn  yn  fwy  a 
phellach  cyflawniad  o  deyrnas  Crist,  na  'r  un  a  derfynodd 
yn  ninystr  Ierusalem  ;  bydd  yr  hyn  a  wneir  yn  nghwymp 
Anghrist  yn  gyflawniad  pellach  o'r  un  peth,  na  'r  hyn  a 
gvmerodd  le  yn  amser  Cystenyn ;  ac  felly  yn  mlaen  gyda 
golwg  ar  bob  un  :  felly  y  mae  teyrnas  Crist  yn  cynyddu  ac 
yn  myned  rhagddi  yn  raddol  trwy  yr  amrywiol  gamrau 
mawrion  hyn  o'i  chyflawniad,  o  amser  adgyfodiad  Crist  hyd 
ddiwedd  y  byd. 

5.  Y  rhagluniaethau  mawrion  o  eiddo  Duw  rhwng  y  fed- 
war  amgylchiad  hyn,  ydynt  i  wneyd  ffordd  i  deyrnas  a 
gogoniant  Crist,  yn  y  dygwyddiad  mawr  sydd  i  ganlyn. 
Ymddengys  fod  yr  holl  oruchwyliaethau  rhagluniaethol 
hyny  tuag  at  yr  eglwys  a'r  byd,  yn  flaenorol  i  ddinystr  yr 
ymherodraeth  Baganaidd  yn  amser  Cystenyn,  yn  gwneyd 
ffordd  i  amlygu  gogoniant  Crist,  a  dedwyddwch  yr  eglwys 
trwy  yr  amgylchiad  hwnw.  Ac  felly  y  rhagluniaethau 
mawrion  wedi  hyny,  hyd  gwymp  Anghrist,  a  dechreuad  yr 
amser  gogoneddus  a  wawria  ar  yr  eglwys  yn  y  canlyniad, 
ydynt  oil,  fel  yr  ymddengys,  i  barotoi  y  ffordd  i  fwy  o  ogon- 
iant  Crist  a'i  eglwys  trwy  yr  amgylchiad  hwnw  ;  a'r  rhai 
dylynol  hyd  ddiwedd  y  byd,  ymddengys,  ydynt  oil  i  am- 
lygu mwy  o  ogoniant  Crist  yn  nyddimiad  pob  peth. 
Meddyliais  fel  hyn  mai  anghenreidiol  oedd  gwneyd  sylw 
cyffredinol  ar  y  pethau  uchod  fel  y  maent  yn  dwyn  perth- 
ynas  a'r  cyfnod  diweddaf,  cyn  cymeryd  sylw  o  ragluniaethau 
neillduol,  trwy  ba  rai  yr  oedd  gwaith  y  prynedigaeth  yn  cael 
ei  gario  yn  mlaen  yn  ystod  y  cyfnod  hwn,  yn  eu  trefn. 


246  HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH. 

Cyn  myned  yn  mlaen,  rlioddaf  ateb  byr  i  un  Gofyniad, 
sefj  Paliam  y  mae  teyrnas  Crist,  wedi  ei  ymddarostyngiad 
ef,  yn  myned  yn  mlaen  mor  raddol,  pan  y  gallasai  Duw  yn 
hawdd  ei  gorpben  ar  unwaitb  ? — Er  mai  rhyfyg  fyddai  i  ni 
honi  dirnad  holl  ddybenion  Duw  yn  hyn,  eto  yn  ddiau  y 
mae  Uawer  o'i  ddoetbineb  ef  i'w  weled  ynddo ;  ac  yn  neill- 
duol  yn  y  ddau  betb  hyn  : 

'  1.  Y  mae  gogoniant  doethineb  Duw  trwy  hyn  yn  cael  ei 
ddwyn  yn  fwy  amlwg  i  sylw  creaduriaid.  Pe  buasai  yn 
cael  ei  wneyd  ar  unwaith,  neu  mewn  amser  hynod  o  fyr, 
ni  chawsid  y  fath  gyfleusderau  i'w  ddirnad  ac  i  sylwi  ar 
gamrau  manwl  doethineb  dwyfol  a  phan  y  mae  y  gorchwyl 
yn  cael  ei  gyflawnu  yn  raddol,  a'r  naill  effaith  o'i  ddoeth- 
ineb  ef  yn  cael  ei  ddwyn  i'n  sylw  ar  ol  y  Hall.  Y  mae 
Duw  wedi  penderfynu  yn  ddoeth  gyflawnu  y  dyben  mawr 
hwn  trwy  restr  hirfaith  o  ddygwyddiadau  rhyfeddol,  fel  y 
byddo  i'w  ddoethineb  gael  ei  arddangos  yn  yr  holl  restrau, 
a'i  weled  yn  yr  amlygiadau  oeddynt  yn  dilyn  naill  y  Hall 
mor  hynod.  Pe  buasai  yr  holl  ogoniant  sydd  yn  ymddangos 
yn  y  dygwyddiadau  hyn  yn  cael  ei  amlygu  ar  unwaitb,  bu- 
asai yn  ormod  i  ni :  buasai  yn  dallu  ein  golygon.  ac  yn  fwy 
nac  a  allasem  ni  gynnwys. 

2.  Y  mae  yr  oruchafiaeth  ar  Satan  yn  fwy  gogoneddus. 
Gallasai  Duw  yn  hawdd,  trwy  weithred  hollalluog,  ddryll- 
io  Satan  ar  unwaith ;  ond  trwy  roddi  iddo  amser  i  ddef- 
nyddio  ei  holl  gyfrwysdra  i  attal  llwyddiant  effeithiau 
yr  hyn  a  wnawd  ac  a  ddyoddefwyd  gan  Grist,  nid  ydyw  yn 
cael  ei  orchfygu  yn  unig  trwy  ruthr  diarwybod  iddo,  ond 
y  mae  yn  cael  cyfleusderau  helaeth  i  ddefnyddio  ei  holl 
gyfrwysdra  a'i  allu  drachefn  a  thrachefn,  i  gryf  hau  cymaint 
ag  a  allai  ar  ei  achos  trwy  waith  llawer  o  oesoedd.  Fel  hyn 
y  mae  Duw  yn  ei  ddyrysu  ac  yn  ei  ddinystrio,  ac  yn  codi  i 
fyny  deyrnas  Crist  amser  ar  ol  amser,  er  gwaethaf  ei  holl 
ddichellion  a'i  weithredoedd  mawrion,  a  thrwy  bob  symudiad 
y  mae  yn  ei  chodi  yn  uwch  uwch,  nes  ydyw  o'r  diwedd  yn 
cael  ei  chyflawn  sefydlu,  a  Satan  yn  cael  ei  orchfygu  yu 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  247 

hollol  a  thragywyddol. — Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  yn  mlaen 
i  sylwi  ar  y  dvgwyddiadau  neillduol  hyny,  trwy  ba  rai  y 
mae  llwyddiant  prynedigaeth  Crist  wedi  cael,  neu  i  gael,  ei 
gyflawnu,  o  orpheniad  ei  ymddarostyngiad  ef  hyd  ddiwedd 
y  byd. 

II.    Y  modd  yr  addaswyd  Crist  i  gwblhav,  dyben  ei  Bryn- 

edigaeth. 

Fel  yr  oedd  cnawdoliaeth  Crist  yn  anghenreidiol  mewn 
trefa  i'w  wneyd  yn  gyfaddas  i  bwrcasu  prynedigaeth  ;  felly 
yr  oedd  ei  adgyfodiad  a'i  esgyniad  yn  ofynol  mewn  trefn  i 
Iwyddo  ei  bwrcas. 

I.  Ei  adgyfodiad.  Yr  oedd  yn  anghenreidiol  i  Grist 
adgyfodi  oddiwrth  y  meirw,  mewn  trefn  i  gyrhaedd  dyben 
ac  effaith  pwrcasiad  y  prynedigaeth.  Yr  oedd  Duw  y  Tad 
wedi  rhoddi  hoil  waith  y  prynedigaeth  i'w  Fab.  fel  y  byddai 
iddo  nid  yn  nnig  ei  bwrcasu  fel  offeiriad,  ond  ei  ddwyn 
oddiamgylch  yn  weithredol  fel  brenin  ;  ac  y  byddai  iddo 
wneyd  hyn  fel  Duw-dyn.  Nid  oedd  gan  Dduw  y  Tad  ddim 
i'w  wneyd  a  dyn  syrthiedig  mewn  ffordd  o  drugaredd  ond 
trwy  gy fryngwr.  Eithr  mewn  trefn  i  Grist  ddwyn  yn 
mlaen  lwyddiant  ei  brynedigaeth  ei  hun  megys  Duw-dyn, 
yr  oedd  yn  anghenreidiol  iddo  adgyfodi  oddiwrth  y  meirw. 
Gan  hyny  y  mae  Crist,  wedi  iddo  orphen  y  pwrcas  hwn 
trwy  angau,  yn  adgyfodi  oddiwrth  y  meirw,  er  cyflawnu  dy- 
ben ei  bwrcas.  Yr  oedd  Duw  y  Tad  wedi  cyflwyno  y  gwaith 
hwn  iddo  ef,  fel  y  byddai  iddo,  megys  Arglwydd  pawb, 
drefnu  pob  peth  i  ddwyn  yn  mlaen  ei  fwriadau  ei  hun. 
llhuf.  14.  9.  "  Oblegyd  er  mwyn  hyn  y  bu  Crist  farw,  ac 
yr  adgyfododd,  ac  y  bu  fyw  drachefn  hefyd,  fel  yr  arglwydd- 
iaethai  ar  y  meirw  a'r  byw  hefyd." 

Yn  wir  yr  oedd  adgyfodiad  Crist  (ac  felly  hefyd  ei 
esgyniad)  yn  rhan  o  lwyddiant  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  ddy- 
oddefodd  yn  ei  ymddarostyngiad.  Er  na  ddarfu  Crist  yn 
briodol  bwrcasu  prynedigaeth  iddo  ei  hun,  eto  efe  a  bwrcas- 


248  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

odd fywya  tu  gogoniant  tragywyddol  iddo  ei  him,  megys  gwobr 
am  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd.  Phil.  2.  8,  9.  "  Efe 
a'i  darostyngodd  ei  hun,  gan  fod  yn  ufudd  hyd  angau,  ie7 
angau  y  groes.  0  herwydd  paham,  Duw  a'i  tra-dyrchafodd 
yntau."  Ac  fe  ellir  edrych  ar  hyn  fel  rhan  o  Iwyddiant  pwr- 
uas  Crist j  gan  na  ddarfu  efe  adgyfodi  fel  person  anghyhoedd, 
ond  megys  pen  ei  eglwys  ;  oblegyd  yr  oeddynt  hwy  oil,  fel  pe 
buasai,  yn  adgyfodi  gydag  ef  Yr  oedd  Crist  yn  cael  ei  gyf- 
iawnhau  yn  ei  adgyfodiad,  a  Duw  trwy  hyny  yn  ei  ryddhau 
ef,  gan  ei  fod  wedi  gwneuthur  a  dyoddef  digon  dros  bechodau 
ei  holl  bobl.  Rhuf.  4.  25.  u  Yr  hwn  a  draddodwyd  dros  ein 
pechodau  ni,  ac  a  gyfodwyd  Pn  cyfiawnhau  ni."  A  Duw  a 
roddodd  iddo  feddiant  o  fywyd  tragywyddol,  fel  pen  yr  eg- 
lwys, ac  megys  gwystl  sier  y  byddai  iddynt  hwythau  gan- 
lyn.  Canys  yr  oedd  adgyfodiad  Crist  oddiwrth  y  meirw 
yn  ddechreuad  bywyd  tragywyddol  ynddo  ef.  Bywyd  mar- 
wol  oedd  ei  fywyd  ef  cyn  ei  angau,  bywyd  amserol :  ond 
wedi  ei  adgyfodiad  yr  oedd  yn  fywyd  tragywyddol.  Rhuf. 
6.  9.  "  Gan  wybod  nad  yw  Crist,  yr  hwn  a  gyfodwyd  oddi- 
wrth y  meirw,  yn  marw  mwyach  ;  nad  arglwyddiaetha  mar- 
wolaeth  arno  mwyach."  Dat.  1.  18.  "A'r  hwn  wyf  fyw,  ac  a 
fum  farw ;  ac  wele,  byw  ydwyf  yn  oes  oesoedd,  Amen." 
Ond  rhoddwyd  iddo  ef  feddiant  o'r  bywyd  tragywyddol 
hwn,  fel  pen  y  corff;  fel  y  mae  yr  holl  eglwys  megys  yn 
adgyfodi  ynddo  ef.  Ac  yn  bresennol  nid  ydyw  ef,  yr  hwn 
a  ddyoddefodd  gymaint  yn  ddiweddar,  i  ddyoddef  dim  byth 
mwyach,  ond  efe  a  aeth  i  mewn  i  ogoniant  tragywyddol. 

Adgyfodiad  Crist  oedd  y  mwyaf  gorfoleddus  o'r  holl  ddy- 
gwyddiadau  ;  oblegyd  trwy  hyn  y  cafodd  orphwysdra  oddi- 
wrth y  gwaith  mawr  a  dyrys  o  bwrcasu  prynedigaeth, 
ac  y  derbyniodd  dystiolaeth  Duw  ei  fod  wedi  ei  orphen. 
Marwolaeth  Crist  oedd  y  mwyaf  a'r  rhyfeddaf  o  ddygwydd- 
iadau,  ond  yr  oedd  ynddi  lawer  o  bethau  gofidus.  Eithr 
trwy  adgyfodiad  Crist,  cafodd  y  gofidiau  hyn  eu  troi  yn  11a- 
wenydd.  Y  mae  Pen  yr  eglwys,  trwy  y  dygwyddiad  mawr 
hwn,  yn  myned  i  mewn  i  feddiannu  bywyd  tragywyddol* 


HANES  GWA1TH   Y  PRYNEDIGAETH.  249 

a'r  holl  eglwys  megys  yn  cael  ei  M  hadgenedlu  i  obaith 
bywiol."  1  Pet.  1.  3.  Arosasai  wylofain  dros  brydnawn, 
ond  erbyn  y  boreu  dacth  gorfoledd.  Hwn  yw  dydd  ei 
deyrnasiad  fel  pen  yr  eglwys,  ac  y  mae  yr  holl  eglwys  yn 
teyrnasu  gydag  ef.  Yr  oedd  y  dydd  hwn  yn  teilyngu  cael 
ei  gadw  mewn  coffadwriaeth  yn  y  modd  mwyaf  gorfoleddus. 
Salm  118.  24.  "  Dyma  y  dydd  a  wnaeth  yr  Arglwydd  ; 
gorfoleddwn  a  llawenychwn  ynddo."  Ac  am  hyny,  mae  y 
dydd  hwn,  uwchlaw  pob  diwrnod  arall,  wedi  ei  nodi  allan  i 
gael  ei  sancteiddio  yn  wythnosol  megys  dydd  o  orphwysdra 
a  llawenydd  sanctaidd,  hyd  ddiwedd  }T  byd,  fel  y  byddo  i'r 
eglwys  ynddo  gydorphwys  a  chydlawenychu  a'iPhen.  Ac 
megys  mai  y  drydedd  bennod  o  Genesis  yw  y  fwyaf  galarus 
yn  y  BibL  felly  y  gellir  edrych  ar  y  pennodau  hyny  yn  yr 
efengylwyr  ag  sydd  yn  rhoddi  yr  hanes  am  adgyfodiad  Crist, 
fel  y  rhai  mwyaf  gorfoleddus  ynddo.  Mae  y  rhai  hyn  yn 
rhoddi  hanes  am  orpheniad  pwrcas  y  prynedigaeth,  a  de- 
chreuad  gogoneddiad  Pen  yr  eglwys,  megys  y  sel  a'r  ernes 
mwyaf  o  ogoneddiad  tragywyddol  ei  holl  aelodau, 

Y  mae  i'w  sylwi  yn  mhellach,  fod  dydd  yr  efengyl  yn 
fwyaf  priodol  yn  dechreu  gydag  adgyfodiad  Crist.  Yr  oedd 
goruchwyliaeth  yr  Hen  Destament  yn  parhau  hyd  onid  ad- 
gyfododd  Crist  oddiwrth  y  meirw  :  eithr  y  mae  hi  yn  awr  yn 
pallu,  gan  fod  pob  peth  oedd  yn  cael  eu  gosod  allan  yn  or- 
dinhadau  cysgodol  yr  oruchwyliaeth  hono  wedi  eu  cyflawnu. 
Yma  yn  fwyaf  priodol  y  mae  nos  yr  Hen  Destament  yn  di- 
weddu;  ac  yr  oedd  adgyfodiad  Crist  o'r  bedd  gyda  gorfol- 
edd a  gogoniant,  yn  gyfFelyb  i  godiad  haul  wedi  nos  faith 
o  dywyllwch,  yn  gwneyd  ei  ymddangosiad  mewn  dysgleir- 
deb  gorfoleddus  i  oleuo  y  byd.  Y  mae  yr  oruchwyliaeth 
orfoleddus  hono  yn  awr  yn  dechreu,  yr  oruchwyliaeth  og- 
oneddus  y  tystiolaethodd  y  prophwydi  gymaint  am  dani. 
Yn  awr  y  cyfododd  Haul  yr  efengyl  yn  ei  ogoniant,  "  a 
meddyginiaeth  yn  ei  esgyll,"  fely  byddai  i'r  rhai  hyny  sydd 
yn  ofni  enw  Duw  fyned  "  allan  a  chynyddu  megys  lloi 
pasgedig." 

H.  R-— W  li • 


250  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

II.  Esgyniad  Crist  i'r  nef.  Wrth  ymdrin  a  hyn  cymer- 
af  i  mewn  ei  eisteddiad  ar  ddeheulaw  Duw.  Canys  nid  oedd 
esgyniad  Crist  yn  ddim  namyn  ei  ddyrchafiad  ar  ddeheu- 
law Duw  mewn  gogoniant.  Mae  gwaredwr  pobl  megys  eu 
brenin,  er  mwyn  gosod  ei  hun  yn  y  sefyllfa  fwyaf  cyrahwys 
i  hyny,  yn  cael  ei  sefydlu  yn  gyntaf  yn  ei  orseddfaingc. 
Dywedir  i  ni  i  Grist  gael  ei  ddyrchafu  i'r  dyben  hwn,  fel  y 
byddai  iddo  trwy  hyny  gyrhaedd  llwyddiant  y  prynedigaeth. 
Act.  5.  31.  "  Hwn  a  ddyrchafodd  Duw  a'i  ddeheulaw,  i  roddi 
edifeirwch  i  Israel,  a  maddeuant  pechodau." 

Esgyniad  Crist  i'r  nef,  fel  ped  fuasai,  oedd  ei  goroniad 
parchus  a  difrifol,  pan  y  gosodwyd  ef  gan  ei  Dad  ar  yr 
orsedd,  ac  yr  urddwyd  ef  ganddo  a  gogoniant  y  deyrnas  a 
brynasai  iddo  ei  hun,  fel  y  byddai  iddo  trwy  hyny  dderbyn 
llwyddiant  ei  deyrnas,  a  buddugoliaethu  ar  ei  holl  elynion. 
Salm  110.  1.  u  Eistedd  ar  fy  neheulaw  hyd  oni  osodwyf 
dy  elynion  yn  faingc  i'th  draed."  Aeth  Crist  i'r  nefoedd 
mewn  trefn  i  dderbyn  llwyddiant  ei  brynedigaeth,  megys  y 
byddai  yr  archoffeiriad  gynt,  wedi  yr  offrymai  yr  aberth,  yn 
arfer  myned  i  mewn  i'r  sanctaidd  sancteiddiolaf  gyda  gwaed 
yr  aberth,  i'r  dyben  o  dderbyn  llwydd  yr  aberth  a  oflfrym- 
asai.  Heb.  9.  12.  Aeth  Crist  i  mewn  i'r  nefoedd,  i  eiriol 
yno  dros  ei  bobl,  ac  i  ddadleu  am  lwyddiant  ei  achos  ar  sail 
yr  aberth  a  roddasai.  Heb.  7.  25.  Ac  fel  yr  esgynodd  efe 
i'r  nefoedd,  Duw  y  Tad  a'i  gosododd  ef  mewn  modd  gweled- 
ig  ar  yr  orsedd  megys  Brenin  y  bydysawd.  Yna  efe  a 
osododd  yr  holl  angelion  dano  ef,  ac  a  wnaeth  nefoedd  a 
daear  yn  ddarostyngedig  iddo,  fel  y  byddai  iddo  eu  llywodr- 
aethu  er  llesad  ei  bobl,  tros  ba  rai  y  buasai  farw.  Eph. 
1.  20 — 22.  A  phan  adgyfododd  Crist  oddiwrth  y  meirw, 
efe,  a  esgynodd  i'r  nefoedd,  fel  pen  y  corff,  a  rhagredegwr 
yr  holl  eglwys  ;  ac  y  maent  hwy thau  megys  yn  esgyn  gydag 
ef :  fel  yr  ydym  ni  ac  yntau  yn  cael  ein  cyd-ddyrchafu,  a'n 
gosod  i  gyd-eistedd  yn  y  nefolion  leoedd  yn  Nghrist. 
Eph.  2.  6. 

Yr  oedd  dydd  esgyniad  Crist  yn  ddiamheuol  yn  ddydd 


VANES  GWAITH  Y  FRYNEDIGAETH.  251 

gorfoleddus  a  gogoneddus  yn  y  nefocdd.  A  pban  dderbyn- 
iodd  y  nefoedd  Grist,  y  Duw-dyn,  fel  ei  brenin,  mae  yn 
ddiambeu  iddi  dderbyn  ycliwanegiad  mawr  at  ei  gogoniant 
vl  i  dedwyddwch.  Felly  y  mae  yr  amser  yn  nwy  ran  yr  eg- 
Iwys,  y  rban  sydd  yn  y  nefoedd.  a'r  un  sydd  ar  y  ddaear, 
yn  dyfod  yn  fwy  gogoneddus  er  darostyngiad  Crist  nac  o'r 
blaen.  Gall  hyn  fod  yn  ddigonol  mown  perthynas  i'r  petb- 
au,  trwy  ba  rai  y  gosodwyd  Crist  yn  y  sefyllfa  oreu  i  gyr 
haedd  llwyddiant  y  prynedigaeth. 

III.  Mocldion  Sefydledig  Llwyddiant. 

Deuaf  yn  awr  i  ystyried  y  gorucbwyliaetbau  rbagluniaeth- 
ol  byny,  trwy  ba  rai  y  sefydlwyd  moddion  y  llwyddiant  hwn 
wedi  adgyfodiad  Crist. 

I.  Dyddimiad  yr  oruckwyliaeth  luddeivig.  Hyn  yn  wir 
a  wnaed  yn  raddol,  ond  deebreuasai  yn  amser  adgyfod- 
iad Crist,  yn  yr  byn  y  mae  ei  dyddimiad  yn  seilied- 
ig.  Canys  nid  oedd  yr  orucbwyliaetb  luddeivig  wedi  ei 
cbymbwyso  at  arferiad  cyfFredinol  y  byd,  nac  eglwys  Dduw 
yn  preswylio  yn  mbob  rhan  o'r  ddaear.  Buasai  yn  annich- 
onadwy  i  ddynion  yn  trigiannu  yn  mbob  partb  o'r  byd  fyned 
i  fyny  i  Ierusalem  dair  gwaitb  yn  y  flwyddyn,  yn  ol  gor- 
chymyn  y  cyfansoddiad  hwnw.  Gan  byny  pan  fwriadodd 
Duw  helaetbu  ei  eglwys.  fel  y  gwnaetb  wedi  adgyfodiad 
Crist,  yr  oedd  yn  anghenreidiol  i'r  orucbwyliaetb  yma  gael 
ei  dyddirnu.  Buasai  ei  pharbad  yn  rbwystr  mawr  i  ebang- 
iad  yr  eglwys.  Heblaw  byn,  yr  oedd  y  ddeddf  seremoniol, 
o  herwydd  ei  gormes  a  neillduolrwydd  rbai  o'i  defodau,  yn 
fatb  o  waban-fur  rbwng  yr  Iuddewon  a'r  Cenedloedd,  a  bu- 
asai yn  cadw  y  Cenedloedd  rbag  cydsynio  a'r  wir  grefydd. 
Y  gwaban-fur  yma  gan  byny  a  dynwyd  i  lawr  i  wneyd 
ffordd  i  belaetbacb  llwyddiant  yr  efengyl.     Epb.  2.  14,  15, 

II.  Ymddengys  maiypetb  nesaf  o  ran  trefn  amser,  oedd 
sefydliad  y  Sabbolh  C rislionogol.  Er  i  byn  gymeryd  lie 
yn  raddol  yn  yr  eglwys  Gristionogol,  eto  y  petbau  byny, 


252  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

trwy  La  rai  y  datguddir  mcddwl  ac  ewyllys  Duw,  a  dde- 
chreuasant  ar  ddydd  adgyfodiad  Crist,  trwy  ei  ymddangos- 
iad  y  pryd  hyny  i'w  ddysgyblion.  loan  20.  19.  Ac  fe  gad- 
arnhawyd  y  sefydliad  yma  drachefn,  trwy  iddo  ef  ymddangos 
o  amser  i  amser  ar  y  dydd  hwnw  yn  hytrach  nac  un  diwr- 
nod  arall,  (loan  20.  26  ;)  trwy  ei  fod  wedi  anfon  yr  Ysbryd 
Glau  mor  hynod  ar  y  diwrnod  hwnw,  (Act.  2.  1  ;)  a  thrwy 
iddo  wedi  hyny  gyfarwyddo  y  Cristionogion  i  gynnal  eu 
haddoliad  cyhoeddus  ar  y  dydd  hwnw,  fel  y  gellir  casglu 
oddiwrth  Act.  20.  7  ;  1  Cor.  16.  1.  2  ;  a  Dat.  1.  10.  Ac 
felly  y  mae  y  diwrnod  o'r  wythnos  yr  adgyfododd  Crist 
oddiwrth  y  meirw,  y  dydd  gorfoleddus  hwnw,  wedi  ei  or- 
deinio  i  fod  yn  ddydd  o  orfoledd  sanctaidd  i'r  eglwys  hyd 
ddiwedd  y  byd,  ac  yn  ddydd  eu  haddoliad  cyhoeddus  sef- 
ydledig.  Ac  y  mae  hyn  wedi  bod  yn  beth  mawr  ac  yn  brif 
foddion  y  llwyddiant  nodedig  a  gafodd  yr  efengyl  yn  y  byd. 
III.  Y  peth  nesaf  oedd  sefydliad  gweinidogaeth  yr  efeng- 
yl gan  Grist,  trwy  ddirprwyo  ac  anfon  allan  ei  ddysgyblion 
i  ddysgu  a  bedyddio  yr  holl  genedloedd.  Mat.  28.  19,  20. 
"  Ewch  gan  hyny  a  dysgwch  yr  holl  genedloedd,  gan  eu 
bedyddio  hwy  yn  enw  y  Tad.  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glan ; 
gan  ddysgu  iddynt  gadw  pob  peth  a'r  a  orchymynais  i 
chwi.  Ac  wele,  yr  wyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddi- 
wedd y  byd.'5  Trwyyr  un  gorchymyn  hwn  a  roddwyd  gan 
Grist  i'w  apostolion,  yr  oedd  tri  pheth  yn  cael  eu  gwneyd, 
sef: 

1.  Sefydlu  swydd  gwenidogaeth  yr  efengyl.  Canys  y 
mae  y  gorchymyn  hwn  a  roddes  Crist  i'w  apostolion,  yn  y 
rhan  fwyaf  hanfodol  o  bono,  yn  perthyn  i  bob  gweinidog  ; 
ac  yr  oedd  yr  apostolion,  trwy  rinwedd  yr  awdurdod  a  gyn- 
nwysai,  yn  weinidogion  neu  henuriaid  yr  eglwys. 

2.  Y  mae  rhywbeth  neillduol  yn  y  genadwri  hon  :  myned 
allan  oddiwrth  un  genedl  at  y  Hall,  gan  bregethu  yr  efengyl 
trwy  yr  holl  fyd.  Yr  oedd  gan  yr  apostolion  rywbeth 
uwchlaw  eu  nodweddiad  cyffredin  fel  gweinidogion  y  gair ; 
yr  oedd  ganddynt  awdurdod  anghyifredin  i  ddysgu  a  llyw- 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  253 

odraethu,  yr  hyn  oedd  yn  cyrhaedd  i'r  holl  eglwysi ;  ac  nid 
yn  unig  yr  holl  eglwysi  oeddynt  yn  bodoli  y  pryd  hwnw, 
ond  yr  oil  a  fyddai  byd  ddiwedd  y  byd  trwy  eu  gweinidog 
aeth  hwy.  Ac  felly  yr  oedd  yr  apostolion,  mewn  modd  is- 
osodedig  i  Grist,  yn  cael  eu  gwneuthur  yn  sylfeini  yr  eglwys 
Gristionogol.     Gwel  Eph.  2.  20 ;  a  Dat.  21.  14. 

3.  Y  mae  yma  ordeiniad  bedydd  Cristionogol.  Cawsai  yr 
ordinhad  hon  yn  wir  ddechreuad  o'r  blaen.  Yr  oedd  loan 
Fedyddiwr  a  Christ  yn  bedyddio.  Ond  yn  awr  yn  enwed- 
ig  trwy  y  gosodiad  hwn  y  mae  yn  cael  ei  sefydlu  fel  ordin- 
had i'w  chynnal  yn  yr  eglwys  Gristionogol  hyd  ddiwedd  y 
byd.  Yr  oedd  yr  ordinhad  o  swper  yr  Arglwydd  wedi  ei 
sefydlu  ychydig  cyn  croeshoeliad  Crist. 

IV.  Y  peth  nesaf  yw  cynysgaeddu  yr  apostolion,  ac  er- 
eillj  a  doniau  gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glan  ;  megys  y  dawn  i 
lefaru  a  thafodau,  iachau  y  cleifion.  prophwydo,  &c.  Fe 
dywalltwyd  Ysbryd  Duw  yn  helaeth  gyda  golwg  ar  hyn.  fel 
yr  oedd  nifer  mawT  o'r  Cristionogion  trwy  y  byd,  yn  hen  ac 
ieuangc,  cystal  a'r  gweinidogion,  wedi  eu  cynysgaeddu  a 
hwynt;  nid  yn  unig  s^wyddogion  a  phersonau  anrhydeddus- 
ach,  ond  hefyd  gweision  a  morwynion,  yn  unol  a  phrophwyd- 
oliaeth  Ioel,  pen.  2.  28,  29  ;  o'r  hyn  y  mae  yr  apostol  Petr 
yn  cymeryd  sylw,  y  byddai  iddo  gael  ei  gyflawnu  dan  yr 
oruchwyliaeth  hon.     Act.  2.  16. 

Y  fath  oruchwyliaeth  ryfeddol  oedd  hon !  Ni  roddasai 
Duw  y  fath  anrhydedd  i  ond  ychydig  bersonau  dan  yr  Hen 
Destament.  Yr  oedd  Moses  yn  wir  yn  dymuno  i  holl  bobl 
yr  Arglwydd  fod  yn  brophwydi,  (Num.  11.  27 — 29  ;)  ac  yr 
oedd  Ioshua  yn  tybied  yn  beth  mawr  fod  Eldad  a  Med- 
ad  yn  prophwydo :  ond  yn  awr  gwelwn  ddymuniad  Moses 
wedi  ei  gyflawnu.  Parhaodd  y  dawn  hwn  yn  yr  eglwys  i 
gryn  radd  hyd  ddiwedd  yr  oes  apostolaidd,  neu  am  y  can' 
mlynedd  cyntaf  wedi  genedigaeth  Crist,  yr  hon  gan  hyny 
a  el  wir  yn  oes  y  gwyrthiau. 

Yr  oedd  hyn  yn  foddion  neillduol  tuag  at  lwyddo  yr 
efengyl,  a   sefydlu   yr   eglwys  Gristionogol,  nid   yn   unig 


254  HANES  GVVAITH  Y  PItYNEDIGAETH. 

yn  yr  oes  bono,  ond  trwy  yr  holl  oesoedd  hyd  ddiwedd 
y  byd.  Canys  wedi  i  Gristionogaeth  fel  hyn  gael  ei  sefydlu 
trwy  wyrthiau  mewn  rhan  mor  eang  o'r  byd  adnabyddus, 
yr  ydoedd  o  herwydd  hyny  yn  haws  ei  chadw  mewn  tra- 
ddodiad  ;  a  thrwy  gynorthwy  y  doniau  anghyffredin  hyn 

0  eiddo  yr  Ysbryd  Glan,  y  galluogwyd  yr  apostolion,  ac 
ereill,  i  ysgrifenu  y  Testament  Newydd,  i  fod  yn  rheol  an- 
ffaeledig  a  gwastadol  o  ffydd  ac  ymarweddiad  i'r  eglwys.  Ac 
y  mae  y  gwyrthiau  hyn  a  gofrestrwyd  yn  yr  ysgrifeniadau 
hyny,  yn  brawf  safadwy  o  wirionedd  y  grefydd  Gristionog- 

01  i'r  holl  oesoedd. 

V.  Y  peth  nesaf  yw  y  datguddiad  eglurach  a  chyflawnach 
a  gafwyd  o'r  athrawiaethaw  gogoneddus  hyny,  y  rhai,  dan 
yr  Hen  Destanient,  oeddynt  yn  cael  eu  datguddio  yn  an- 
eglar.  Yr  athrawiaeth  o  iawn  Crist  a'i  gyfiawnder,  ei 
esgyniad  a'i  ogoneddiad,  a  threfn  iachawdwriaeth,  oedd, 
dan  yr  Hen  Destament,  i  fesur  helaeth,  yn  cael  ei  chuddio 
dan  len  o  bortreadau  a  chysgodau,  a  datguddiedigaethau  an- 
eglurach,  megys  yr  oedd  Moses  yn  rhoddi  gorchudd  ar  ei 
wyneb  i  guddio  ei  ddysgleirdeb  ;  ond,yn  bresennol  fe  rwyg- 
wyd  Hen  y  deml  oddifyny  hyd  i  waered.  Y  mae  Crist, 
gwrthgysgod  Moses,  yn  ymddysgleirio,  a'i  wyneb  yn  ddi- 
orchudd.  2  Cor.  3.  12,  13,  18.  Y  mae  y  dirgeledigaethau 
gogoneddus  hyn  yn  awr  yn  cael  eu  datguddio  yn  eglur,  y 
rhai  oeddynt  i  fesur  raawr  wedi  cael  eu  cadw  yn  ddirgel  er 
dechreuad  y  byd.  Eph.  3.  3—5.  Rhuf.  16.  25.  <•  Yn  ol 
datguddiad  y  dirgelwch.  yr  hwn  ni  soniwyd  am  dano  er  de- 
chreuad y  byd,  ac  yr  awrhon  a  eglurwyd."  Col.  1.  26. 
"  Sef  y  dirgelwch  oedd  guddiedig  er's  oesoedd  a  chenedl- 
aethau,  ond  yr  awrhon  a  eglurwyd  i'w  saint  ef." 

Fel  hyn  y  mae  Haul  cyfiawnder,  ar  ol  cyfodi,  yn  dechreu 
tywynu  yn  ddysglaer,  ac  nid  trwy  adlewyrchiadau  egwan 
megys  o'r  blaen.  Datguddiodd  Crist,  cyn  ei  farwolaeth, 
lawer  o  bethau  yn  fwy  eglur  nac  y  gwnaethpwyd  erioed  yn 
yr  Hen  Destament ;  ond  nid  oedd  dirgeledigaethau  mawr- 
ion  prynedigaeth  Crist,  y  cymod  trwy   ei  farwolaeth,  a'r 


BANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  255 

cyfiawnhad  trwy  ei  gyfiawnder  ef,  wedi  eu  datguddio  mor  eg- 
lur  cyn  ei  adgyfodiad.  Y  rheswm  a  rydd  efe  dros  hyny  yw, 
nad  oedd  am  roddi  gwin  newydd  niewn  hen  gostrelau  :  ac 
yn  raddol  y  gwnaed  hyn  hyd  yn  nod  wedi  ei  adgyfodiad.  Yn 
ol  pob  tebygolrwydd.  rboddwyd  llawer  amlycach  hyfforddiad 
iddynt  yn  bersonol  gan  Grist,  wedi  ei  adgyfodiad.  a  chyn  ei 
esgyniad  :  canys  yr  ydym  yn  darllen  iddo  aros  gyda  hwynt 
ddeugain  niwrnod,  gan  lefaru  wrthynt  y  pethau  a  berthyn- 
ent  i  deyrnas  Dduw.  (Act.  1.  3.)  a'i  fod  wedi  "  agor  eu  deall 
hwy,  fel  y  deallent  yr  ysgrythyrau."  Luc  24.  45.  Ond 
trwy  y  tywalltiad  a  roddwyd  o'r  Ysbryd  Glan  ar  ddydd  y 
Pentecost  yn  benaf  y  gwnaed  y  pethau  hyn  yn  eglur,  yn  ol 
addewid  Crist.  loan  16.  12.  13.  "  Y  mae  genyf  eto  lawer 
o  bethau  i'w  dywedyd  i  chwi,  ond  ni  ellwch  eu  dwyn  yr 
awrhon.  Ond  pan  ddel  efe.  sef  Ysbryd  y  gwirionedd.  efe 
a'ch  tywys  chwi  i  bob  gwirionedd/'  Y  datguddiad  eglur 
hwn  o  ddirgeledigaethau  yr  efengyl.  fel  y  mae  wedi  ei  dra- 
ddodi,  a  drosglwyddwyd  i  ni  yn  benaf  trwy  ddwylaw  yr 
apostol  Paul,  ac  fe  all  plentyn.  trwy  ei  ysgrifeniadau  ef, 
ddyfod  i  wybod  mwy  am  athrawiaethau  yr  efengyl.  ar  lawer 
o  olygiadau,  nac  a  wyddai  y  prophwyd  mwyaf  dan  dywyll- 
wch  yr  Hen  Destament. 

Fel  hyn  y  gwelwn  fod  goleuni  yr  efengyl,  yr  hwn  a  dde- 
chreuodd  dywynu  yn  ddioed  ar  ol  y  cwymp,  ac  a  gynydd- 
odd  yn  raddol  trwy  holl  oesoedd  yr  Hen  Destament,  wedi 
dyfod  yn  oleuddydd  perffaith,  a  dysgleirdeb  Haul  cyfiawn- 
der  yn  pelydru  yn  ei  ogoniant  dilen. 

VI.  Y  peth  nesaf  y  sylwaf  arno  yw,  sefydliad  swydd  dia- 
coniaid  yn  yr  eglwys  Gristionogol,  am  yr  hyn  y  mae  gen- 
ym  hanes  yn  y  6fed  bennod  o'r  Actau,  y  rhai  oeddynt  i  gv- 
meryd  gofal  am  arlwyaeth  allanol  aelodau  eglwys  Crist,  ac 
i  arfer  y  rhinwedd  Gristionogol  ardderchog  hono,  elusengar- 
wch. 

VII.  Galwad,  cymhwysiad,  ac  anfoniad  yr  apostol  Paul. 
Hyn  a  ddechreuwyd  yn  ei  droedigaeth,  fel  yr  oedd  efe  ar 
y  ffordd  i  Ddamascus  ;  ac  yr  oedd  yn  un  o'r  pethau  mwyaf 


256  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

a  fu  tuag  at  lwyddiant  canlynol  prynedigaeth  Crist;  canys 
fe  fu  mwy  o  lwyddiant  ar  lafur  ac  ysgrifeniadau  yr  apos- 
tol  hwn,  na'r  holl  apostolion  ereill  yn  nghyd  :  efe  a  "  lafur- 
iodd  yn  helaethach  na  hwynt  oil."  Gan  mai  efe  oedd  apos- 
tol  y  Cenedloedd,  felly,  trwy  ei  weinidogaeth  ef  yn  benaf,  y 
galwyd  hwy,  ac  y  lledaenwyd  yr  efengyl  trwy  y  byd.  Ac 
efe  a  fu  y  prif  foddion  i  ledaenu  yr  efengyl  yn  mysg  ein 
cenedl  ni  cystal  a  cbenedloedd  ereill  Ewrop  ;  ac  yr  oedd 
yr  Ysbryd  Glan  yn  gwneyd  mwy  o  ddefnydd  o  hono  ef  i 
ddatguddio  atbrawiaethau  gogoneddus  yr  efengyl  trwy  ei 
ysgrifeniadau,  er  budd  i'r  eglwys  yn  mhob  oes,  nac  o'r 
holl  apostolion  ereill. 

VIII.  Sefydliad  cynghorau  eglwysig,  er  penderfynu  am- 
rafaelion,  a  threfnu  materion  eglwys  Crist,  fel  y  desgrifir  yn 
Act.  15.  6. 

IX.  Traddodi  y  Testament  Newydd  i  ysgrifen.  Ysgrif 
enwyd  y  Testament  Newydd  i  gyd,  oddyeithr  efengylau 
Marc  a  Luc,  a  llyfr  yr  Actau,  gan  yr  apostolion  eu  hunain, 
ar  ol  adgyfodiad  Crist.  Tybir  i  efengyl  Marc  gael  ei  hys- 
grifenu  gan  fab  Mair,  yn  nhy  yr  hon  yr  oeddynt  yn  gweddio 
dros  Petr,  lie  y  daeth  ef,  wedi  ei  ddwyn  o'r  carchar  gan  yr 
angel,  ac  y  curodd  wrth  y  drws,  Act.  12,  12.  "  Ac  wedi 
iddo  gymeryd  pwyll,  efe  a  ddaeth  i  dy  Mair  mam  loan,  yr 
hwn  oedd  a'i  gyfenw  Marc,  lie  yr  oedd  llawer  wedi  ym- 
gasglu  yn  ngh37d,  ac  yn  gweddio."  Yr  oedd  yn  gydymaith  i'r 
apostolion  Barnabas  a  Phaul.  Act.  15.  37.  Mab  ydoedd  i 
chwaer  Barnabas  ;  ac  fe  ymddengys  iddo  fod  am  beth  am- 
ser  yn  gydymaith  i  Paul.  Col.  4.  10.  "  Y  mae  Aristarch- 
TiSj  fy  nghyd-garcharor  yn  eich  anerch  :  a  Marc,  nai  Barna- 
bas fab  ei  chwaer  (am  yr  hwn  y  derbyniasoch  orchymynion  : 
os  daw  efe  atoch,  derbyniwch  ef.)"  Ymddengys  ei  fod 
mewn  cyfrif  mawr  gan  yr  apostolion.  fel  y  gwelir  oddiwrth 
yr  hyn  a  grybwyllwyd,  ac  hefyd  oddiwrth  Act.  12.  25  : 
<;  A  Barnabas  a  Saul,  wedi  cyflawnu  eu  gweinidogaeth,  a 
ddychwelasant  o  lerusalem,  gan  gymeryd  gyda  hwynt  loan 
hefyd,  yr  hwn  a  gyfenwid  Marc  ;"  a'r  Act.  13.  5  :  "A  phan 


BANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  257 

oeddynt  yn  Salamis,  hwy  a  bregethasant  air  Duw  yn  syna- 
gogau  yr  Iuddewon  :  ac  yr  oedd  ganddynt  hefyd  loan  yn 
weinidog  :"  ac  2  Tim.  4.  11.  t:  Luc  yn  unig  sydd  gyda 
mi.  Cymer  Marc,  a  dwg  gyda  thi :  canys  buddiol  yw  efe  i 
mi  i'r  weinidogaetb." 

Yr  oedd  y  neb  a  ysgrifenodd  Luc  a  llyfr  yr  Actau, 
yn  gydymaith  mawr  i'r  Apostol  Paul.  Lleferir  am  dano 
megys  pe  buasai  gydag  ef  yn  y  lie  a  grybwyllwyd  ddi- 
weddaf,  ac  y  mae  efe  yn  siarad  am  dano  ei  hun  fel  cyd-dra- 
rnwyydd  a  Phaul  yn  ei  deitbiau,  ac  am  hyny  y  mae  yn  lief- 
aru  yn  y  person  Uuosog  cyntaf :  Nyni  a  aethom  i'r  lie  a'r 
lie  :  nyni  a  bwyliasoni,  &c.  Yr  oedd  efe  yn  anwyl  iawn 
gan  yr  apostol  Paul :  efe  yw  y  pbysygwr  anwyl  y  sonir  am 
dano  yn  Col.  4.  14.  Mae  yr  apostol  yn  rhestru  Marc  a  Luc 
yn  mysg  ei  gyd-weithwyr.  Philemon,  24.  ;-  Marcus.  Aris- 
tarcbus,  Demas,  Lucas,  fy  nghyd-weithwyr." 

Llyfrau  y  Testament  Xewvdd  ydynt  naill  ai  banesyddol, 
atbrawiaetbol,  ai  propbwydoliaetbol.  Y  llyfrau  hanesyddol 
ydynt  ysgrifeniadau  y  peclwar  efengylwr,  y  rbai  ydynt  yn 
rboddi  i  ni  yr  banes  am  Grist,  ei  waitb  yn  pwrcasu  pryned- 
igaetb,  ei  adgyfodiad,  a*i  esgvniad  :  ac  Actau  yr  Apostol- 
ion,  yr  bwn  sydd  yn  rboddi  banes  am  y  petbau  mawrion  a 
fuont  yn  foddion  i  sefydlu  a  lledaenu  yr  eglwys  Gristion- 
ogol  ar  y  cyntaf.  Y  llyfrau  athraicicvethol  ydynt  yr  epistob 
au,  y  rban  fwyaf  o  ba  rai  a  gawsom  ni  oddiwrtb  yr  apostol 
mawr,  Paul.  Ac  y  mae  genyni  un  llyfr  prophicydoliaethoU 
yr  bwn  sydd  yn  cymeryd  lie  wedi  i  boll  banesyddiaetb  y 
Bibl  ddiweddu,  ac  yn  rboddi  banes  am  y  dygwyddiadau, 
trwy  ba  rai  y  dygir  yn  mlaen  waith  mawr  y  prynedigaetb 
byd  ddiwedd  y  byd. 

Tybir  irr  boll  lyfrau  byn  gael  eu  bysgrifenu  yn  flaenorol 
i  ddinystr  Ierusalem,  oddyeitbr  y  rbai  a  ysgrifenwyd  gan 
yr  apostol  loan,  yr  bwn  a  fu  byw  bwyaf  o'r  boll  apostolion, 
ac  a  ysgrifenodd,  fel  y  tybir,  ar  ol  dinystr  Ierusalem.  I'r 
dysgybl  anwyl  bwn  y  rboddodd  Crist  ddatguddiad  o'r  petb- 
au rbyfeddol  byny  oeddynt  i  gymeryd  lie  yn  yr  eglwys  byd 


258  HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddiwedd  amser  ;  ac  efe  a  roddodd  y  Haw  orphenol  wrth 
ganon  yr  ysgrythyr,  ac  a  seliodd  y  cyfan  i  fy ny.  Felly  y 
mae  canon  yr  ysgrythyr,  y  rheol  ysgrifenedig  fawr  a  safadwy 
bono  a  ddechreuwyd  tuag  amser  Moses,  yn  awr  wedi  ei 
chwblhau  a'i  sefydlu  ;  ac  y  mae  melldith  wedi  ei  chyhoeddi 
yn  erbyn  y  neb  a  ychwanego  ati,  neu  a  dyno  ddim  oddiwrthi. 
Ac  felly  holl  foddion  sefydledig  gras  a  orphenwyd  yn  yr  oes 
apostolaidd,  neu  yn  flaenorol  i  farwolaeth  yr  apostol  loan, 
ac  y  maent  i  barhau  yn  ddigyfnewid  hyd  ddydd  y  farn.  Yr 
ydym  cyn  belled  a  hyn  wedi  ystyried  y  pethau  hyny,  trwy 
ba  rai  y  rhoddwyd  ac  y  sefydlwyd  moddion  gras  yn  yr  eg- 
lwys  Gristionogol. 

IV.  Y  modd  y  cafodd  y  Llwyddiant  ei  ddwyn  yn  mlaen. 

Yr  amser  pennodedig  i  fod  yn  ddydd  gofidiau  Sion,  sydd  o 
adgyfodiad  Crist  hyd  gwymp  Anghrist.  Y  mae  rhyw  ran 
neu  gilydd  o'r  eglwys,  yn  ystod  y  cyfnod  hwn,  dan  erlidig 
aeth  ;  ac  y  mae  hyn  yn  wir  am  yr  holl  eglwys  dros  ran 
fawr  o'r  amser,  neu,  o'r  hyn  lleiaf,  am  gorff  lluosog  pobl 
Dduw.  Am  y  tri  chan'  mlynedd  cyntaf  ar  ol  Crist,  yr  oedd 
yr  eglwys  yn  gyffredinol  mewn  cyflwr  tra  gofidus,  ac  yn 
wrthddrych  dirmyg  ac  erlidigaeth — yn  gyntaf  oddiwrth  yr 
Iuddewon,  ac  wedi  hyny  oddiwrth  y  Paganiaid.  Cafodd 
yr  eglwys  wedi  hyn,  o  ddechreu  amser  Cystenyn,  orphwys- 
dra  a  llwyddiant  am  ennyd  fechan  :  yr  hyn  a  arddangosir 
yn  Dat.  vii.,  trwy  yr  angel  yn  dal  y  pedwar  gwynt  dros 
ychydig  amser.  Ond  yn  fuan  wedi  hyn,  yr  eglwys  a  ddy- 
oddefodd  erlidigaeth  drachefn  oddiwrth  yr  Ariaid.  Wedi 
hyny,  cyfododd  Anghrist ;  a  gyrwyd  yr  eglwys  ar  ffo  i'r  diff- 
aethwch  ;  cadwyd  hi  i  lawr  mewn  cyflwr  distadl,  dirmygedig, 
a  phoenydiol,  am  hir  amser,  cyn  y  diwygiad  dan  Luther  ac 
ereill.  Ac  er  amser  y  diwygiad,  y  mae  yr  eglwys  wedi 
myned  trwy  erlidigaethau  chwerwach  nac  a  brofodd  erioed 
cyn  hyny.  Ac  er  i  ryw  ranau  o  eglwys  Dduw  gael  llonyddwch 
weithiau,  eto,  y  mae  y  wir  eglwys  yn  cael  ei  gorthrymu  yn 
fawr  gan  ei  gelynion  hyd  y  dydd  hwn,  a  rhai  rhanau  o  honi 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  259 

dan  erlidigaethau  tor-calonus  :  ac  nis  gallwn  lai  na  dysgwyl 
iddi  barhau  felly  hyd  gwymp  Anghrist.  Yna  y  daw  y  dydd 
a  beuwyd  i  lwyddiant  yr  eglwys  ar  y  ddaear,  amser  gosoded- 
ig  Duw  i  ddangos  ewyllys  da  i  Sion,  amser  na  bydd  y  saint 
yn  cael  eu  cadw  danodd  gan  annuwiolion,  ond  amser  y 
byddant  hwy  yn  cael  te}Trnasu,  fel  y  dywedir,  (Dat.  5.  10.) 
•;  A'r  freniniaeth  a  roddir  i  saint  y  Goruchaf."     Dan.  7.  27. 

Arddangosir  sefyllfa  ddyoddefol  yr  eglwys  yn  yr  ysgryth- 
yr  fel  pe  byddai  mewn  gwewyr,  (loan  16.  20,  21,  a  Dat.  12. 
1,  2.)  yn  ymdrechu  i  ymddwyn  ar  y  gogoniant  a'r  llwydd- 
iant  a  fydd  wedi  cwymp  Anghrist,  ac  yna  yr  esgor  hi  ar  ei 
mab.  Mae  yr  amser  trallodus  a  helbulus  hwn  yn  faith  i'r 
eglwys,  er  na  bydd  ei  barhad  ond  byr  mewn  cydmariaeth 
a'i  llwyddiant  tragywyddol.  Am  hyny  y  dywedir  ei  bod, 
yn  ystod  y  cystuddiau  hyn,  yn  llefain,  (Dat.  6.  10.)  i;  Pa 
hyd,  Arglwydd  sanctaidd  a  chywir,  nad  ydwyt  yn  dial  ein 
gwaed  ni  ar  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear."  A  dywedir  i 
ni  i  u  ynau  gwynion  gael  eu  rhoddi  i  bob  un  o  honynt  ; 
a  dywedwyd  wrthynt,  a'r  iddynt  orphwys  eto  ychydig  am- 
ser, hyd  oni  chyflawnid  rhif  eu  cydweision,  a'u  brodyr,  y 
rhai  oeddynt  i  gael  eu  lladd,  megys  ag  y  cawsent  hwythau." 
Felly  Dan.  12.  6.  "  Pa  hyd  fydd  hyd  ddiwedd  y  rhyfedd- 
odau  hyn  ?" 

Y  mae  i'w  sylwi,  mai  y  prif  achos  o'r  dyoddefiadau  hyn 
i'r  eglwys,  yn  yr  yspaid  yma,  oedd  y  llywodraeth  Eufeinig. 
Gan  hyny  gelwir  Rhufain  yn  y  Testament  Newydd  (Dat. 
17.  5)  yn  Fabilon,  oblegyd  fel  yr  oedd  trallodau  Ierusalem 
gynt  oddiwrth  y  ddinas  wrthwynebus  bono,  felly  y  mae  tra- 
llodau yr  eglwys  Gristionogol,  y  Ierusalem  ysbrydol,  yn  ystod 
ei  chystudd  hirfaith,  gan  mwyaf  o  Rufain.  Yr  oedd  yr  eg- 
lwys Gristionogol,  yn  naenorol  i  amser  Cystenyn,  yn  cael  ei 
thrallodi  gan  Rufain  Baganaidd  :  ac  wedi  hyny  ei  thrallod- 
au  ydynt  gan  mwyaf  oddiwrth  Rufain  Anghristaidd.  Ac 
megys  yr  oedd  caethiwed  yr  Iuddewon  gynt  yn  darfod  gyda 
dinystr  Eabilon,  felly  y  derfydd  amser  trallodus  yr  eglwys 
Sristionogol  gyda  dinystr  eglwys  Rufain,  y  Babel  ysbrydol. 


260  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

PENNOD    I. 

O  Adgyfodiad  Crist  hyd  ddinystr  Jerusalem. 

Wrth  lefaru  am  lwyddiant  prynedigaeth  Crist  yn  ystod 
y  cyfnod  hwn,  sylwaf,  yn  laf,  Ar  y  llwyddiant  ei  hun  ; 
yn  2il,  Y  gwrthwynebiad  a  gafodd  oddiwrth  ei  elynion  ;  ac, 
yn  3ydd,  Y  barnedigaethau  dychrynllyd  oddiwrth  Dduw  a 
oddiweddasant  y  gelynion  hyny. 

I.  Y  llwyddiant  ei  hun.  Yn  fuan  wedi  i  Grist  fyned  i 
mewn  i'r  cysegr  sancteiddiolaf  trwy  ei  waed  ei  hun,  dechreu- 
odd  llwyddiant  gogoneddus  ar  yr  hyn  a  wnaeth  ae  a  ddy- 
oddefodd.  Ar  ol  cloddio  dan  sylfaeni  teyrnas  Satan,  hi  a 
ddeehreuodd  syrthio  yn  brysur.  Yr  oedd  ei  hadfeiliad  mor 
gyflym,  fely  gellir  yn  briodol  ei  gyffelybu  i  Satan  yn  syrthio 
fel  mellten  o'r  nefoedd.  Yr  oedd  Satan  wedi  dyrchafu  ei 
orseddfaingc  yn  dra  uchel  yn  y  byd  hwn,  cyfuwch  hyd  yn 
nod  a  ser  y  nefoedd,  ac  yn  teyrnasu  gyda  rhwysg  dirfawr 
yn  ei  ymherodraeth  Baganaidd  Rufeinig ;  ac  ni  chawsai 
erioed  y  fath  gwymp  ag  a  gafodd  yn  fuan  wedi  esgyniad 
Crist.  Gallwn  dybied  iddo  orfoleddu  yn  marwolaeth  Crist, 
fel  y  fuddugoliaeth  fwyaf  a  ennillasai  erioed  ;  ac  yr  ydoedd 
yn  dychymygu  efallai  iddo  lwyr  ddymchwelyd  amcanion 
Duw.  Eithr  efe  a  ddaeth  yn  fuan  yn  deimladwy  nad  oedd 
yr  hyn  a  wnaethai  ond  anafu  ei  deyrnas  ei  hun,  pan  ganfu 
hi  yn  dechreu  syrthio  mor  brysur  mewn  canlyniad  i  farwol- 
aeth  Crist.  Canys  wedi  i  Grist  esgyn,  a  derbyn  yr  Ysbryd 
Glan,  efe  a'i  tywalltodd  ef  yn  helaeth,  er  troedigaeth  miloedd 
a  railiynau  o  eneidiau. 

Ni  buasai  erioed  y  fath  gynydd  ar  deyrnas  Crist.  Efallai 
i  fwy  o  eneidiau  gael  eu  dychwelyd  yn  oes  yr  apostolion 
nac  o  ddechreuad  y  byd  hyd  yr  amser  hwnw.  Fel  hyn  y  de- 
chreuodd  Duw  yn  ddioed  gyflawnu  ei  addewid  ogoneddus  i'w 
Fab,  y  byddai  iddo  weled  ei  had,  ac  y  byddai  i  ewyllys  yr 


IIANES  GWAITII  Y  TRYXEDIGAETH.  261 

Arglwydd  lwyddo  yn  ci  law  ef,  os  rhoddai  ei  enaid  yn 
aberth  dros  bechod.     Ac  yn 

1.  Sylwn  yma  ar  y  lhvyddiant  a  gafodd  yr  efengyl  yn 
mhlith  yr  Iuddewon ;  canys  Duw  a  ddechreuodd  gyda  hwy. 
Pan  o  gylch  gwrthod  y  rhan  fwyaf  o'r  genedl  hono,  y  mae 
efe  yn  gyntaf  yn  galw  ei  etholedigion  o'u  mysg  hwy. 
Felly  y  bnasai  gyda  barnedigaethau  arswydus  a  thrymion 
Duw  ar  y  genedl  hono  yn  flaenorol :  byddai  y  corff  o  hon- 
ynt  yn  cael  eu  dinystrio,  a  dim  ond  gweddill  eu  harbed  neu 
eu  dychwelyd.  Gwrthodwyd  corff  y  deg  llwyth  pan  ym- 
adawsant  ag  addoliad  y  gwir  Dduw  yn  amser  Ieroboam,  ac 
yn  enwedig  yn  amser  Ahab  ;  ond  eto  fe  gadwyd  gweddill  o 
honynt.  Gadawodd  llawer  eu  meddiannau  yn  mhlith  y 
llwythau  hyny,  ac  ymsefydlasant  yn  mysg  llwythau  Iudah 
a  Beniamin  ;  ond  yr  oedd  yn  amser  Ahab  saith  mil.  y  rhai 
ni  phlygasant  eu  glin  i  Baal.  O'r  rhai  a  gaethgludwyd  i 
Babilon.  gweddill  yn  unig  a  ddychwelasant  yn  ol  i'w  gwlad 
eu  hunain.  Felly  yn  awr,  y  rhan  fwyaf  o'r  bobl  a  wrthod- 
wyd  yn  hollol,  ond  fe  gafodd  rhyw  ychydig  eu  hachub.  Ac 
y  mae  yr  Ysbryd  Glan  yn  cydmaru  yr  ychydig  nifer  yuia, 
a  achubwyd  trwy  bregethiad  yr  efengyl,  i'r  gweddilliadau 
blaenorol  hyny.  Bhuf.  9.  27.  u  Hefyd  y  mae  Esaias  yn 
llefain  am  yr  Israel,  Cyd  byddai  nifer  meibion  Israel  fel 
tywod  y  mor,  gweddill  a  achubir."     Gwel  Esa.  10.  22. 

Llwyddiant  gogoneddus  yr  efengyl  yn  mysg  yr  Iuddewon 
wedi  esgyniad  Crist,  a  ddechreuodd  trwy  dywalltiad  yr  Ys- 
bryd ar  ddydd  y  Pentecost.  Act.  ii.  Yr  oedd  y  tywalltiad 
hwn  mor  rhyfeddol  fel  yr  ydym  yn  darllen  am  ddychweliad 
tair  mil  at  y  ffydd  Gristionogol  mewn  un  dydd.  Act.  2.  41. 
Ac  wedi  hyn,  yr  Arglwydd  a  ychwanegodd  beunydd  at  yr 
eglwys  y  rhai  a  fyddent  gadwedig.  Yn  fuan  ar  ol  hyn  yr 
oedd  eu  nifer  yn  nghylch  pum'  mil.  Nid  yn  unig  fe  gafodd 
liuaws  fel  hyn  eu  dychwelyd,  ond  yr  oedd  yr  eglwys  yn 
enwog  mewn  duwioldeb,  fel  yr  ymddengys  oddiwrth  Actau 
2.  46,  47,  a  4.  32. 

Ffurfiwyd  yr  eglwys  Gristionogol  fel  hyn  ar  y  cyntaf  o 


262  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

genedl  Israel ;  a  phan  alwyd  y  Cenedloedd,  ychwanegwyd 
hwy  at  yr  eglwys  Gristionogol  Iuddewig,  fel  y  proselytiaid 
gynt  at  eglwys  Fosenaidd  Israel.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu 
himpio  yn  nghyff  Abraham,  ac  nid  oeddynt  bren  gwahanol: 
yr  oeddynt  oil  o  had  Abraham  ac  Israel  o  hyd ;  megys  yr 
oedd  Ruth  y  Foabes,  ac  Urias  yr  Hethiad,  a  phroselytiaid 
ereill  gynt,  yn  cael  eu  cyfrif  yr  un  bobl  ac  o  had  Israel. 

Yr  eglwys  Gristionogol  a  gafodd  ei  dechreuad  yn  Ieru- 
salem, ac  oddiyno  y  lledaenwyd  hi  i  fysg  yr  holl  genedl- 
oedd ;  felly  yr  oedd  yr  eglwys  hono  yn  Ierusalem  yn  fam 
i'r  holl  eglwysi  ereill  drwy  y  byd,  yn  ol  y  brophwydoiiaeth 
yn  Esa.  2.  3,  4  :  c:  Canys  y  gyfraith  a  a  allan  o  Sion,  a  gair 
yr  Arglwydd  o  Ierusalem  :  ac  efe  a  farna  rhwng  y  cenedl- 
oedd, ac  a  gerydda  bobloedd  lawer."  Felly  y  mae  yr  holl 
eglwys  o  hyd  yn  Ierusalem  ysbrydol  i  Dduw. 

Wedi  hyn  yr  ydym  yn  darllen  i  lawer  o  filoedd  o  Iudd- 
ewon  gredu  yn  Ierusalem,  (Act.  21.  20,)  cystal  ag  yn 
ninasoedd  ereill  Iudea,  ac  mewn  parthau  ereill  o'r  byd. 
0  blegyd  arferiad  yr  apostolion  oedd  myned  yn  gyntaf  i 
synagogau  yr  Iuddewon,  a  phregethu  yr  efengyl  iddynt 
hwy  ;  a  llawer  o  honynt  yn  y  naill  le  a'r  Hall  a  gredasant, 
megys  Damascus,  Antiochia,  ac  amrywiol  fanau  ereill. 

Gyda  'r  tywalltiad  hwn  o'r  Ysbryd  ar  ddydd  y  Pente- 
cost, y  dechreuodd  y  gyntaf  o'r  goruchwyliaethau  mawrion 
hyny  a  elwir  yn  ddyfodiad  Crist  yn  ei  deyrnas.  Arddang- 
osir  dyfodiad  Crist  fel  hyn  yn  ysbrydol  i  osod  ei  deyrnas  i 
fyny  yn  y  byd,  megys  pe  buasai  yn  dyfod  i  lawr  o'r  nefoedd, 
He  yr  esgynasai.  loan  14.  18.  "  Nis  gadawaf  chwi  yn 
amddifad :  mi  a  ddeuaf  atoch  chwi."  Ac  yn  adn.  28. 
"  Clywsoch  fel  y  dywedais  wrthych,  Yr  wyf  yn  myned  ym- 
aith,  ac  mi  a  ddeuaf  atoch."  Ac  fel  hyn  y  dechreuodd  yr 
apostolion  weled  teyrnas  nefoedd  yn  dyfod  mewn  grym,  fel 
yr  addawsai  efe  iddynt.     Marc  9.  1. 

2.  Wedi  i  lwyddiant  yr  efengyl  ddechreu  mor  ogoneddus 
yn  mysg  yr  Iuddewon,  yn  nesaf  fe  dywalltwyd  Ysbryd 
Duw  yn  rhyfeddol  ar  y  Samariaid,  y  rhai  oeddynt  hiliog- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  263 

aeth  y  bobl  a  symudasai  brenia  Assyria  o  wahanol  barthau 
ei  lywodraeth,  ac  a  sefydlwyd  ganddo  yn  y  tir  a  breswylid 
gan  y  deg  llwyth,  y  rhai  a  gaethgludasai  efe.  Yr  oedd  y 
rhai  hyn  wedi  derbyn  pum'  llyfr  Moses,  ac  yn  ymarfer  a'r 
rhan  fwyaf  o'r  defodau  Mosenaidd,  ac  felly  yn  fath  o  Iudd- 
ewon  cymysglyd.  Nid  ydym  yn  canfod  eu  bod  yn  cael  eu 
cyfrif  fel  Cenedloedd  yn  y  Testament  Newydd  :  canys  y 
mae  galwad  y  Cenedloedd  yn  cael  son  am  dano  ar  ol  hyn  fel 
peth  newydd,  yr  hyn  a  ddechreuodd  gyda  throedigaeth  Cor- 
nelius. Ond  eto  yr  oedd  yn  arwydd  o  wneuthur  yn  bobl  rai 
nid  oeddynt  bobl ;  canys  yr  oeddynt  wedi  llygru  crefydd  Mo- 
ses, ac  nid  oeddynt  yn  myned  i  fyny  i  Ierusalem  i  addoli. 
Yr  oedd  ganddynt  hwy  deml  arall  o'r  eiddynt  eu  hunain  ar 
fynydd  Gerizim  ;  yr  hwn  ydyw  y  mynydd  y  soniai  y  wraig 
o  Samaria  am  dano,  pan  y  dywedodd,  u  Ein  tadau  a  addolas- 
ant  yn  y  mynydd  hwn."  Nid  ydyw  Crist  yno  yn  cymeradwyo 
cu  hymddidoliad  oddiwrth  yr  Iuddewon  ;  ond  efe  a  ddywed- 
odd  eu  bod  yn  addoli  y  peth  nis  gwyddent,  ac  mai  o'r 
Iuddewon  yr  oedd  iachawdwriaeth.  Ond  yn  awr  y  mae 
iachawdwriaeth  yn  cael  ei  dwyn  oddiwrth  yr  Iuddewon 
atynt  hwy,  trwy  weinidogaeth  Philip,  (oddyeithr  yr  ychydig 
lwyddiant  a  gawsai  Crist  yn  flaenorol  yn  eu  mysg.)  gyda 
phregethiad  yr  hwn  y  bu  tywalltiad  gogoneddus  o  Ysbryd 
Duw  yn  ninas  Samaria  ;  lie  y  dywedir  i  ni  fod  y  bobl  yn 
credu  i  "  Philip  yn  pregethu  y  pethau  a  berthynent  i 
deyrnas  Dduw,  ac  i  enw  Iesu  Grist,  a'u  bedyddio  hwy  yn 
wyr  ac  yn  wragedd  ;"  a  bod  llawenydd  mawr  yn  y  ddinas. 
Act.  8.  8—12. 

Cafodd  Crist  fel  hyn  gynhauaf  gogoneddus  yn  ninas  Sa- 
maria ;  yn  unol  a'r  hyn  a  ddywedasai  wrth  ei  ddysgyblion 
ger  ffynnon  Iacob,  dair  neu  bedair  blynedd  yn  ol,  ar  yr 
achlysur  o  ymddangosiad  pobl  Samaria  encyd  o  ffordd  yn 
y  meusydd,  yn  dyfod  rhyngddynt  a'r  fan  He  yr  oedd  efe. 
loan  4.  35,  36.  Yr  oedd  y  duedd  a  amlygodd  pobl 
Samaria  tuag  at  Grist  a'i  efengyl,  yn  dangos  eu  bod  yn 
barod  i'r  cynhauaf ;  ac  yn  awr  mae  y  cynhauaf  wedi  dyfod 


264  IIANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETH. 

trwy  bregetbiad  Philip.  Yr  oedd  gelyniaeth  o'r  chwerwaf 
yn  arfcr  bod  rhwng  yr  Iuddewon  a'r  Samariaid  ;  ond  yn 
awr,  trwy  eu  dycliweliad,  yr  oedd  y  Cristionogion  Iuddewig 
a  Samariaidd,  wedi  eu  himo  yn  ddedvvydd  a'u  gilydd  ;  canys 
yn  Nghrist  Iesu  nid  oes  nac  Iuddew  na  Samariad,  ond 
Crist  oil  yn  oil.  Yr  oedd  hyn  yn  esiampl  ogoneddus  o'r 
blaidd  yn  trigo  gyda'r  oen,  a'r  llewpard  yn  gorweddgyda'r 
myn.     Esa.  11.  6. 

3.  Y  peth  nesaf  i  sylwi  arno,  ydyw  galwad  y  Cenedloedd. 
Goruchwyliaeth  fawr  a  gogoneddus  oedd  hon,  yn  cael  son 
llawer  am  dani  yn  yr  Hen  Destament  a  chan  yr  apostolion. 
Dechreuwyd  hi  gyda  throedigaeth  Cornelius  a'i  deulu,  er 
mawr  lawenydd  i  Petr,  yr  hwn  a  fuasai  yn  offeryn  i  hyn,  a'r 
rhai  oeddynt  gydag  ef.  Act.  10.  11.  Yr  esiampl  nesaf 
oedd  dychweliad  nifer  mawr  o  Genedloedd  yn  Cyprus, 
Cyrene,  ac  Antiochia,  trwy  y  dysgyblion  a  wasgarwyd  yn 
yr  erlidigaeth  a  fu  pan  labyddiwyd  Stephan.  Act.  11. 
19 — 21.  Ac  yn  ddioed  wedi  hyny  y  dechreuwyd  galw  y 
dysgyblion  gyntaf  yn  Gristionogion  yn  Antiochia. 

Wedi  hyn  fe  ddychwelwyd  lluoedd  o  Genedloedd  yn 
ngwahanol  barthau  y  byd,  yn  benaf  trwy  weinidogaeth  yr 
apostol  Paul,  yr  hyn  a  ddilynwyd  a  thywalltiad  gogon- 
eddus o'r  Ysbryd.  Yr  oedd  lluaws  yn  ymgasglu  i  eglwys 
Crist  yn  yr  holl  ddinasoedd  bron,  y  deuai  yr  apostol  idd- 
ynt.  Felly  yr  oedd  rhifedi  aelodau  Cenedlig  yr  eglwys 
Gristionogol  yn  fuan  yn  mhell  tu  hwnt  i'w  haelodau  Iudd- 
ewig ;  ac  yn  mhen  llai  na  deng  mlynedd  wedi  hyn,  cafodd 
Paul  ei  anfon  allan  o  Antiochia  i  bregethu  i'r  Cenedloedd, 
a  dywedid  ei  fod  ef  a'i  gymdeithion  wedi  aflonyddu  y  byd, 
(yn  ol  y  Seisonaeg,  wedi  troi  tu  uchaf  y  byd  yn  isaf.) 
Act.  17.  6.  "  Y  rhai  sydd  yn  aflonyddu  y  byd,  y  rhai 
hyny  a  ddaethant  yma  hefyd."  Ond  y  tywalltiad  hynotaf 
ydoedd  hwnw  yn  y  ddinas  fawr  Ephesus.  Fe  fu  hefyd 
gasglu  anghyffredin  ar  eneidiau  i  mewn  yn  Corinth,  un  o'r 
dinasoedd  mwyaf  yn  nhir  Groeg.  Wedi  hyny  fe  ddy- 
chwelwyd llawer  yn  Rhufain,  prif  ddinas  y  byd  adnabydd- 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII.  2G5 

us  y  pryd  hwnw  ;  ac  fe  daenwyd  yr  efengyl  trwy  holl  ranau 
yr  vmherodraeth  Rufeinig.  Fel  hyn  yr  oedd  yr  Haul  efeng- 
ylaidd,  yr  hwn  a  gyfodasai  yn  ddiweddar  ar  yr  Iuddewon, 
yn  awr  wedi  cyfodi  a  dechreu  llewyrchu  ar  y  byd  Pagan- 
aidd,  wedi  iddynt  aros  yn  nhywyllwch  dudew  Paganiaeth 
am  gynifer  o  oesoedd. 

Yr  oedd  hyn  yn  beth  mawr,  ac  ni  buasai  y  fath  erioed  o'r 
blaen.  Yr  oedd  yr  holl  genedloedd  oddyeithr  yr  Iuddewon, 
wedi  eu  bwrw  ymaith  er  oddeutu  amser  Moses.  Yr  oedd  y 
byd  Paganaidd  wedi  ei  orehuddio  a  thywyllwch  dudew 
eilun-addoliaeth  ;  ond  yn  awr,  wrth  sain  gorfoleddus  yr  ef- 
engyl, deehreuasant  ymwrthod  a'u  heilunod,  gan  eu  taflu  i'r 
wadd  a'r  ystlumod.  Dysgasant  yn  awr  addoli  y  gwir  Dduw, 
ac  ymddiried  yn  ei  Fab  ef  Iesu  Grist.  Arddelodd  Duw  hwy 
yn  bobl  iddo ;  a'r  rhai  a  fuont  cyhyd  yn  mhell,  a  wnaetbpwyd 
yn  agos  trwy  waed  Crist.  Yr  oedd  dynion  yn  cael  eu  cyfnewid 
o  fod  yn  baganaidd  ae  anifeilaidd,  i  fod  yn  blant  i  Dduw ; 
ac  yn  cael  eu  galw  allan  o  deyrnas  dywyll  Satan,  a'u  dwyn 
i'w  ryfeddol  oleuni  ef.  Yr  oedd  cynnulleidfaoedd  Cristion- 
ogol  yn  yr  holl  wledydd  bron  trwy  y  byd  adnabyddus,  a 
chaniadau  gorfoleddus  o  fawl  yn  cael  eu  cyflwyno  i'r  gwir 
Dduw,  a  Iesu  Grist  y  Pryniawdwr  gogoneddus.  Yn  awr 
yr  oedd  yr  adeiladaeth  fawr  a  ddechreuwyd  gan  Dduw  yn 
fuan  wedi  cwynip  dyn,  yn  cael  ei  chodi  yn  ogoneddus,  ar 
ddull  newydd  ;  yn  awr  yr  oedd  prophwydoliaethau  Daniel 
mewn  perthynas  i'r  deyrnas  ddiweddaf,  yr  hon  oedd  i  ddi- 
lyn  y  pedair  unbenaeth  baganaidd,  yn  dechreu  cael  eu  cyf- 
lawnu  ;  yn  awr  y  mae  y  gareg  a  dorwyd  o'r  mynydd,  nid  a 
Haw,  yn  dechreu  taro  y  ddelw  ar  ei  thraed,  a'i  dryllio  yn 
chwilfriw,  ac  yn  myned  rhagddi  i  lenwi  yr  holl  ddaear  yn 
gynym  ;  ac  y  mae  Duw  yn  awr  yn  casglu  ei  etholedigion  yn 
nghyd  o  bedwar  gwynt  y  nefoedd,  trwy  bregethiad  yr  apos- 
tolion  a  gweinidogion  ereill,  (angelion  yr  eglwys  Gristion- 
ogol  a  anfonesid  allan  gyda  mawr  sain  udgorn  yr  efengyl,) 
rn  flaenorol  i  ddinystr  Ierusalem,  yn  unol  a'r  hyn  a  rag- 
Idywedasai  Crist.     Mat.  24.  31. 

H.    R. W.  12 


266  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETIL 

II.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  sylwi  ar  y  gwrthwynebiad 
a  gafodd  prynedigaeth  Crist  oddiwrth  ei  elynion.  Satan, 
yr  hwn  yn  ddiweddar  oedd  mor  barod  i  orfoleddu  ac  ym- 
ddyrchafu,  fel  ped  fuasai  wedi  ennill  y  fuddugoliaeth  wrth 
roddi  Crist  i  farwolaeth,  yn  awr  yn  canfod  ei  hun  yn 
cwympo  i'r  pwll  a  gloddiasai,  a'i  deyrnas  yn  adfeilio  yn 
brysur,  a'r  fath  gynydd  rhyfeddol  oedd  ar  deyrnas  Crist,  a 
lanwyd  a  braw  a  syndod  o'r  mwyaf ;  ac  fe  ymddengys  fod 
uffern  wedi  arswydo  ac  ymarfogi  o  ddifrif  i  wneyd  y  gwrth- 
wynebiad creulonaf  yn  ei  erbyn.  Ac,  yn  gyntaf,  fe  gyn- 
hyrfodd  y  diafol  yr  Iuddewon,  y  rhai  yn  flaenorol  a  groes- 
hoeliasant  Grist,  i  erlid  yr  eglwys ;  canys  y  mae  i'w  sylwi, 
fod  yr  erlidigaeth  a  ddyoddefodd  yr  eglwys  yn  ystod  y 
cyfnod  hwn,  gan  mwyaf  oddiwrth  yr  Iuddewon.  Yr  ydym 
yn  darllen  yn  llyfr  yr  Actau,  pan  dywalltwyd  yr  Ysbryd 
Glan  ar  ddydd  y  Pentecost,  fel  yr  oedd  yr  Iuddewon 
yn  gwatwar,  gan  ddywedyd,  "Llawn  o  win  melus  ydynt  ;,J 
ac  fel  yr  oedd  yr  ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid,  yn  nghyda 
blaenor  y  denil,  wedi  brawychu,  ac  yn  ymgynhyrfu  i  wrth- 
wynebu  yr  apostolion.  Yr  oeddynt  yn  gyntaf  yn  eu  dal, 
yna  yn  eu  bygwth,  ac  wedi  hyny  yn  eu  carcharu  a'u  euro 
hwy  ;  a  chan  chwythu  allan  fygythion  a  chelanedd  yn  erbyn 
dysgyblion  yr  Arglwydd,  llabyddiasant  Stephan  a  meini 
yn  eu  cynddaredd  terfysglyd  ;  ac  heb  fod  yn  foddlon  ar  erlid 
y  rhai  a  gaent  yn  ludea,  hwy  a  anfonasant  i  Ddaniascus,  a 
manau  pellenig  ereill,  gan  erlid  pawb  a  allent  gael  yn  mhol> 
lie.  Yr  oedd  Herod,  y  penaf  yn  eu  plith,  yn  estyn  allan  ei 
law  i  flino  yr  eglwys,  a  lladdwyd  Iago  ganddo  a'r  cleddyf, 
ac  aeth  rhagddo  i  gymeryd  Petr  hefyd,  a  bwriodd  ef  yn 
ngharchar. 

Felly  hefyd  mewn  gwledydd  ereill,  yn  mhob  man  bron  y 
deuai  yr  apostolion,  yr  Iuddewon  oeddynt  yn  y  modd 
mwyaf  maleisus  yn  gwrthwynebu  yr  efengyl,  gyda  chroes 
ddadleuaeth  a  chableddau.  Pa  faint  o  bethau  a  ddyoddef- 
odd y  sanctaidd  apostol  Paul  oddiar  eu  dwylaw !  Mor 
greulon  a  gwaedlyd  yr  oeddynt  yn  ymddwyn  tuag  ato,  pan 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  267 

yr  oedd  efe  yn  dwyn  elusen  i'w  genedl !  Yn  yr  erlidigaeth 
a'r  trychineb  hwn,  y  cyflawnwyd  y  brophwydoliaeth  hono  o 
eiddo  Crist,  (Mat.  23.  34  :)  "Am  hyny,  wele,  yr  ydwyf  yn 
anfon  atoch  brophwydi,  a  doethion,  ac  ysgrifenyddion :  a 
rhai  o  honynt  a  leddwch  ac  a  groeshoeliwch  ;  a  rhai  o  hon- 
ynt  a  ffrewyllwch  yn  eich  synagogau,  ac  a  erlidiwch  o  dref 
i  dref." 

III.  Y  barnedigaetkau  a  oddiweddasant  y  gelynion  hyny  i 
Grist,  sef  yr  luddeivon  erlidigaethus. 

1.  Y  nifer  lluosocaf  o'r  bobl  a  roddwyd  i  fyny  i  dy wyllwch 
barnol  a  chaledwch  calon.  Oyhoeddasai  Crist  y  fath  wae 
uwch  eu  penau  yn  nyddiau  ei  gnawd.  Mat.  13.  14,  15.  Yr 
apostol  Paul  hefyd  a  ail  gyhoeddodd  yr  un  wae  i  ddyfod 
arnynt,  (Act.  28.  25 — 27.)  a  than  y  felldith  hon,  y  tywyll- 
wch  barnol  a'r  caledwch  yma  y  maent  yn  aros  hyd  y  dydd 
hwn  er  ys  tua  dau  gant  ar  bymtheg  o  flynyddau,  yn  gof- 
nodau  dychrynllyd  o  ddialedd  Duw,  ac  yn  brawf  o'r  mwyaf 
aethus  o'i  farnedigaethau  ef.  Y  mae  eu  cyndynrwydd  par- 
haus  yn  dal  i  wrthod  Crist,  o  genedlaeth  i  genedlaeth,  fel 
nad  ydyw  dychweliad  neb  o  honynt  i'r  ffydd  Gristionogol 
ond  peth  anfynych — er  fod  eu  hysgrifeniadau  hwy  eu  hunain 
yn  yr  Hen  Destament  yn  llawn  o  dystiolaethau  amlwg  yn  eu 
herbyn — yn  brawf  nodedig  o'u  gadawiad  aethus  gan  Dduw. 

2.  Gwrthodwyd  hwy  o  fod  mwyach  yn  bobl  weledig  i  Dduw. 
Torwyd  hwy  ymaith  o  gyff  Abraham  ;  ac  er  y  pryd  hwnw 
nid  ydynt  yn  cael  eu  cyfrif  yn  had  Abraham  mwy  na  'r  Is- 
maeliaid  neu  yr  Edomiaid,  y  rhai  ydynt  eu  had  naturiol  ef 
cystal  a  hwythau.  Cafodd  y  rhan  fwyaf  o'r  ddau  lwyth  eu 
bwrw  ymaith  yn  awr,  fel  y  cawsai  y  deg  llwyth  yn  flaen- 
orol ;  a  chymerwyd  pobl  ereill  i  mewn  yn  eu  lie,  yn  ol  rhag- 
ddywediadau  eu  prophwydi  eu  hunain.  Deut.  32.  21.  "  Hwy 
a  yrasant  eiddigedd  arnaf  a'r  peth  nid  oedd  Dduw  ;  dig- 
iasant  fi  a'u  hoferedd :  minau  a  yraf  eiddigedd  arnynt 
hwythau  a'r  rhai  nid  ydynt  bobl ;  a  chenedl  ynfyd  y  digiaf 
hwynt."  Esa.  65.  1.  u  Ceisiwyd  fi  gan  y  rhai  nid  ymofyn- 
asant  am  danaf;  cafwyd  fi  gan   y  rhai  ni'm  ceisiasant.u 


268  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

Gwnaed  eu  gwrthodiad  hwy  yn  amlwg,  trwy  i  Dduw  or- 
chymyn  i'w  apostolion  droi  oddiwrthynt,  a'u  gadaelyn  lion 
ydd.  Act.  13.  46,  47.  K  Yna  Paul  a  Barnabas  a  aethant 
yn  hyf,  ac  a  ddywedasant,  Rhaid  oedd  llefaru  gair  Duw 
wrthych  chwi  yn  gyntaf :  eithr  o  herwydd  eich  bod  yn  ei 
wrthod,  ac  yn  eich  barnu  eich  hunain  yn  annheilwng  o 
fywyd  tragywyddol,  wele,  yr  ydym  yn  troi  at  y  Cenedloedd 
Canys  felly  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd  i  ni."  Act.  18. 
6,  a  28.  28.  ' 

Hyd  yma  y  mae  genym  hanesyddiaeth  ysgrythyrol  i'n 
cyfarwyddo :  o  hyn  allan  nid  oes  genym  ond  yn  unig  cyf- 
arwyddyd  prophwydoliaethau  yr  ysgrythyr  a  hanesyddiaeth 
ddynol. 

3.  Y  drydedd  farn  a'r  olaf  a  ddaeth  oddiwrth  Dduw  ar 
elynion  llwyddiant  yr  efengyl,  y  crybwyllaf  am  dani,  ydyw 
dinystr  arswydus  eu  dinas  a'u  gwlad  gan  y  Rhufeiniaid. 
Cawsant  fynych  rybuddion,  a  defnyddiwyd  llawer  moddion 
gyda  hwy,  cyn  i'r  dinystr  hwn  eu  goddiweddyd.  Rhybudd- 
iwyd  hwy  yn  gyntaf  gan  loan  Fedyddiwr,  yr  hwn  a  ddy- 
wedodd  wrthynt  fod  y  fwyall  wedi  ei  gosod  ar  wreiddyn  y 
prenau ;  ac  y  byddai  i  bob  pren  na  ddygai  ffrwyth  da  gael 
ei  dori  i  lawr  a'i  daflu  yn  tan.  Yna  Crist  a'u  rhybuddiodd 
hwy  yn  neillduol  iawn,  ac  a  ddywedodd  wrthynt  fod  eu 
dinystr  yn  ymyl,  y  meddwl  am  yr  hyn  a  wnaeth  iddo  wylo 
drostynt.  Ac  yna  yr  apostolion,  ar  ol  esgyniad  Crist,  a'u 
mynych  rybuddiasant.  Ond  hwy  a  ymddygasant  yn  gyn- 
dyn,  gan  barhau  yn  wrthwynebwyr  i  Grist  a'i  eglwys,  ac  i 
arfer  eu  herlidiau  chwerwon.  Fe  dybir  nad  oedd  eu  herlid- 
igaeth  faleisus  ar  yr  apostol  Paul,  am  yr  hon  y  cawn  hanes 
tua  diwedd  yr  Actau,  ychwaneg  na  saith  neu  wyth  mlynedd 
cyn  eu  dinystr. 

Wedi  hyn  rhyngodd  bodd  i  Dduw  roddi  iddynt  un  rhybudd 
tranodedigyn  rhagor,  trwy  yr  apostol  Paul,  yn  ei  Epistol  at 
yr  Hebreaid,  yr  hwn  a  ysgrifenwyd,  fel  y  tybir,  tua  phedair 
blynedd  cyn  eu  dinystr ;  ac  ynddo  y  mae  yn  rhoddi  y  rhesym- 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  269 

au  egluraf  a  chadarnaf  o'u  blaen  hwynt,  allan  o'u  cyfraith 
a'u  prophwydi  hwy  eu  hunain,  i  ba  rai  y  maent  yn  proffesu 
y  parch  mwyaf,  i  brofi  bod  yn  rhaid  mai  Iesu  Grist  yw  Mab 
Duw  ;  a  bod  eu  boll  ddeddf  hwy  yn  cyfeirio  ato  ef,  ac 
yn  ei  gysgodi ;  a  bod  yn  rhaid  i'r  oruchwyliaeth  Iuddew 
ig  ddiflanu.  Er  fod  yr  epistol  yn  cael  ei  gyfeirio  at  yr 
Hebreaid  Cristionogol  yn  fwyaf  union-gyrchol ;  eto  y  mae 
ei  sylwedd  yn  dangos  yn  eglur  fod  yr  apostol  yn  ei  fwriadu 
er  defnydd  ac  argyhoeddiad  i'r  Iuddewon  anghrediniol.  Y 
mae  efe  yn  yr  epistol  hwn  yn  crybwyll  yn  neillduol  mor 
agos  yw  y  dinystr.  Pen.  10.  25.  "  A  hyny  yn  fwy,  yngy- 
maint  a'ch  bod  yn  gweled  y  dydd  yn  nesau  ;"  ac  yn  adnod 
27 j  y  mae  efe  yn  llefaru  am  y  farn  sydd  yn  agosau,  "  a'r 
anger dd  tan,  yr  hwn  a  ddifa  y  gwrthwynebwyr." 

Ond  gan  i'r  cyffredinolrwydd  o  honynt  wrthod  derby n 
argyhoeddiad,  Duw  a'u  dinystriodd  hwy  yn  fuan  trwy  yr 
amgylchiadau  mwyaf  arswydus.  fel  na  bu  dinystr  un  wlad 
na  dinas  er  dechreuad  y  byd  yn  gyffelyb  i'r  hyn  a  ddaeth 
arnynt  hwy,  yn  ol  yr  hyn  a  ragddywedasai  Crist.  Mat. 
24.  21.  "  Canys  y  pryd  hwnw  y  bydd  gorthrymder  mawr, 
y  fath  ni  bu  o  ddechreuad  y  byd  hyd  yr  awr  hon,  ac  ni  bydd 
chwaith."  Yr  oedd  dinystr  Ierusalem  gan  y  Babiloniaid 
yn  hynod  o  aethus,  fel  y  mae  yn  cael  ei  ddarlunio  yn  y 
modd  mwyaf  effeithiol  gan  y  prophwyd  Ieremiah  yn  ei  Al- 
arnad  ;  eithr  nid  oedd  hyny  ond  megys  dim  i'r  trueni  ofn* 
adwy,  a'r  digofaint  a  ddyoddefasant  yn  y  dinystr  hwn. 
Duw  a  ddygodd  arnynt,  megys  y  rhagfynegasai  Crist,  yr 
holl  waed  cyfiawn  a  dywalltwyd  o  s}^lfaeniad  y  byd.  Fel 
hyn  y  gwnaed  gelynion  Crist  yn  droed-faingc  i'w  draed  ef, 
ar  ol  ei  esgyniad,  yn  unol  ag  addewid  Duw,  (Salm  ex. ;)  ac 
y  mae  efe.yn  eu  dryllio  hwy  a  gwialen  haiarn.  Y  drain  a'r 
mieri  a  osodasant  yn  ei  erbyn  ef  mewn  brwydr ;  ond  efe 
a  aeth  trwyddynt ;  llosgodd  hwynt  yn  nghyd. 

Yr  oedd  y  dinystr  yma  ar  Ierusalem  yn  mhob  ystyr  yn 
cyfateb  i'r  hyn  a  ragddywedasai  Crist,  (Mat.  xxiv.  ;)  fel  yr 
ymddengys  oddiwrth  yr  hanes  a  rydd  Iosephus  am  dano, 


270  1IAXES  GWAITII  Y  PHYXEDIGAETH. 

yr  hwn  oedd  ei  lmn  yn  bresennol,  yn  gyfranog  o'r  blinder- 
au,  ac  a  ysgrifenodd  banes  eu  dinystr.  Yr  oedd  llawer 
o'r  amgylchiadau  yn  tebygoli  i  ddinystr  yr  annuwiolion  yn 
nydd  y  farn  ;  yr  oedd  yn  cydfyned  a'r  dinystr  hwn,  yn  ol 
yr  hanes  a  rydd  efe,  lawer  o  olygfeydd  dychrynllyd  yn  yr 
wybren,  yn  nghyda  didoliad  y  cyfiawn  oddiwrth  y  drygion- 
us.  Y  ddinas  a'r  deml  a  losgwyd,  ac  a  gydwastatawyd  a'r 
llawr,  a'r  ddaear  y  safai  y  ddinas  ami  a  arddwyd,  fel  nas 
gadawyd  careg  ar  gareg.     Mat.  24.  2. 

Peidiasai  y  bobl  a  bod  yn  wladwriaeth  annibynol  am  y 
rhan  fwyaf  o'r  amser  wedi  caethiwed  Babilon ;  ond  ar  far- 
wolaeth  Archelaus,  pan  wnaed  Iudea  yn  dalaith  Rufeinig, 
y  llwyr  ymadawodd  y  deyrnwialen  o  Iudab.  Ar  ol  hyn, 
bwriwyd  hwy  ymaith  o  fod  yn  bobl  i  Dduw :  ac  yn  awr  fe 
hollol  ddinystriwyd  eu  dinas  a'u  gwlad,  a  gyrwyd  hwythau 
allan  o  honi ;  ac  felly  y  maent  wedi  parhau  yn  wasgaredig 
trwy  y  byd  er  ys  mwy  nac  un  cant  ar  bymtheg  o  flynydd- 
oedd. 

Fel  hyn  y  rhoddwyd  diwedd  terfynol  i  fyd  yr  Hen  Des- 
tament :  gorphenwyd  y  cyfan  gyda  math  o  ddydd  barn,  yn 
yr  hwn  y  gwaredwyd  pobl  Dduw,  ac  y  dystrywiwyd  ei  elyn- 
ion  mewn  modd  arswydus.  Fel  hyn  y  mae  Crist,  yr  hwn 
oedd  mor  ddiweddar  yn  cael  ei  watwar,  ei  ddirmygu,  a 
phoeri  arno  gan  yr  Iuddewon  hyn,  canlynwyr  yr  hwn  hefyd 
a  erlidiwyd  ganddynt  mor  faleisus,  yn  ymddangos  yn  ogon 
eddus  a  dyrchafedig  goruwch  ei  holl  elynion. 


PEN.    II. 

O  Ddinystr  Jerusalem  hyd  Amser  Cystenyn. 

Ierusalem  a  ddinystriwyd  tua'r  flwyddyn  wyth-a-thri- 
ugain  o  oed  ein  Harglwydd,  ac  felly  cyn  i'r  genediaeth  oedd 


IIAXES  GWAITII  Y  riLYNEDIGAETII.  271 

yn  cydoesi  a  Christ  fyned  heibio.  Cymerodd  dinystr  yr 
ymherodraeth  Baganaidd  dan  Cystenyn  le  yn  nghylch  dau 
gant  a  thriugain  o  flynyddoedd  ar  ol  hyny.  Wrth  ddangos 
pa  fodd  y  dygwyd  yn  inlaen  lwyddiant  yr  efengyl  yn  ystod 
yr  amser  hwn,  sylwaf,  1.  Ar  y  gwrthwynebrwydd  a  wnaed 
iddi  gan  yr  ymherodraeth.  Rufeinig  ;  2  Fel  yr  oedd  yr  ef- 
engyl yn  llwyddo  er  gwaethaf  yr  boll  wrthwynebiad  :  3.  Yr 
amgylchiadau  cyfyng  a  thrallodus  yr  oedd  yr  eglwys  yn- 
ddynt  ychydig  cyn  eu  gwaredigaeth  gan  Cystenyn :  ac  yn 
4.  Y  chwyldroad  hynod  a  gymerodd  le  yn  ei  amser  ef. 

I.  Y  gwrthwynebiad  a  wnaed  yn  erbyn  yr  efengyl,  a 
breniniaeth  Crist,  gan  yr  ymherodraeth  Rufeinig.  Yr  oedd 
y  gwrthwynebrwydd  hwn  gan  mwyaf  ar  ol  dinystr  Ierusalem, 
er  iddo  ddechren  cyn  hyny ;  eithr  yr  oedd  yr  hyn  a  gymer- 
odd le  yn  flaenorol  i  ddinystr  Ierusalem  gan  mwyaf  oddi- 
wrth  yr  Iuddewon.  Ond  pan  ddinystriwyd  Ierusalem.  nid 
oedd  yr  Iuddewon  mwyach  mewn  sefyllfa  i  ddrygu  yr  eg- 
lwys ;  gan  hyny  y  diafol  a  ddefnyddiodd  offerynau  ereilL 
Yr  oedd  y  gwrthwynebrwydd  a  wnaed  yn  yr  ymherodraeth 
Rufeinig  i  deyrnas  Crist,  yn  benaf  o  ddau  fath. 

1.  Yr  oeddynt  yn  defnyddio  eu  holl  ddysgeidiaeth,  phil- 
osophiaeth  a'u  cyfrwysdra,  iV  gwrthwynebu.  Daeth  Crist 
i'r  byd  mewn  oes,  yn  yr  hon  yr  oedd  dysgeidiaeth  a  phil- 
osophyddiaeth  yn  eu  huehder  yn  yr  ymherodraeth  Rufein- 
ig. Nid  oedd  yr  efengyl,  yr  hon  oedd  yn  dal  allan  Iach- 
awdwr  croeshoeliedig,  mewn  un  modd  yn  cyfateb  i  dybiau 
y  philosophyddion.  Yr  oedd  y  ddyfais  Gristionogol  o  ym- 
ddiried  yn  y  fath  Brynwr  croeshoeliedig,  yn  ymddangos 
iddynt  hwy  yn  ffolineb  ac  ynfydrwydd.  Groeg  oedd  y  wlad 
fwyaf  ei  dysg  o  unrhyw  yn  ymherodraeth  Rhufain  :  ond  y 
mae  yr  apostol  yn  sylwi  fod  yr  athrawiaeth  am  Grist  croes- 
hoeliedig yn  ymddangos  i'r  Groegiaid  yn  ffolineb,  ( 1  Cor. 
1.  23  :)  ac  am  hyny  yr  oedd  y  doethion  a'r  philosophydd- 
ion yn  gwrthwynebu  yr  efengyl.  Y  mae  genym  enghraifft 
o  ddull  eu  gwrthwynebiad,  yn  y  driniaeth  a  gafodd  yr  apos- 
tol Paul  ganddynt  yn  Athen,  yr  hon  ydoedd,  ac  a  fuasai  am 


272  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

lawer  o  oesoedd,  yn  brif  orsaf  philosophyddion  yr  holl  fyd. 
Yr  ydym  yn  darllen  yn  yr  Act.  17.  18,  i'r  philosophyddion 
o'r  Epieuriaid  a'r  Stoiciaid  ei  wrthwynebu,  gan  ddywedyd, 
"  Beth  a  fynai  y  siaradwr  hwn  ei  ddywedyd  ?  a  rhai,  Tebyg 
yw  ei  fod  yn  mynegu  duwiau  dyeithr."  Fel  hyn  yr  oedd- 
ynt  yn  gwawdio  ac  yn  diystyru  Cristionogaeth  ;  ac  wedi 
dinystr  Ierusalem,  cyhoeddodd  amryw  o'r  philosophyddion 
lyfrau  yn  ei  herbyn.  Y  penaf  o'r  rhai  hyn  oeddynt  Celsus 
a  Porphyry,  y  rhai  a  ysgrifenasant  yn  hynod  o  lymdost  a 
gwawdlyd,  ac  yn  debyg  iawn  i  Ddeistiaid  yr  oes  bresennol. 
Er  cymaint  gelynion  a  dirmygwyr  oeddynt  o'r  grefydd 
Gristionogol,  ni  ddarfu  iddynt  erioed  wadu  yr  hanes  a  bri- 
odolir  i  Grist  a'i  apostolion  yn  y  Testament  Newydd,  yn 
neillduol  y  gwyrthiau  a  wnaethant,  ond  yr  oeddynt  yn  eu 
haddef.  Yr  oeddynt  yn  byw  yn  rhy  agos  i  amseroedd  y 
gwyrthiau  hyn  i'w  gwadu  ;  canys  yr  oeddynt  wedi  eu 
gwneuthur  mor  gyhoeddus  ac  mor  ddiweddar,  fel  y  mae  yn 
ymddangos  nad  oedd  Iuddewon  na  Phaganiaid  yn  y  dydd 
au  hyny  yn  ceisio  eu  gwadu  ;  eithr  yr  oeddynt  yn  eu  pri- 
odoli  i  allu  swynol. 

2.  Defnyddiodd  awdurdodau  yr  ymherodraeth  Eufeinig 
eu  holl  allu,  amser  ar  ol  amser,  i  erlid,  a  phe  buasai  bosibl, 
i  ddiwreiddio  Cristionogaeth.  Sylwasom  o'r  blaen  i  Grist 
ddyfod  i'r  byd  pan  yr  oedd  nerth  y  llywodraeth  Baganaidd 
fwyaf  dan  yr  unbenaeth  Rufeinig.  Cafodd  holl  allu  yr  un- 
benaeth  hon  ei  ddefnyddio  am  amser  maith  i  wrthwynebu 
ac  erlid  yr  eglwys  Gristionogol,  ac  i'w  dystrywio  pe  buasai 
bosibl,  trwy  ddeg  o  ymdrechiadau  olynol,  y  rhai  a  elwir  y 
deg  erlidigaeth  Baganaidd. 

Y  gyntaf  o'r  rhai  hyn  oedd  yr  erlidigaeth  a  fu  dan  Nero, 
yr  hon  a  gymerodd  le  ychydig  cyn  dinystr  Ierusalem,  pryd 
y  croeshoeliwyd  yr  apostol  Petr,  ac  y  dienyddiwyd  yrapos- 
tol  Paul,  yn  fuan  wedi  iddo  ysgrifenu  ei  ail  epistol  at 
Timotheus.  Yr  oedd  yn  garcharor  gan  Nero  yn  Rhufain 
pan  ysgrifenodd  yr  epistol  hwnw,  ac  y  mae  yn  dywedyd,  (pen. 
4.  6;  7,)  "  Myfi  yr  awrhon  a  aberthir,  ac  amser  fy  ymddat- 


IIANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETIL  273 

todiacl  i  a  nesaodd.  Mi  a  ymdrechais  ymdrech  deg,  mi  a  or- 
phenais  fy  ngyrfa,  mi  a  gedwais  y  ffydcl."  Fe  ferthyrwyd 
llawer  o  filoedd  o  Gristionogion  ereill  yn  ystod  yr  erlidig- 
aeth  lion.  Y  naw  erlidigaeth  arall  a  gymerasant  le  ar  ol 
dinystr  Ierusalem.     Rhai  o  honynt  yn  wir  oeddynt  hynod 

0  ddychrynllyd,  ac  yn  llawer  creulonach  na  'r  erlidigaeth 
gyntaf  dan  Nero.  Ymosododd  y  naill  ymherawdwr  ar  ol 
y  Hall,  a'u  holl  allu,  i  ddiwreiddio  yr  eglwys  Gristionogol 
oddiar  y  ddaear,  fel  na  byddai  i  gymaint  ag  enw  Cristion 
gael  ei  adael  yn  y  byd.  Miloedd,  ie,  miliynau  a  roddwyd  i 
farwolaethau  creulawn  ;  canys  nid  oeddynt  yn  arbed  ystlen 
nac  oedran. 

Yn  yr  ail  erlidigaeth  gyffredinol,  (dan  Domitian,)  yr  hon 
oedd  y  gyntaf  a  fu  ar  ol  dinystr  Ierusalem,  y  deolwyd  yr 
apostol  loan  i  ynys  Patmos,  He  y  cafodd  y  gweledigaethau 
hyny  a  gofrestrwyd  ganddo  yn  llyfr  y  Datguddiad.     Tybii 
i  tua  deugain  mil  ddyoddef  merthyrdod  yn  ystod  yr  erlid 
igaeth  hono  ;  yr  hyn  eto  nid  oedd  ond  ychydig  mewn  cyd 
mariaeth  i'r  nifer  a  roddwyd  i  farwolaeth  yn  rhai  o'r  erlid 
igaethau  dilynol.     Dyoddefodd  deng  mil  y  farwolaeth  greu 
lawn  o  groeshoeliad,  yn  y  drycledd  erlidigaeth  dan  yr  ym* 
herawdwr  Adrian.     Dan  y  bedwaredd  erlidigaeth,  yr  hon  a 
ddechreuodd  tua 'r  flwyddyn  o  oed  Crist  162,  dyoddefodd 
amryw  ferthyrdod  yn  Lloegr,  gwlad  ein  cyndadau,  lie  y 
eawsai  Cristionogaeth  ei  phlanu,  fel  y  tybir,  yn  nyddiau  yr 
apostolion.     Ac  yn  yr  erlidigaethau  diweddarach.  yr  oedd  yr 
ymherawdwyr  Rhufeinig,  yn  ofidus  o  herwydd  y  siomedig- 
aeth  a  gawsai  eu  hynafiaid,  y  rhai  nid  oeddynt  alluog  i  ddi- 
wreiddio Cristionogaeth  na  rhwystro  eynydd  ei  llwyddiant, 
wedi  ymgynddeiriogi  i  fod  yn  fwy  creulawn  yn  eu  hym- 
drechiadau. 

Fel  hyn  y  treuliwyd  rhan  fawr  o'r  tri  chanrif  cyntaf  ar 

01  Crist,  gan  yr  ymherodron  Rhufeinig,  i  erlid  yr  eglwys 
yn  ffyrnig  a  chreulawn.  Yr  oedd  Satan  yn  hynod  o  an- 
ewyllysgar  i  ollwng  ei  afael  o  ran  mor  eang  ac  enwog  o'r 
byd  a'r  gwledydd  a  gynnwysid  yn  yr  ymherodraeth  Ruf- 

H.  R.— W.  12* 


274  IIANES  GWA1TTI  Y  PRYNEDIGAETII. 

einig,  yr  lion  a  feddiannasai  mor  dawel  am  gynifer  o  oes- 
oedd  :  gan  liyny,  pan  welodd  ei  bod  yn  myned  mor  gyflym 
o'i  ddwylaw,  efe  a  ymgynliyrfodd  i'r  eithaf.  Codwyd  uffern 
i  gyd  i'w  gwrthwynebu  a'i  holl  allu. 

Gelwir  Satan,  pan  yn  ymegni'o  fel  hyn  trwy  awdurdod 
yr  ymherodraeth  Rufeinig  Baganaidd,  yn  ddraig  goch  fawr, 
ac  iddi  saith  ben  a  deg  corn,  yn  rhyfela  a'r  wraig  a  wisgas- 
id  a'r  haul.  Dat.  xii.  Ac  y  mae  y  rhyfel  rhwng  Michael 
a'i  angelion  a'r  ddraig  a'i  hangelion,  yn  arddangos  yr  ym- 
laddfeydd  gwaedlyd  a  fu  rhwng  eglwys  Crist  a  galluoedd 
yr  ymherodraeth  Baganaidd  yn  fiaenorol  i  amser  Cystenyn. 
"  A  bu  ryfel  yn  y  nef ;  Michael  a'i  angelion  a  ryfelasant  yn 
erbyn  y  ddraig,  a'r  ddraig  a  ryfelodd  a'i  hangelion  hithau." 

II.  Sylwaf  ar  y  llwyddiant  a  gafodd  yr  efengyl  yn  y 
byd  cyn  amser  Cystenyn,  er  yr  holl  wrthwynebiad  a  wnaed 
iddi.  Er  cymaint  oedd  dysgeidiaeth  a  gallu  yr  ymherodr- 
aeth Rufeinig,  a'r  defnydd  eithaf  a  wnaed  o'r  ddau  i 
wrthwynebu  Cristionogaeth  ;  eto  yr  oedd  y  cwbl  yn  ofer. 
Nis  medrent  ei  diwreiddio,  nac  ychwaith  rwystro  ei  chyn 
ydd.  Yr  oedd  teyrnas  Crist  yn  llwyddo  yn  rhyfeddol  er 
gwaethaf  y  cwbl,  ac  ymherodraeth  Baganaidd  Satan  yn 
malurio  ac  yn  diflanu  o'i  blaen,  yn  unol  a'r  testun,  "  Y 
gwyfyn  a'u  bwyty  fel  dilledyn,  a'r  pryf  a'u  hysa  fel  gwlan." 
Yr  oedd  hefyd  yn  beth  pur  nodedig,  am  y  rhan  fwyaf  o'r 
amser,  mai  po  fwyaf  a  erlidient  ar  yr  eglwys,  mwyaf  i  gyd 
oedd  ei  chynydd  ;  yn  gymaint  felly  fel  y  daeth  yn  ddywed- 
iad  cyffredin,  Gwaed  y  merthyron  yw  had  yr  eglwys.  Yr 
oedd  hyn  yn  profi  bod  eglwys  Crist  yn  debyg  i'r  balmwydd- 
en,  am  yr  hon  y  dywedir,  po  mwyaf  fyddo  y  pwysau  a 
grogir  wrth  ei  brigau,  mwyaf  i  gyd  y  tyf  ac  y  blodeua.  Ac 
o  herwydd  hyn  efallai  y  cyffelybir  yr  eglwys  i  balmwydden. 
Can.  7.  7.  "  Dy  uchder  yma  sydd  debyg  i  balmwydden." 
Y  mae  Iustin  Ferthyr,  cyn  dad  enwog  yn  yr  eglwys,  yr 
hwn  oedd  yn  byw  yn  yr  oes  nesaf  ar  ol  yr  apostolion,  yn 
dywedyd  nad  oedd  un  ran  o  ddynolryw  yn  ei  ddyddiau  ef, 
pa  un  bynag  ai  Groegiaid  ai  Barbariaid,  neu  wrth  ba  enw 


HANES  GWAITI-I  Y  mYNEDIGAETH.  275 

bynag  y  gclwid  hwynt,  hyd  3-11  nod  y  cenedloedd  mwyaf  an- 
waraidd  ac  anfoesgar,  lie  nad  oedd  gweddiau  a  dyiolchiadau 
yn  cael  eu  cyflwyno  i  Greawdwr  mawr  y  byd,  yn  enw  y 
croeshoeliedig  Igsu.  Tertullian,  un  arall  0  dadau  enwog 
yr  eglwys  Gristionogol,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  nechreu  yr 
oes  ganlynol,  a  dystia.  fod  y  grefydd  Gristionogol  wedi  yni- 
ledu  yn  ei  ddydd  ef  hyd  derfynau  eithaf  y  byd  adnabydd- 
us  y  pryd  hyny,  yn  niysg  pa  rai  y  eyfrifir  Prydain  ganddo ; 
ac  oddiwrth  hyn  y  mae  yn  profi  fod  teyrnas  Crist  yr 
ainser  hwnw  yn  fwy  eang  nac  unrhyw  o?r  pedair  unben- 
aeth  fawr.  Dywed  yn  mhellach,  er  nad  oedd  y  Cristion- 
ogion  ond  megys  dyeithriaid  0  ymddangosiad  diweddar,  eto 
eu  bod  yn  llenwi  pob  lie  yn  y  llywodraeth  Rufeinig, 
yn  ddinasoedd.  ynysoedd.  cestyll.  corfforiaethau.  cyng- 
horfau,  byddinoedd,  llwythau,  y  palas,  y  senecldr.  a'r  llys- 
oedd  cyfreithiol ;  gan  adael  dim  ond  eu  temlau  yn  unig 
irr  Paganiaid.  Ychwanega.  pe  buasent  oil  yn  cyduno  i  ym- 
adael  o'r  3'inlierodraeth  Rufeinig.  y  buasai  y  byd  yn  synu 
at  yr  unigrwydd  a?r  anghyfannedd-dra  a  ddeilliasai  0  byny, 
buasai  cyn  lleied  wedi  eu  gadael :  a  bod  y  Cristionogion 
mor  lluosog  fel  yr  oeddynt  yn  dcligon  cryfion  i  amddiffyn 
eu  hunain  yn  hawdd,  pe  buasent  ond  codi  arfau  yn  erbyn 
y  swyddogion  Paganaidd.  Ac  y  mae  Pliny,  Pagan  oedd 
yn  byw  yn  y  dyddiau  byny,  yn  dywedyd  fod  lluaws  o'r 
ddwy  ystlen.  0  bob  oed  a  sefyllfa,  wedi  dyfod  yn  Gristion- 
ogion.  Y  mae  yr  ofergoeledd  hwn,  eb  efe,  wedi  Hygru  a 
gorchuddio,  nid  yn  unig  y  brif  ddinas,  eithr  trefydd  a 
gwledydd,  ac  y  mae  y  temlau  a'r  aberthau  yn  gyffredinol 
yn  anghyfannedd  a  gwrthodedig. 

Ac  y  mae  ysgrifenwyr  Paganaidd  a  Christionogol  y 
dyddiau  hyny,  yn  sylwi  i?r  oraclau  Paganaidd  hyglod  oedd 
yn  y  temlau,  a  pha  rai  y  buasai  tywysogion  ac  ereill,  am 
lawer  0  oesoedd,  yn  arfcr  ymofyn  a  derbyn  atebion  mewn 
llais  eglur  oddiwrth  y  duwiau,  fel  y  tybid,  gael  eu  taro  yn 
awr  a  mudanrwydd,  fel  na  roddasant  atebion  uiwyach  ;  ac 
yn  neillduol  yr  oracl  oedd  yn  Delphos.  yr  hynotaf  yn  yr 


276  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

holl  fyd,  a'r  hon  y  byddai  y  Groegiaid  a'r  Rhufeiniaid  yn 
arfer  ymgynghori,  a  ddechreuodd  ddystewi  yn  ddioed  wedi 
genedigaeth  Crist.  Pan  ofynwyd  i'r  gau-dduw,  yr  hwn  a 
addolid,  ac  a  arferai  roddi  atebion  o'i  oracl  yn  y  deml  hono, 
paham  yr  ydoedd  yn  gomedd  ateb  yn  ol  ei  arfer  ?  atebodd, 
(fel  y  mae  llawer  o'r  ysgrifenwyr  cenedlig  oeddynt  yn  byw 
o  gylch  y  pryd  hwnw  yn  adrodd,)  "  Y  mae  y  bachgen  Heb- 
reig,  yr  hwn  ydyw  Brenin  y  duwiau,  wedi  gorchymyn  i  mi 
ymadael  o'r  ty  hwn,  a  myned  i  uffern ;  ac  am  hyny  nid 
ydych  i  ddysgwyl  atebion  mwyach.';#  Ac  y  mae  amryw 
ysgrifenwyr  Paganaidd,  y  rhai  oeddynt  yn  byw  oddeutu  y 
pryd  hwnw,  yn  siarad  llawer  am  ddystawrwydd  yr  oraclau, 
yr  hyn  a  barodd  syndod  iddynt,  gan  nad  oeddynt  yn  gwyb- 
od  yr  achos  o  hyny.  Ysgrifenodd  Plutarch  draethawd  neill- 
duol  ar  yr  achos,  yr  hwn  sydd  eto  ar  gael.  A  Porphyry, 
yr  hwn  oedd  wrthwynebwr  i'r  grefydd  Grristionogol,  a  ddy- 
wed  y  geiriau  hyn  :  "  Nid  yw  yn  rhyfedd  fod  y  ddinas  wedi 
ei  llanw  ag  afiechyd  er  ys  cynifer  o  nynyddau,  gan  fod  Es- 
culapius  a'r  lleill  o'r  duwiau  wedi  peidio  ymddyddan  a  dyn 
ion  ;  canys  ni  dderbyniodd  neb  gymhorth  na  llesad  cy- 
hoeddus  oddiwrth  y  duwiau.  er  pan  ddechreuwyd  addoli  yr 
Iesu."  Fel  hyn  yr  oedd  teyrnas  Crist  yn  buddugoliaethu 
ar  deyrnas  Satan. 

III.  Yr  amgylchiadau  trallodus  a  chyfyng  neillduol  ych- 
ydig  cyn  esgyniad  Cystenyn  Fawr  iW  orsedd.  Y  trallod 
hwn  a  ddyoddefwyd  dan  y  ddegfed  erlidigaeth  Baganaidd. 
yr  hon  oedd  y  drymaf  a'r  greulonaf  cystal  a'r  ddiweddaf  o 
honynt.  Yr  oedd  yr  eglwys  wedi  mwynhau  tua  deugain 
mlynedd  o  lonyddwch,  er  pan  beidiasai  y  nawfed  erlidig- 

*  A  ganlyn  sydd  gyfieithad  o  benill  Lladinaidd,  yr  hwn,  meddir, 
ydoedd  atebiad  gwreiddiol  yr  oracl  : 

Y  Bachgen  bach  Hebreig,  Duw  mawr  y  duwiau  oil, 
Oddiyma  a'm  deolodd  i  lawr  i  uffern  bwll. 
Ymad  oddiwrth  f 'allorau  :  taw,  gad  lonydd  im' ; 
Na  chrybwyll  wrthyf  mwyachj  nid  allaf  wneuthur  dim. 

Theo.  Evans. 


HANLS  BWAtTH  Y  TRYNEDIGAETH.  277 

aeth ;  ond  trwy  iddynt  wneyd  camddefnydd  o'u  rbyddid, 
daetbant  i  raddau  yn  oerion  a  difywyd  gyda  cbrefydd.  a  de- 
chreuodd  ymrafaelion  dyfu  yn  eu  mysg ;  trwy  yr  hyn  y  cyffroi- 
sant  Dduw.  fel  y  goddefodd  i'r  brofedigaeth  arswydus  hon  eu 
goddiweddyd.  A  chan  fod  Satan  wedi  colli  cyniaint  o  dir, 
er  ei  boll  ymdrecbiadau.  ymddengys  iddo  ymgynbyrfu  i  gyn- 
ddaredd  anarferol.  Ymroddodd  y  rbai  oeddynt  y  pryd 
bwnw  inewn  awdurdod  a'u  boll  allu  i  ddiwreiddio  Cristion 
ogaetb,  trwy  losgi  yr  boll  Fiblau,  a  dinystrio  yr  boll  Grist- 
ionogion  ;  ac  am  byny  nid  oeddynt  yn  cymeryd  amser  i'w 
profi  neu  eu  beuogfaru  wrtb  reol  gyfreitbiol,  ond  syrtbient 
arnynt  He  bynag  y  caent  hyd  iddynt.  Arferent  weitbiau 
roddi  tan  yn  y  tai  lie  y  byddai  lluaws  o  bonynt  wedi  ym- 
gynnull.  a'u  llosgi  oil  yn  ngbyd  :  a  merthyrid  y  fatb  luoedd 
brydiau  ereill.  nes  y  byddai  yr  erlidwyr  yn  llwyr  flino  ar  y 
gorchwyl  o'u  poenydio  a'u  llofruddio  bwynt ;  ac  yr  oedd  y 
llofruddiadau  mewn  rbai  manau  poblog  yn  gyfryw  fel  yr 
oedd  y  gwaed  yn  llifo  megys  ffrydiau.  Dywedir  i  ddwy  fil  ar 
bymtbeg  gael  eu  mertbyru  mewn  un  mis ;  ac  nad  oedd  rbif 
y  Cristionogion  a  fuont  feirw  trwy  greulonderau  eu  berlid- 
wyr  yn  ystod  yr  erlidigaetb  bon.  yn  llai  na  cbant  a  pbedair  a 
deugain  o  filoedd.  yn  yr  Aifft  yn  unig,  beblaw  saitb  gan'  mil 
a  fuont  feirw  trwy  flinderau  alltudiaetb.  neu  yn  y  gweitb- 
feydd  cyboeddus  y  dedfrydesid  bwy  iddynt. 

Parbaodd  yr  erlidigaetb  bon  ddeng  mlynedd  ;  ac  fel  yr 
oedd  yn  rbagori  ar  yr  erlidigaetbau  blaenorol  o  ran  rbifedi  ei 
mertbyron,  felly  befyd  yr  ydoedd  yn  rbagori  yn  amrywiaeth 
a  Uuosogrwydd  y  dyfeisiadau  creulon  a  ddycbymygwyd 
ganddynt  i'w  poenydio.  Dywed  rbai  awduron  oeddynt  yn 
byw  y  pryd  bwnw,  eu  bod  yn  aneirif,  ac  yn  myned  tu 
bwnt  i  allu  iaith  eu  darlunio.  Yr  oedd  yr  erlidigaetb  bon 
yn  llemdost  neillduol  yn  Mbrydain  ;  a  bon  ydyw  yr  un  a 
ragfynegwyd  yn  Dat.  6.  9,  10:  "A  pban  agorodd  efe  y 
bummed  sel.  mi  a  welais  dan  yr  allor  eneidiau  y  rbai  a 
laddesid  am  air  Duw,  ac  am  y  dystiolaetb  oedd  ganddynt. 
A  bwy  a  lefasant  a  lief  ucbel;  gan  ddywedyd,  Pa  byd,  Ar- 


278  IIANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

glwydd  sanctaidd  a  chywir,  nad  ydwy  t  yn  barnu,  ac  yn  dial 
em  gwaed  ni  ar  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear  ?"  Ac  yn 
mhen  deng  mlynedd,  sef  amser  parhad  yr  erlidigaeth  lion,  y 
Paganiaid  erlidgar,  yn  meddwl  eu  bod  wedi  gorphen  eu  gor- 
chwyl,  oeddynt  yn  ymffrostio  iddynt  lwyr  ddystfywio  enw  a 
ehoelgrefydd  y  Cristionogion,  ac  adferyd  addoliad  y  duwiau. 

Fel  hyn,  yr  amser  tywyllaf  gyda  'r  eglwys  Gristionogol, 
oedd  ychydig  cyn  toriad  y  dydd.  Cawsant  eu  dwyn  i'r  cyf- 
yngdra  eithaf  ychydig  cyn  yraddangosiad  yr  Arglwydd  i 
roddi  gwaredigaeth  ogoneddus  iddynt,  megys  yr  oedd 
caethiwed  Israel  yn  yr  Aifft  yn  fwy  gorthrymus  a  chreulon 
ychydig  cyn  eu  gwaredigaeth  trwy  law  Moses.  Meddyliodd 
eu  gelynion  eu  bod  wedi  eu  llyngcu  i  fyny,  a  selio  eu  din- 
ystr,  fel  y  tybiasai  Pharaoh  a'i  lu  pan  oddiweddwyd  Israel 
ganddynt  wrth  y  Mor  Coch. 

IV.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  at  y  chwyldroad  mawr  yn 
amser  Cystenyn,  yr  hyn.  ar  ainryw  ystyriaethau,  oedd  yn 
gyffelyb  i  ddyfodiad  Crist  ar  gyniylau  y  nef,  i  achub  ei  bobl 
a  barnu  y  byd.  Pobl  Rhufain,  wedi  blino  ar  lywodraeth  y 
gorthymwyr  y  buasent  yn  ddeiliaid  iddynt  yn  ddiweddar, 
a  anfonasant  at  Cystenyn,  yr  hwn  oedd  y  pryd  hyny  yn 
ninas  Caerefrog,  yn  Mhrydain,  i  ddyfod  a  chymeryd  yr  or- 
sedd.  Dywedir  iddo  gael  ei  galonogi  gan  ymddangosiad  col- 
ofn  o  oleuni,  ar  ffurf  croes,  yn  y  nefoedd,  yn  ngolwg  ei  holl 
fyddin,  ac  arni  yr  ysgrifen  ev  toviw  vixa.  yn  hon  gorchfyga ; 
a  thrwy  i  Grist  ymddangos  iddo  mewn  breuddwyd  y  nos 
ganlynol,  a'r  un  groes  yn  ei  law,  gan  ei  gyfarwyddo  i  wneyd 
croes  fel  hono,  i  fod  iddo  yn  faniar  freninol,  fel  y  byddai 
i'w  fyddin  ymladd  dani,  a  chan  sicrhau  iddo  y  gorchfyga i. 
Yn  ganlynol,  efe  a  orchfygodd  ei  elynion,  ac  a  gymerodd 
feddiant  o'r  orsedd  ymherodrol,  a  derbyniodd  y  grefydd 
Gristionogol,  ac  efe  oedd  yr  ymherawdwr  Cristionogol 
cyntaf  erioed  a  deyrnasodd.  Daeth  i'r  orsedd  oddeutu  y 
flwyddyn  o  oed  Crist  320.  Sylwaf  ar  amrywiol  bethau 
oeddynt  yn  cydfyned  a,  neu  a  gymerasant  le  yn  ddiatreg 
wedi.  esgyniad  Cystenyn  i'r  orsedd. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  279 

1.  Cafodd  yr  eglwys  Gristionogol  trwy  hyn  ei  llwyr 
waredu  oddiwrth  erlidigaeth.  Yr  oedd  dydd  ei  gwaredig- 
aetb,  ar  ol  y  fatb  nos  dywell  o  gystudd,  yn  awr  wedi  dyfod  : 
yr  oedd  galar  wedi  aros  dros  nos,  ond  yn  bresennol  y  mae 
boreu  gwaredigaeth  orfoleddus  wedi  gwawrio.  Ymddeng- 
ys  i'r  Arglwydd  yn  awr  farnu  ei  bobl,  ac  edifarhau  am  ei 
weision,  pan  welodd  ymadaw  o'u  nertb,  ac  nad  oedd  na 
gwarcbaedig  na  gweddilledig  o  honynt.  Beut.  32.  36.  Nid 
oedd  raid  i'r  Cristionogion  ofni  erlidigaethau  yn  awr.  Yr 
oedd  eu  holl  erlidwyr  wedi  eu  darostwng,  ac  yr  oedd  rbai 
o'u  llywodraetbwyr  yn  Gristionogion  fel  bwy  eu  hunain. 

2.  Ymddengys  i'r  Arglwydd  yn  awr  dywallt  barnedig- 
aethau  dychrynllyd  ar  eu  gelynion.  Y  mae  yr  hanesion  a 
roddir  am  y  diwedd  arswydus  a  ddaeth  i'r  ymherawdwyr, 
tywysogion,  cadfridogion,  cadbeniaid.  a  mawrion  paganaidd 
ereill,  y  rbai  a  ymegniasant  i  erlid  y  Cristionogion,  yn  dra 
ercbyll.  Buont  feirw  yn  druenus,  dan  boenau  corfforol 
dirfawr,  ac  annbraetbadwy  ddycbrynfeydd  cydwybod  ;  a 
Haw  farnol  Duw  megys  yn  weledig  arnynt :  fel  y  gellir  yn 
eitbaf  priodol  gydmaru  yr  byn  a  ddaetb  iddynt  i'w  byni- 
guddiad  yn  ogofau  a  cbreigiau  y  mynyddoedd. 

3.  Y  pryd  bwn  fe  ddilewyd  Paganiaetb,  i  fesur  mawr« 
trwy  yr  ymberodraetb  Rufeinig.  Y  delwau  a  ddrylliwyd, 
a'r  temlau  Paganaidd  a  dynwyd  i  lawr.  Y  delwau  aur  ac 
arian  a  doddwyd,  ac  a  fatbwyd  yn  arian  traul.  Dygwyd 
nifer  o'u  prif  ddelwau,  y  rbai  oeddynt  o  wneutburiad  cyw- 
rain,  i  Gaercystenyn,  lie  y  llusgwyd  bwy  i  fyny  ac  i  lawr  yr 
beolydd  wrtb  raffau  yn  ngwyddfod  y  bobl,  y  rbai  a  cbwardd- 
ent  yn  yr  olwg  arnynt.  Cafodd  yr  offeiriaid  Paganaidd  eu 
gwasgaru  a'u  deol. 

4.  Dygwyd  yr  eglwys  Gristionogol  i  fwynbau  beddwcb  a 
llwyddiant  mawr.  Yr  boll  swyddogion  Paganaidd  yn  awr 
a  ddiswyddwyd,  a  Cbristionogion  yn  unig  a  ddyrcbafwyd 
i  awdurdod  trwy  yr  boll  ymberodraetb.  Cawsant  yn  awr 
lywyddion  Cristionogol,  llywodraetbwyr  Cristionogol.  barn- 
wyr  a  swyddogion  Cristionogcl,  yn  lie  eu  ben  rai  Pagan- 


280  PANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

aidd.  Ymroddodd  Cystenyn  i  anrhydeddu  yr  esgobion  neu 
y  gweinidogion,  ac  i  adeiladu  ac  addurno  eglwysydd  ;  ac  yr 
oedd  eglwysydd  Cristionogol  godidog  a  phrydferth  yn  cael 
eu  hadeiladu  trwy  holl  barthau  y  byd,  yn  lie  yr  hen  deml- 
au  paganaidd. 

Hwn  oedd  y  chwyldroad  mwyaf  a  gymerasai  le  wedi  y 
dylif.  Satan,  tywysog  y  fagddu,  brenin  a  duw  y  byd  Pag* 
anaidd,  a  fwriwyd  allan.  Gorchfygwyd  y  Hew  rhuadwy  gan 
Oen  Duw,  yn  y  llywodraeth  gryfaf  a  fa  ganddo  erioed.  Yr 
ydoedd  hyn  yn  gyflawniad  hynod  o'r  brophwydoliaeth  hono 
yn  Ier.  10.  11  :  "  Y  duwiau  ni  wnaethant  y  nefoedd  a'r 
ddaear,  dyfethir  hwynt  o'r  ddaear,  ac  odditan  y  nefoedd." 
Bwriodd  y  rhan  fwyaf  o'r  byd  yn  awr  eu  hen  dduwiau  a'u 
hen  grefydd  ymaith  yn  hollol,  a  pha  rai  yr  oeddynt  wedi 
ymarfer  dros  amser  hwy  o  lawer  nac  y  mae  eu  hanesion  yn 
rhoddi  cyfrif,  ie,  cyhyd  fel  na  fedrent  olrhain  ei  ddechreu* 
ad.  Yr  oeddid  yn  llefaru  o'r  blaen  am  genedl  yn  newid  ei 
duwiau  fel  peth  anadoabyddus,  (Ier.  2.  10,  11  ;)  ond  yn 
awr  fe  ddygwyd  y  rhan  fwyaf  o  genedloedd  y  byd  adnab- 
yddus  i  fwrw  ymaith  eu  duwiau.  Y  lluaws  duwiau  a  addol- 
id  ganddynt,  a  wrthodwyd  oil.  Miloedd  o  honynt  a  fwr- 
iwyd ymaith  i  roddi  lie  i  addoliad  y  gwir  Dduw,  a  Christ 
yr  unig  Waredwr ;  ac  yr  oedd  yma  y  cyflawniad  mwyaf 
hynod  o  Esa.  2.  17,  18  :  "  Yna  yr  iselir  uchelder  dyn,  ac  y 
gostyngir  uchder  dynion  :  a'r  Arglwydd  yn  unig  a  ddyrch- 
efir  yn  y  dydd  hwnw.  A'r  eilunod  a  fwrw  efe  ymaith  yn 
hollol."  Ac  er  y  pryd  hwnw  ni  chlywyd  am  y  duwiau 
hyny,  y  rhai  a  fuont  unwaith  mor  enwog  yn  y  byd,  megys 
Iau,  a  Sadwrn,  a  Minerfa,  a  Iuno,  ond  fel  pethau  a  fu  yn  yr 
hen  amser.  Ni  bu  iddynt  demlau,  nac  allorau,  nac  addol- 
wyr,  er  ys  llawer  cant  o  flynyddoedd. 

Yn  awr  y  daeth  terfyn  i  brif  ran  yr  hen  fyd  Paganaidd, 
gef  yr  ymherodraeth  Rufeinig.  Ac  y  mae  y  chwyldroad  mawr 
hwn,  yn  nghyda  dinystr  arswydus  y  mawrion  a  fuasent  yn 
erlidwyr,  yn  cael  ei  gydmaru  (Dat.  vi.)  i  ddiwedd  y  byd,  a 
dyfodiad  Crist  i'r  farn ;  a  hyn  a  arwyddoceir  yn  fwyaf  un- 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  281 

iongyrcliol  dan  agoriad  y  chwechfed  sel3  yr  byn  a  ddilynodd 
yr  eneidiau  dan  yr  allor  yn  llefain,  u  Pa  byd,  Arglwydcl.  sanct- 
aidd  a  cbywir,  nad  ydwyt  yn  barnu,  ac  yn  dial  ein  gwaed  ni 
ar  y  rbai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear  ?;'  Mae  gweledigaetb  y 
ebwechfed  Bel,  yn  ol  cydsyniad  cyffredinol  esponwyr,  yn 
golygu  y  cwymp  bwn  i'r  yinberodraetb  Rnfeinig  Bagan- 
aidd  ;  er  ei  fod  o  birbell  yn  cyfeirio  yn  fwy  at  ddydd  y  farn,  o7r 
hyn  yr  oedd  y  chwyldroad  bwn  yn  gysgod.  Nis  gall  fod 
inai  dydd  y  farn  yw  y  petb  nniongyrcbol  a  olygir  ynia :  o 
blegyd  y  mae  genym  banes  am  lawer  o  ddygwyddiadau  y 
rbai  oeddynt  i  gymeryd  lie  ar  ol  y  rbai  byny  dan  y  ehwech- 
fed  Bel. 

Y  mae  fod  y  diafol  yn  cael  ei  fwrw  o'r  nefoedd  i'r  ddaear, 
hefyd  yn  arddangos  yr  byn  a  gymerodd  le  yn  awr.  Yr 
oedd  efe.  trwy  ei  fawr  nertb  a'i  rwysg  yn  yr  ymber- 
odraetb  Rufeinig,  wedi  dyrcbafu  ei  orsedd  byd  y  nefoedd. 
Ond  yn  awr  efe  a  syrthiodd  o'r  nefoedd  fel  mellten.  a'i 
deyrnas  a  gyfyngwyd  i  fysg  cenedloedd  mwy  anwaraidd  a 
gwaelacb.neuibarthauisafy  ddaear.  Dat.  12.  9.  "  Bwriwyd 
allan  y  ddraig  fawr,  yr  ben  sarpb.  yr  bon  a  elwir  diafol  a 
Satan,  yr  bwn  sydd  yn  twyllo  yr  boll  fyd  :  efe  a  fwriwyd 
allan  i'r  ddaear,  a'i  angelion  a  fwriwyd  allan  gydag  ef." 
Pan  demtiasai  Satan  Grist  yn  flaenorol.  efe  a  adclawodd 
roddi  boll  deyrnasoedd  y  byd  a'u  gogoniant  iddo  ef :  ond  bu 
raid  iddo  yn  awr  eu  rboddi  i  fyny  yn  groes  i'w  ewyllys.  Yr 
oedd  hyn  yn  gyflawniad  gogoneddus  o'r  addewid  a  roddasai 
Duw  i'w  Fab.  Esa.  53.  12.  "  Am  byny  y  rhanaf  iddo  ran 
gyda  llawer,  ac  efe  a  rana  yr  yspail  gyda  'r  cedyrn  :  am  iddo 
dywallt  ei  enaid  i  farwolaetb  :  ac  efe  a  gyfrifwyd  gyda  'r 
troseddwyr ;  ac  efe  a  ddug  becbodau  llaweroedd,  ac  a  eiriol- 
odd  dros  y  troseddwyr."  Yr  oedd  byn  yn  gyflawniad  bel- 
aetb  o'r  propbwydoliaetbau  pertbynol  i  amseroedd  gogon- 
eddus yr  efengyl,  yn  neillduol  yr  eiddo  Daniel.  Pe  ryng- 
odd  bodd  i  Dduw  y  nefoedd  yn  awr  osod  i  fyny  deyrnas 
ar  adfeiliau  teyrnas  Satan.  Y  fatb  ydyw  y  llwyddiant  a 
gafodd  prynedigaetb  Crist,  a'r  cyfryw  oedd  yr  anrbydedd  a 


282  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

roddes  y  Tad  arno  am  y  dirmyg  a  ddyoddefodd  efe  pan  ar 
y  ddaear. 

Oddiwrtli  yr  hyn  a  ddywedwyd  am  lwyddiant  yr  efengyl 
o  esgyniad  Crist  hyd  amser  Cystenyn,  nyni  a  allwn  godi 
dadl  gref  dros  eirwiredd  y  grefydd  Gristionogol,  a  bod  cf- 
engyl Iesu  Grist  wedi  dyfod  yn  wirioneddol  oddiwrtli 
Dduw.     Yn  enwedig, 

1.  Gallwn  gasglu  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  mai  yr 
efengyl,  a  hi  yn  unig,  afuy  moddion  effeithiol  i  ddwyn  y  byd 
i  wybodaeth  o'r  givir  Dduw.  Nad  oedd  y  rhai  hyny  a  addol- 
id  gan  y  Paganiaid  yn  dduwiau,  ac  nad  oes  ond  un  Duw  yn 
unig,  sydd  beth,  er  pan  y'n  haddysgwyd  felly  gan  yr  ef- 
engyl, y  gallwn  ni  yn  awr  ganfod  ei  wirionedd  a'n  rheswm 
ein  hunain.  Y  mae  hyn  yn  cyduno  yn  amlwg  a  goleuni 
natur,  a  gellir  yn  hawdd  ddangos  ei  fod  yn  wirionedd  rhes- 
ymol.  Mae  y  Gwrthgredinwyr  eu  hunain  yn  addef  y  gellir 
profi  bod  un  Duw,  ac  un  yn  unig,  yr  hwn  a  wnaeth  y  byd 
a'r  hwn  sydd  yn  ei  lywodraethu.  Ond  y  mae  yn  ddigon 
eglur  mai  yr  efengyl,  a  hi  yn  unig,  a  fu  y  moddion  effeithiol 
i  ddwyn  dynion  i  wybodaeth  o'r  gwirionedd  hwn,  ac  nid  add- 
ysgiadau  y  philosophyddion  ;  ni  fu  eu  hymchwiliadau  hwy 
ond  ofer  :  Nid  adnabu  y  byd  trwy  ddoethineb  mo  Dduw, 
Hyd  oni  thaenwyd  yr  efengyl  a'r  ysgrythyrau  sanctaidd  ar 
led,  yr  oedd  yr  holl  fyd  yn  anwybodus  am  y  gwir  Dduw,  ac 
yn  y  tywyllwch  mwyaf  gyda  golwg  ar  grefydd,  yn  cofleidio 
y  tybiau  a'r  defodau  mwyaf  atgas,  y  rhai  a  gyfrifir  yn  awr 
gan  bob  cenedl  waraidd  megys  ffoleddau  plantos.  Nid  oedd 
goleuni  natur,  eu  rheswm  eu  hunain,  na  holl  ddoethineb 
y  dysgedigion,  o  ddim  lies  hyd  oni  ddaeth  yr  ysgrythyrau. 
Ond  y  mae  y  rhai  hyn  wedi  bod  yn  llwyddiannus  i  ddwyn 
y  byd  i  gyfaddef  un  gwir  ac  unig  Dduw,  ac  i'w  addoli  a'i 
wasanaethu  ef. 

Ac  oddiyma,  yn  wreiddiol,  y  tarddodd  y  cyfaddefiad  o  un 
gwir  ac  unig  Dduw,  yn  mha  barth  bynag  o'r  byd  y  mae  hyny 
yn  awr  yn  bodoli — yn  mysg  Cristionogion,  Iuddewon,  Ma- 
hometaniaid,  ac  hyd  yn  nod  Gwrthgredinwyr.     Ac  o  her- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  283 

wydd  hyn  nid  ydjoit  yn  gyffredinol  y  dydd  hwn  wedi  eu 
gadael  yn  nhywyllwch  Paganiaeth.  Cawsant  hwy  yr  holl 
oleuni  sydd  ganddynt,  naill  ai  yn  union-gyrchol  o'r  ysgryth- 
yrau, neu  trwy  draddodiad  oddiwrth  eu  tadau.  y  rhai  a'i 
cawsant  ar  y  cyntaf  o'r  ysgrythyrau.  Ac  y  mae  yn  ddiam- 
heuol  y  buasai  y  rhai  hyny  sydd  yn  awr  yn  ddirmygwyr  yr 
ysgrythyrau,  ac  yn  ymffrostio  cymaint  yn  ngrym  eu  syn- 
hwyrau,  fel  yn  ddigonol  i  dywys  i  adnabyddiaeth  o'r  unig 
wir  Dduw,  pe  buasai  yr  efengyl  heb  ei  thaenu  dros  y  byd,  a 
goleuo  eu  cyndadau,  yn  eilun-addolwyr  mor  ynfyd  ac  an- 
ifeilaidd  ag  oedd  y  cyffre din olr wydd  o'r  byd  cyn  i'r  efengyl 
wawrio  arnynt.  Y  Mahornetaniaid,  y  rhai  nid  ydynt  yn 
addef  ond  un  gwir  Dduw,  a  dderbyniasant  y  golygiad  hwnw 
oddiwrth  yr  ysgrythyrau  ;  canys  y  Mahometaniaid  cyntefig 
a  addysgwyd  yn  y  grefydd  Gristionogol,  ond  a  wrthgiliasant 
oddiwrthi.  Mae  yn  amlwg  niai  yr  ysgrythyrau  ydynt  y 
moddion  priodol  a  fwriadwyd  gan  Dduw  i  ddwyn  y  byd  i 
wybodaeth  o  hono  ef  ei  hun,  yn  hytrach  na  rheswm  dynol, 
neu  unrhyw  beth  arall.  Canys  afresymol  fyddai  tybied  i'r 
efengyl,  oddyeithr  iddi  gael  ei  hamcanu  gan  Dduw  fel  pri- 
odol foddion  i  hyny,  ei  gyrhaeddyd  yn  effeithiol,  a  hyny 
wedi  i  reswm  dynol  am  lawer  o  oesoedd  gael  ei  brofi  yn 
ofer.  Os  nad  gair  Duw  ydyw  yr  ysgrythyrau,  nid  ydynt 
ddim  namyn  tywyllwch  a  thwyll,  ie,  y  twyll  mwyaf.  Ac 
a  ydyw  yn  rhesymol  meddwl  i  Dduw  yn  ei  ragluniaeth 
wneyd  defnydd  o  ragrith  a  thwyll  i  ddwyn  y  byd  i  wybod- 
aeth o  hono  ef  ei  hun,  ac  na  ch'ai  un  ran  o  hono  ei  ddwyn 
i  wybodaeth  am  dano  ef  trwy  ry w  ffordd  arall  ? 

2.  Yr  oedd  llwyddiant  yr  efengyl  yn  erbyn  y  fath  wrth- 
wynebiad  grymus,  yn  dangos  yn  amlwg  law  Duw  o'i  phlaid. 
Y  llywodraeth  Rufeinig,  yr  hon  a  ymroddodd  i  rwystro 
llwyddiant  yr  efengyl  gyda'r  fath  egni,  ac  i  ddarostwng  eglwys 
Crist,  oedd  yr  alluocaf  o'r  holl  lywodraethau  ;  ac  nid  yn  unig 
hyny,  ond  ymddengys  fod  yr  eglwys  yn  eu  dwylaw  hwynt. 
Ni  ddarfu  y  Cristionogion  y  rhai  oeddynt  dan  eu  hawdur- 
dod,  erioed  godi  arfau  i  amddiffyn  eu  hunain  ;  nid  oeddynt 


284  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

yn  ymarfogi  a  dim  ond  amynedd,  a'r  cyffelyb  arfau  ysbrydol ; 
ac  eto  nis  medrodd  y  gallu  nerthol  yma  eu  gorchfygu,  eithr, 
i'r  gwrthwyneb,  gorchfygodd  Cristionogaeth  hwy.  Yr  oedd 
yr  ymherodraeth  Rufeinig  wedi  darostwng  llawer  o  deyrn- 
asoedd  cedyrn  a  galluog  ;  darostyngasant  yr  unbenaeth 
Roegaidd,  er  iddi  eu  gwrthsefyll  i'r  eithaf ;  ac  eto  ni  fedr- 
ent  orchfygu  yr  eglwys,  yr  hon  oedd  yn  eu  dwylaw ;  ond, 
i'r  gwrthwyneb,  yr  eglwys  a'u  darostyngodd  hwy,  ac  o;r  di- 
wedd  a  fuddugoliaethodd  arnynt. 

3.  Nis  gellir  mewn  un  modd  briodoli  y  lledaeniad  hwn 
o'r  efengyl  i  unrhyw  achos  effeithiol  arall,  naniyn  gallu 
Duw.  Yr  oedd  yma  effaith  mawr  a  rhyfeddol ;  ac  nid  yd- 
oedd  heb  ryw  achos  iddo.  Pa  achos  arall  a  ellid  ddy- 
chymygu  ond  gallu  dwyfol  ?  Nid  nerth  allanol  yr  offeryn- 
au  a  ddefnyddiwyd  ynddo  ydoedd.  Pysgotwyr  yn  unig 
oedd  ar  y  cyntaf  yn  pregethu  yr  efengyl,  gan  y  rhai  nid 
oedd  gallu  na  golud  bydol  i  gynnal  eu  hunain.  Nid  eu 
synhwyr  a'u  cyfrwystra  hwy  eu  hunain  a  gynyrchodd  yr 
effeithiau  rhyfeddol  hyn  ;  oblegyd  nid  oeddynt  hwy  ond 
dynion  tlodion  ac  annysgedig.  Nid  addasrwydd  eu  chwedl  at 
syniadau  ac  egwyddorion  dynolryw  chwaith.  Nid  ydoedd  hon 
yn  chwedl  hyfryd  :  canys  nid  oedd  Duw  a  Iachawdwr  croes- 
hoeliedig  ond  maen-tramgwydd  i'r  Iuddewon,  a  ffolineb  i'r 
Groegiaid.  Nid  addasrwydd  eu  hathrawiaethau  at  duedd- 
iadau  dynion  oedd  y  peth  ;  canys  nid  oes  dim  yn  fwy  gwrth- 
wynebol  i  lygriadau  dynion,  nac  athrawiaethau  pur  yr  ef- 
engyl. Ni  ddarfu  i'r  effaith  yma,  gan  hyny,  ddeillio  oddi- 
wrth  un  achos  arall  namyn  gallu  a  gorchuchwyliaeth  Duw ; 
ac  os  oedd  gallu  Duw  yn  cael  ei  ddefnyddio  fel  hyn  i  achosi 
llwyddiant  yr  efengyl,  yna  ei  air  ef  ydyw  yr  efengyl; 
canys  y  mae  yn  ddigon  sier  nad  yw  Duw  yn  defnyddio 
ei  allu  anfeidrol  i  ddwyn  yn  mlaen  ragrith  a  thwyll. 

4.  Yr  oedd  y  llwyddiant  hwn  yn  cytuno  a'r  hyn  a  rag- 
fynegasai  Crist  a'i  apostolion.  Mat.  16.  18.  "Arygraig 
hon  yr  adeiladaf  fy  eglwys  ;  a  phyrth  uffern  nis  gorchfyg 
ant  hi."     loan  12.  24.     "  Yn  wir,  yn  wir,  nieddaf  i  chwi, 


IIANES  GWA1TII  Y  PRYNEDIGAETH.  285 

Oni  syrth  y  gronyn  gwenith  i'r  ddaear,  a  marw,  hwnw  a 
erys  yn  unig :  eithr  os  bydd  efe  marw,  efe  a  ddwg  ffrwyth 
lawer."  Ac  adnodau  31,  32.  "  Yn  awr  y  mae  barn  y  byd 
hwn  :  yn  awr  y  bwrir  allan  dywysog  y  byd  hwn.  A  minau, 
os  dyrchefir  fi  oddiar  y  ddaear,  a  dynaf  bawb  ataf  fy  hun." 
loan  16.  8.  '•  A  phan  ddel  (sef  y  Dyddanydd)  efe  a  argy- 
hoedda  y  byd  o  bechod,  o  gyfiawnder,  ac  o  farn — oblegyd 
tywysog  y  byd  hwn  yn  awr  a  farnwyd." 

Felly  y  mae  yr  apostol  Paul  (1  Cor.  1.  21 — 28)  yn  dad- 
gan,  wedi  i'r  byd  fethu  adnabod  Duw  trwy  ddoethineb,  fod 
"  Duw  wedi  gweled  yn  dda  trwy  ffolineb  pregethu  gadw  y 
y  rhai  hyny  sydd  yn  credu  ;"  a  bod  "  Duw  wedi  ethol  ffol- 
betbau  y  byd,  fel  y  gwaradwyddai  y  doethion ;  a  gwan-bethau 
y  byd,  fel  y  gwaradwyddai  y  pethau  cedyrn :  a  phethau  dis- 
tadl  y  byd,  a'r  pethau  nid  ydynt,  fel  y  dyddimai  y  pethau 
sydd." — Os  bydd  i  neb  ragfynegu  peth,  a  fyddo,  oddiwrth 
achosion  y  gellir  eu  rhagganfod,  yn  dra  thebyg  ynddo  ei 
hun  o  ddyfod  i  ben,  nid  ydyw  hyny  ond  sail  wan  fod  y  dat- 
guddiad  oddiwrth  Dduw ;  ond  pan  y  mae  peth  ag  sydd  yn 
hollol  groes  i  drefn  gyffredin  pethau  yn  cael  ei  ragfynegu, 
ac  eto  yn  dyfod  i  ben  yn  unol  a'r  rhagddywediad,  y  mae  hyn 
yn  brawf  cadarn  fod  y  rhagddywediad  oddiwrth  Dduw.  Y 
mae  ystyriaeth  fel  hyn  o'r  dull  y  lledaenwyd  ac  y  llwydd- 
wyd  yr  efengyl  yn  ystod  yr  amser  y  buwyd  yn  son  am  dano, 
yn  brawf  cadarn  fod  yr  ysgrythyrau  yn  air  Duw. 


PEN.    III. 

O  Amser  Cystenyn  hyd  Gyfodiad  Anghrist. 

Yr  wyf  yn  bresennol  yn  dyfod  i  ddangos  y  llwyddiant  a 
gafodd  prynedigaeth  Crist  o  ddadymchweliad  yr  ymherodr- 
aeth  Rufeinig  Baganaidd,  yn  amser  Cystenyn  Fawr,  hyd 


286  IIANES  GWA1TH  Y  TRYNEDIGAETII. 

gyfodiad  Anghrist.  Ac  raewn  trefn  i  gael  egluracli  golwg 
ar  weitliredoedd  mawrion  Duwyn  hyn,  ac  i  ninau  ganfod  ea 
gogoniant,  bydd  yn  anghenreidiol,  megys  yn  y  cyfnodau 
blaenorol,  ystyried,  nid  yn  unig  y  llwyddiant  ei  hun,  eithr  y 
gwrthwynebiad  a  wnaed  iddo. 

I.  Y  giorthwynebiad.  Satan,  y  ddraig  goch  fawr,  ar  ol 
ymladd  mor  flin  a  Michael  a'i  angelion  am  y  rhan  fwyaf  o 
dri  chan'  mlynedd,  o'r  diwedd  a  ymlidiwyd  ac  a  lwyr  orch- 
fygwyd  ;  fel  y  bu  iddo  gael  ei  fwrw  megys  o'r  nef  i'r  ddae 
ar.  Er  hyny  nid  ydyw  yn  rhoddi  i  fyny  ei  wrthwynebiad 
i'r  wraig,  sef  eglwys  Crist,  yn  nghylch  yr  hon  y  buasai  yr 
holl  ymladd  hwn  ;  ond  y  mae  yn  parhau  yn  llidiog,  yn  ad- 
newyddu  ei  ymgyrchiadau,  ac  yn  ymosod  ar  yr  eglwys  a 
dichellion  newyddion.  Y  sarph,  wedi  iddi  gael  ei  thaflu 
o'r  nef  i'r  ddaear,  a  fwriodd  o'i  safn  ddwfr  megys  afon,  "  fel 
y  gwnai  ddwyn  y  wraig  ymaith  gyda  'r  afon."  Yr  oedd  ei 
gwrthwynebrwydd  i  eglwys  Crist,  cyn  cyfodiad  Anghrist, 
gan  mwyaf  o  ddau  fath :  naill  ai  trwy  lygru  eglwys  Crist  a 
chyfeiliornadau,  neu  trwy  adnewyddu  ei  hymdrechiadau  i 
adferu  Paganiaeth. 

1.  Wedi  dinystrio  yr  ymherodraeth  Rufeinig  Baganaidd, 
Satan  a  aflonyddodd  yr  eglwys  a  chyfeiliornadau.  Er  i 
"Dduw  weithredu  mor  ogoneddus  yn  ngwaredigaeth  ei  eg- 
lwys oddiwrth  ei  herlidwyr  Paganaidd,  yn  nadymchwel- 
iad  yr  ymherodraeth  Baganaidd ;  eto,  gan  nad  oedd  dydd- 
iau  ei  gwewyr  wedi  dirwyn  i  fyny,  a'r  amser  pennodedig 
i'w  llwyddiant  (yr  hyn  oedd  i  ganlyn  cwymp  Anghrist) 
wedi  dyfod  eto,  nid  oedd  yr  heddwch  a'r  llwyddiant  a  fwyn- 
haodd  yn  amser  Cystenyn,  ond  hynod  o  fyr.  Nid  ydoedd 
ond  seibiant,  yr  hyn  a  roddodd  i'r  eglwys  heddwch  a  dys- 
tawrwydd  megys  dros  hanner  awi\  tra  y  bu  yr  angel  yn  dal 
y  pedwar  gwynt  rhag  chwythu,  hyd  oni  byddai  i  weision 
Duw  gael  eu  selio  yn  eu  talcenau.  Dechreuodd  yr  eglwys 
yn  fuan  gael  ei  blino  yn  ddirfawr  gan  gyfeiliornadau,  o 
ba  rai  y  ddau  benaf  a  mwyaf  niweidiol  i'r  eglwys  ydoedd 
Ariaeth  a  Morganiaeth. 


HANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETH.  287 

Dechreuodd  yr  Ariaid  yn  fuan  wedi  esgyniad  Cystenyn 
i'r  orsedd.  Yr  oeddynt  yn  gwadu  athrawiaeth  y  Drindod, 
a  duwdod  Crist  a'r  Ysbryd  Glan,  ac  yn  haeru  nad  oeddynt 
ond  creaduriaid  yn  unig.  Cynyddodd  y  cyfeiliornad  hwn 
fwy  fwy  yn  yr  eglwys,  ac  ymledodd  megys  dylif,  gan  fygwth 
dadymchwelyd  y  cyfan,  a  dwyn  ymaith  yr  holl  eglwys,  yn 
gymaint  felly  fel  yr  oedd  y  rhan  luosocaf  o'r  Cristionogion 
cyn  diwedd  y  bedwaredd  ganrif  wedi  dyfod  yn  Ariaid.  Yr 
oedd  rhai  o'r  ymherawdwyr,  a  ddilynasant  Gystenyn,  yn 
Ariaid  :  a  chan  mai  hon  oedd  y  blaid  gryfaf,  a  bod  ganddi 
yr  awdurdod  wladol  o'i  thu,  hwy  a  godasant  erlidigaeth 
ehwerw  yn  erbyn  gwir  eglwys  Crist ;  fel  y  gellir  yn  briodol 
gydmaru  y  cyfeiliornad  hwn  i  afon  yn  dyfod  allan  o  safn  y 
ddraig,  yr  hon  a  fygythiodd  ddadyinchwelyd  y  cwbl.  a  llwyr 
ddwyn  ymaith  y  wraig. 

Y  cyfeiliornad  Morganaidd  a  gyfododd  yn  nechreu  y  gan- 
rif ganlynol.  Dechreuodd  gyda  Morgan,  yr  hwn  oedd 
enedigol  o  Brydain :  ei  enw  Lladinaidd  oedd  Pclag'ms.  Yr 
oedd  yn  gwadu  pechod  gwreiddiol,  a  dylanwad  Ysbryd  Duw 
yn  nychweliad  pechaduriaid,  ac  yn  dal  gallu  ewyllys  rhydd, 
a  llawer  o  bethau  ereill  o'r  un  duedd ;  ac  fe  fu  ei  gyfeiliornad 
o  Hinder  mawr  i'r  eglwys  am  ychydig.  Prif  wrthwynebwr 
Morgan  oedd  St.  Awstin,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  o  blaid  y 
ffydd  union -gred. 

2.  Math  arall  o  wrthwynebiad  a  gyfododd  Satan  yn  erbyn 
yr  eglwys,  oedd  ei  ymegn'iadau  i  adferyd  Paganiacth.  Yr 
ymosodiad  cyntaf  a  wnaeth  oedd  trwy  Iulian  y  Gwrthgil- 
iwr.  Pan  fu  farw  Cystenyn,  gadawodd  ei  ymherodraeth  i'w 
dri  mab  ;  ac  wedi  eu  marwolaeth  hwy,  Iulian  y  Gwrthgil- 
iwr  a  deyrnasodd  yn  eu  lie.  Yr  oedd  ef  wedi  bod  unwaith 
yn  Gristion  proffesedig,  ond  gwrthgiliodd  oddiwrth  Grist- 
ionogaeth,  a  throes  yn  Bagan  ;  ac  o  herwydd  hyny  y  galwyd 
ef  y  gwrthgiliwr.  Pan  ddaeth  efe  i'r  orsedd,  ymdrechodd 
a'i  holl  egni  osod  i  fyny  Baganiaeth  drachefn  yn  yr  ym. 
herodraeth.  Diswyddodd  yr  hedd-ynadon  Cristionogol,  a 
gosododd  rai  Paganaidd  yn  eu  lie.     Ail  adeiladodd  y  teml 


288  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

au  Paganaidd,  a  gosododd  i  fyny  yr  addoliad  Paganaidd,  a 
daeth  yn  erlidiwr  creulonaf  i'r  Cristionogion.  Arferai 
alw  Crist,  mewn  ffordd  o  wawd,  y  Galilead.  Lladdwyd  ef 
yn  ei  ryfeloedd  a'r  Persiaid  trwy  archoll  gwaywffon.  Pan 
ganfu  fod  ei  archoll  yn  farwol,  cymerodd  ddyrnaid  o'i  waed, 
a  thaflodd  ef  tua  'r  nefoedd,  gan  waeddi,  u.  Ti  a  orchfygaist, 
O  Galilead  !"  Mae  y  duwinyddion  yn  gyffredin  yn  meddwl 
iddo  fod  yn  euog  o  gyflawnu  y  pechod  anfaddeuol. 

Ffordd  arall  a  gymerodd  Satan  i  adferyd  Paganiaeth  yn 
yr  ymherodraeth  Rufeinig,  oedd  trwy  drais-oresgyniadau  a 
buddugoliaethau  cenedloedd  Paganaidd.  Canys  yn  yr  amser 
hwn  y  darfu  i'r  Gothiaid  a'r  Fandaliaid,  a  chenedloedd  an- 
waraidd  ereill  o'r  gogledd,  ymosod  ar  yr  ymherodraeth,  ac 
ennill  buddugoliaethau  mawrion.  Ymdaenasant  dros  yr  holl 
ymherodraeth  ;  ac  yn  y  bummed  ganrif  cymerasant  ddinas 
Rhufain^  ac  o'r  diwedd  darostyngasant  y  rhan  orllewinol 
o'r  ymherodraeth,  a  chymerasant  feddiant  o  honi,  a  rhanas- 
ant  hi  rhyngddynt.  Rhanwyd  hi  yn  ddeg  teyrnas,  gyda  'r 
rhai  y  dechreuodd  deg  corn  y  bwystfil :  canys  d^wedir  i  ni 
am  y  deg  corn  mai  deg  brenin  ydynt,  y  rhai  oeddynt  i  godi 
tua  diwedd  yr  ymherodraeth  Rufeinig :  mae  deg  bys  troed 
delw  Nebuchodonosor  hefyd  yn  arddangos  y  rhai  hyn. 
Meddylir  hefyd  fod  ymgyrchiadau  a  buddugoliaethau  y 
cenedloedd  paganaidd  hyn  yn  cael  eu  rhagfynegu  yn  yr 
8fed  bennod  o'r  Datguddiad,  trwy  yr  hyn  a  ddilynodd  ud- 
ganiad  y  pedwar  udgorn  cyntaf.  Bu  y  rhai  hyn  yn  foddion 
i  adferyd  Paganiaeth  drachefn  dros  ychydig,  wedi  iddi  gael 
unwaith  ei  diwreiddio. 

II.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  ddangos  y  llwyddiant  a 
gafodd   yr   efengyl   yn  yr  yspaid   hwn,  er   yr   holl  wrth 
wynebiad  a  wnaed  iddi. 

1.  Sylwaf  i  wrthwynebrwydd  Satan  yn  y  pethau  hyn 
gael  ei  orthrechu.  Er  i'r  ddraig  fwrw  y  fath  genllif  o'i 
safn  ar  ol  y  wraig  i'w  dwyn  hi  ymaith,  eto  ni  bu  yn  alluog  i 
gyrhaedd  ei  hamcan  ;  ond  fe  gynorthwyodd  y  ddaear  y 
wraig— ymagor odd  a  llyngcodd  yr  afon  a  fwriasai  y  ddraig 


HANESGWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  289 

o'i  safn.  Y  cyfeiliornadau  hyn,  wedi  iddynt  fod  yn  llwydd- 
iannus  dros  ennyd,  yn  mhen  ychydig  a  ddiflanasant  ymaith, 
ac  fe  adferwyd  y  wir  grefydd  drachefn. 

2.  Cafodd  yr  efengyl,  yn  ystod  yr  yspaid  yma  o  amser, 
lwyddiant  ychwanegol  yn  mysg  amryw  genedloedd  anwar- 
aidd  ar  gyfliniau  yr  yniherodraeth  Rufeinig.  Cawsai  yr  ef- 
engyl gryn  ledaeniad  yn  amser  Cystenyn  yn  yr  India 
Ddwyreiniol,  trwy  weinidogaeth  un  Frumentius  yn  benaf. 
Dy  chwelwyd  nifer  o5r  Iberiaid  at  Gristionogaeth  trwy  lafur 
gwraig,  yr  hon  oedd  enwog  mewn  duwioldeb,  ac  a  gynieras- 
id  yn  gaethes  rhyfel  ganddynt.  Ac  fe  roddir  ychydig  hanes 
am  niferi  liuosog  a  ddygwyd  i  gofleidio  yr  efengyl  yn  mysg 
rhyw  genedloedd  anwaraidd  ereill,  y  rhai  nid  oeddynt  o 
fewn  cyffiniau  ymherodraeth  Rhufain,  trwy  hyfforddiadau 
ac  esiamplau  caethion  a  gymerasant  mewn  rhyfel.  Tua  'r 
flwyddyn  o  oed  Crist  372,  taenwyd  yr  efengyl  yn  mhlith  trig- 
olion  anwaraidd  Arabia  ;  ac  yn  mysg  rhai  o'r  cenedloedd 
gogleddol ;  tywysog  Gothaidd  yn  neillduol  a  ddaeth  yn 
G-ristion  o  gylch  yr  amser  hwn,  a  lluaws  mawr  ol  bobl  gydag 
ef.  Cafodd  yr  efengyl  hefyd  ei  lledaenu  yn  mhellach  yn 
mysg  y  Persiaid  tua  diwedd  yr  amser  hwn  ;  ac  yn  mhlith 
y  Scythiaid,  pobl  anwaraidd,  y  crybwyllir  am  danynt  gan 
yr  apostol.     Col.  3.  11.     "  Rarbariad,  Scythiad,"  &c. 

Ar  ol  hyn,  tua  Jr  flwyddyn  430,  cymerodd  dychweliadau 
rhyfeddol  at  y  flydd  Gristionogol  le  yn  mhlith  y  Rurgund- 
iaid.  Yn  bresennol,  dechreuwyd  lledaenu  yr  efengyl  yn  yr 
Iwerddon  ;  a'r  Gwyddelod,  y  rhai  a  fuasent  yn  Raganiaid 
hyd  yn  hyn,  a  ddechreuasant  dderbyn  y  ffydd  Gristionogol. 
Tua  'r  un  amser  lledaenwyd  hi  yn  mhellach  yn  mysg  rhyw 
bobl  anwaraidd  yn  yr  Alban,  ac  mewn  rhai  manau  ereill. 
Yn  y  ganrif  nesaf,  ymwadodd  Zathvs^brenm  Paganaidd,  yr 
hwn  oedd  yn  rheoli  ar  y  Colchiaid,  a  Phaganiaeth,  a  daeth 
i  gofleidio  y  ffydd  Gristionogol.  Cofrestrir  amrywiol  gen- 
edloedd anwaraidd  ereill,  y  rhai  a  ymwadasant  a  Phagan- 
iaeth, ac  a  gofleidiasant  Gristionogaeth  o  gylch  y  pryd  hwn, 
nas  gallaf  eu  henwi  yn  bresennol. 


290  HANES  GWAITH  Y  TRYNED1GAETH. 

PEN.    IV. 

O  Gyfodiad  Anghrist  hyd  y  Diwygiad. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  at  y  diwrnod  t}rwyllaf  ac  eeh- 
ruslonaf  a  welodd  yr  eglwys  Gristionogol  erioed,  ac,  efallai, 
y  tywyllaf  a  wel  byth,  sef  o  gyfodiad  Anghrist  hyd  y  di- 
wygiad dan  Luther  ac  ereill.  Bu  y  wir  eglwys  am  amryw 
gannoedd  o  flynyddau  yn  ystod  yr  yspaid  hwn  mewn  sef- 
yllfa  hynod  o  ddilewyrch  :  yr  ydoedd,  yn  gyffelyb  i'r  wraig 
yn  y  diffaethwch,  wedi  ei  chuddio  bron  allan  o  olwg  a  sylw. 
Wrth  lefaru  am  ddygwyddiadau  yr  yspaid  hwn  o  amser, 
sylwaf,  yn  1.  Am  ddichellion  Satan,  a'i  ddyfeisiadau  mawr- 
ion, yn  erbyn  teyrnas  Crist ;  2.  Pa  fodd  y  cynnaliwyd  eg- 
lwys Crist  i  fyny. 

1.  Dyfeisiadau  mawrion  Satan  a'i  weithredoedd  yn  erbyn 
teyrnas  Crist  yn  ystod  yr  amser  hwn.  Yr  oedd  Satan  wedi 
llunio  llawer  o  bethau  mawrion  yn  erbyn  yr  eglwys  Grist- 
ionogol o'r  blaen,  ond  cawsai  ei  siomi  yn  awr  ac  eilwaith. 
Michael  a'i  angelion  a  gawsant  fuddugoliaeth  ogoneddus 
arno.  Pa  mor  ddychrynllyd  oedd  ei  wrthwynebiadau  tra  y 
parhaodd  yr  ymherodraeth  Baganaidd  ;  ac  mor  ogoneddus 
oedd  y  fuddugoliaeth  a'r  oruchafiaeth  a  gafodd  Crist  arno 
yn  amser  Cystenyn !  Khyngodd  bodd  i  Dduw  yn  awr,  er 
parotoi  y  ffordd  i  gael  buddugoliaeth  fwy  gogoneddus  arno 
eto,  oddef  iddo  adnewyddu  ei  nerth,  a  gwneyd  cymaint  ag 
a  fedrai  a'i  allu  a'i  gyfrwysdra.  Caniateir  iddo  amser 
hirfaith  i  osod  ei  gynlluniau,  i  sefydlu  ei  amcanion,  ac  i 
gadarnhau  ei  achos.  Y  mae  Duw  yn  wir  yn  goddef  iddo 
ddwyn  yn  mlaen  ei  fwriadau  mor  bell,  nes  ydyw  yr  eglwys 
bron  a  chael  ei  llyngcu  i  fyny  ;  ac  i  arfer  llywodraeth  dra- 
haus,  falch,  ac  anattaladwy  bron  yn  y  byd  am  hir  amser, 
cyn  i  Grist  ei  lwyr  orchfygu,  a  dinystrio  ei  deyrnas  weledig 
yn  hollol.    Efe  a  wna  hyn  yn  amser  dinystr  Anghrist :  gan 


IIAXES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  29  f 

fuddugoliaetbu  yn  ogoneddus  ar  Satan,  wedi  gwneutbur  o 
hono  gymaint  ag  a  fedr  wneyd  trwy  ei  allu  a'i  gyfrwysdra,  ac 
yniddyrcbafu  yu  uwcb  na  pbawb,  ac  ymddwyn  yn  y  modd 
mwyaf  balcbiaidd. 

Dau  brif  orcbwyl  y  diafol  yn  erbyn  teyrnas  Crist  yn  ystod 
yr  amser  bwn  yw,  creu  ei  de}*rnasoedd  Anghristaidd  a  Maho* 
metanaidd ;  y  rbai  yn  ngbyd  a  gynnwysant  yr  ben  ym- 
berodraetb  Rufeinig  ;  y  rban  orllewinol  o'r  ymherodraeth 
yw  teyrnas  Angbrist,  a'r  rhan  ddwyreiniol  yw  teyrnas  Ma- 
bomet.  Ac,  yn  ol  y  desgrifiad  yn  llyfr  y  Datguddiad,  yn 
niirystr  y  rbai  byn,  ar  ddygiad  i  raewn  amseroedd  ar- 
ddercbog  yr  eglwys,  y  bydd  buddugoliaetb  ogoneddus  Crist 
gan  mwyaf  yn  gynnwysedig.  Ac  yma  gadewcb  i  ni  sylwi 
pa  fodd  y  mae  Satan  yn  codi  ac  yn  cynnal  y  ddwy  deyrnas 
fawr  Hyn  o'i  eiddo  i  wrtbwynebu  teyrnas  Crist. 

1.  Mewn  perthynas  i  deyrnas  Anghrist.  Ymddengys 
mai  bwn  oedd  pen  campwaitb  boll  ddyfeisiau  y  diafol  yn 
erbyn  teyrnas  Crist,  ac  y  mae  yn  cael  llefaru  am  dano  felly 
yn  eglur  yn  yr  ysgrytbyr.  Mai  Angbrist  ydyw  y  dyn 
pecbod  hwnw  (2  Tbes.  2.  3.)  sydd  mor  eglur.  a  pbe  buasai 
felly  o  ran  enwogrwydd.  Gelwir  ef  yn  Anghrist,  yr  byn 
a  arwydda  elyn  neu  wrtbwynebwr  Crist,  nid  am  mai  efe 
ydyw  yr  unig  wrtbwynebwr  sydd  gan  Grist :  canys  y  mae  yr 
apostol  loan  yn  sylwi  fod  amryw  Angbristiau  yn  ei  ddydd- 
iau  ef :  ond  y  mae  bwn  yn  cael  ei  alw  yr  Anghrist.  fel  pe 
na  byddai  yr  un  ond  efe,  o  berwydd  ei  fod  mor  bynod,  ac 
uwcblaw  pob  un  arall.  Felly  gelwir  3*  ddyfais  bon  0  eiddo 
y  diafol  yn  ddirgelwch  anwiredd.  2  Tbes.  2.  7.  Nid  ydyni 
yn  canfod  banner  cymaint  0  son  am  un  gelyn  i  Grist  yn 
mbrophwydoliaetbau  y  Datguddiad  a  bwn  :  ac  nid  yw  din- 
ystr  un  gelyn  yn  cael  llefaru  am  dano  mor  ogoneddus,  ac 
0  gymaint  dedwyddwcb  i'r  eglwys. 

Dyfais  ydyw  bon  i  droi  gweinidogaetb  yr  eglwys  Grist- 
ionogol  yn  weinidogaetb  y  diafol,  ac  angelion  yr  eglwysi  yn 
angelion  syrtbiedig.  Yn  y  gortbrwm,  y  goelgrefydd,  yr 
eilun-addoliaetb,  a'r  erlidigaetb,  a  osodwyd  i  fyny  ganddo, 


292  HANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETH. 

efe  a  ddyfeisiodd  ffordd  i  wneuthur  delw  o  hen  Baganiaeth, 
a  mwy  nac  adferyd  yr  hyn  a  gollasai  yn  nadymchweliad 
Paganiaeth  yn  amser  Cystenyn.  Ac  fel  hyn,  y  mae  pen  y 
bwystfil,  yr  hwn  a  archollwyd  i  farwolaeth  gan  Cystenyn, 
yn  cael  iachad  i'w  friw  marwol  yn  Anghrist.  Dat.  13.  3. 
Ac  y  mae  y  ddraig,  yr  hon  yn  flaenorol  oedd  yn  llyw- 
odraethu  yn  yr  ymherodraeth  Rufeinig  Baganaidd,  ar  ol 
cael  ei  bwrw  allan  oddiyno,  wedi  i'r  bwystfil  a'r  saith  ben 
a'r  deg  corn  godi  o'r  mor,  yn  rhoddi  ei  gallu,  ei  gorsedd- 
faingc,  ac  awdurdod  mawr  iddo  ef ;  ac  y  mae  yr  holl  fyd  yn 
rhyfeddu  ar  ol  y  bwystfil. 

Pell  ydwyf  oddiwrth  gymeryd  arnaf  benderfynu  pa  bryd 
y  dechreuodd  Anghrist  deyrnasu,  yr  hwn  sydd  bwngc  ag  y 
mae  cymaint  o  ddadleu  wedi  bod  yn  ei  gylch  yn  mysg  duw- 
inyddion  ac  esponwyr.  Y  mae  yn  sicr  na  ddechreuodd  y 
mil  dau  gant  a  thriugain  o  ddyddiau,  neu  fiynyddoedd,  y 
crybwyllir  am  danynt  mor  fynych  yn  yr  ysgrythyr  fel  am- 
ser teyrnasiad  Anghrist,  cyn  y  fiwyddyn  pedwar  cant  saith- 
ddeg-naw  o  oed  Crist ;  oblegyd  ped  felly,  buasent  wedi  dy- 
benu,  ac  Anghrist  wedi  cwympo  cyn  hyn,  (0.  C.  1739.) 
Yr  oedd  codiad  Anghrist  yn  raddol.  Ymlygrodd  yr  eglwys 
Gristionogol  mewn  Uawer  o  bethau  yn  fuan  wedi  amser 
Cystenyn  ;  a  chynyddodd  yn  fwy  fwy  ofergoelus  yn  ei 
haddoliad,  trwy  ddwyn  i  mewn  o  dipyn  i  beth  lawer  o  sere- 
moniau  i  addoliad  Duw,  hyd  oni  ddarfu  iddynt  o'r  diwedd 
ddwyn  i  mewn  addoliad  seintiau,  a  gosod  delwau  i  fyny  yn 
yr  eglwysydd.  Yr  oedd  yr  offeiriaid  yn  gyfFredinol,  ac  yn 
enwedig  esgob  Bhufain,  yn  honi  mwy  a  mwy  o  awdurdod 
iddo  ei  hun.  #  #  #  O'r  diwedd  honodd  yr  awdurdod 
i  fod  yn  esgob  cyffredinol  dros  }^r  holl  eglwys  Gristionogol ; 
yn  yr  hyn  y  gwrthwynebwyd  ef  am  beth  amser,  ond  wedi 
hyny  efe  a  gadarnhawyd  yn  ei  ymgais  trwy  awdurdod  yr 
Ymherawdwr,  yn  y  fiwyddyn  chtce'  chant  a  chwech.  Wedi 
hyny  honodd  awdurdod  tywysog  daearol,  ac  felly  byddai  yn 
arfer  cario  dau  gleddyf,  i  arwyddo  mai  efe  oedd  perchenog 
y  cleddyf  daearol  cystal  a'r  ysbrydol.    Honodd  fwy  a  mwy  o 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  293 

awdurdod,  hyd  oni  ddaeth  o'r  diwedd,  megys  rhaglaw  Crist 
ar  y  ddaear,  i  honi  yr  un  awdurdod  a  Christ  ei  hun,  pe 
buasai  yn  wyddfodol  ar  y  ddaear,  yn  teyrnasu  ar  ei  orsedd- 
faingc ;  neu  yr  un  awdurdod  ag  a  berthyn  i  Dduw,  ac  ar- 
ferai  gael  ei  alw  yn  Dduw  ar  y  ddaear  ;  i'r  hwn  yr  oedd 
holl  dywysogion  Cred  i  ymostwng.  Honai  awdurdod  i  gor- 
oni  tywysogion,  ac  i'w  difreinio  wrth  ei  ewyllys ;  ac  fe  gan- 
iateid  iddo  yr  awdurdod  hwn — ie,  arferai  breninoedd  ac 
ymherodron  gusanu  ei  draed.  Yr  ymherawdwyr  a  dder- 
bynient  eu  coronau  oddiar  ei  law  ;  a  byddai  tywysogion  yn 
arswydo  rhag  gwg  y  Pab  gymaint  a  tharanfollt  o'r  nefoedd. 
Os  gwelai  y  Pab  yn  oreu  ysgymuno  tywysog,  ei  holl  ddeil 
iaid  a  ryddheid  ar  unwaith  oddiwrth  eu  rhwymau  o  ufudd- 
dod  iddo ;  ac  yr  oeddynt  yn  rhwym  o  ymwrthod  ag  ef,  dan 
boen  ysgymundod :  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  gallasai 
pwy  bynag  a'i  cawsai  ei  ladd.  Yn  mhellach,  credid  fod  gan 
y  Pab  awdurdod  i  felldigo  dynion  wrth  ei  ewyllys  ;  canys 
edrychid  ar  bwy  bynag  a  fyddai  farw  dan  ei  ysgymundod, 
megys  wedi  ei  sicr  ddamnio.  Cafodd  amryw  ymherodron 
eu  diorseddu,  a'u  difreinnio,  a  buont  feirw  yn  druenus  o'i 
achos  ef ;  ac  os  anfoddlonid  ef  gan  bobl  unrhyw  dalaith 
neu  deyrnas,  yr  oedd  ganddo  awdurdod  i  osod  y  dalaith  neu 
y  deyrnas  hono  dan  ddeddf-waharddiad,  yr  hon  oedd  dded- 
fryd  a  gyhoeddid  gan  y  Pab  yn  ei  herbyn,  trwy  yr  hon  j 
byddai  gweinyddiad  yr  ordinhadau  crefyddol  yn  eu  plith  yn 
cael  ei  wneuthur  yn  ddirym.  Nis  gallasai  fod  grym  yn  y 
bedyddiadau,  y  sacramentau,  y  gweddiau,  y  pregethau,  na  ?r 
pardynau,  hyd  oni  byddai  i'r  ddeddf  waharddedig  hono 
gael  ei  chymeryd  ymaith  ;  felly  ystyriai  y  bobl  hyny  eu 
hunain  mewn  sefyllfa  ddamniedig  tra  byddai  y  ddedfryd  yn 
aros  arnynt,  ac  o  herwydd  hyny  yr  oeddynt  yn  ofni  deddf- 
waharddiad  y  Pab  gymaint  a  rhyferthwy  o  dan  a  brwmstan 
o'r  nefoedd.  Ac  mewn  trefn  i  roddi  ei  ddigofaint  mewn 
gweithrediad  ar  ryw  dywysog  neu  bobl  a'i  hanfoddlonai  ef, 
byddai  yn  rhaid  i  dywysogion  ereill  hefyd  fyned  i  lawer  o 
draferth  a  thraul. 


294  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

Ac  megys  yr  oedd  y  Pab  a'i  offeiriaid  yn  yspeilio  y  bobl 
o'u  breintiau  gwladol  ac  eglwysig,  yr  un  modd  yr  oeddynt 
hefyd  yn  ea  hyspeilio  o'u  meddiannau,  ac  yn  dyhyspyddu 
boll  Gred  o'u  harian.  Yr  oeddynt  yn  casglu  y  rhan  fwyaf 
o'u  cyfoeth  i'w  coffrau  eu  hunain,  trwy  gyllidau  try m ion, 
beblaw  tal  am  bardynau  a  maddeuant-lythyrau,  bedyddiad- 
au  a  goreneinniadau,  gwaredigaeth  o'r  purdan,  a  chant  o 
bethau  ereill.  Gweler  mor  gywir  y  cytuna  hyn  a'r  pro- 
phwydoliaethau,  2  Thess.  2.  3,  4.  Dan.  7.  20,  21.  Dat. 
13.  6,  7;  aphen.  17.  3,  4. 

Yr  oedd  anwybodaeth  ac  ofergoeledd  hefyd  yn  cynyddu 
fwy  fwy  yn  ystod  yr  amser  hwn.  Ac  i'r  dyben  o  ddwyn 
yn  mlaen  ddybenion  annuwiol  ac  anysgrythyrol  y  Pab  a'r 
offeiriaid,  yn  raddol  fe  dynwyd  yr  ysgrythyrau  o  ddwylaw 
y  cyffredin ;  ac  yn  lie  meithrin  gwybodaeth  yn  mysg  y 
bobl,  yr  oeddynt  yn  ddiwyd  yn  meithrin  anwybodaeth.  Ac 
yr  oedd  yn  ddiareb  dderbyniol  yn  eu  plith,  mai  mam- 
maeth  duwioldeb  yw  anwybodaeth.  Yr  oedd  tywyllwch  yr 
oesoedd  hyny  mor  ddwys,  fel  yr  oedd  dysgeidiaeth  wedi  dif- 
lanu  bron  o'r  byd.  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o'r  offeiriaid  eu 
hunain,  yn  anwybodus  farbaraidd,  gyda  golwg  ar  unrhyw 
ddysgeidiaeth  gymeradwyol,  neu  un  fath  o  wybodaeth  arall 
namyn  y  grefft  uffernol  o  orthrymu  a  thra-arglwyddiaethu 
ar  eneidiau  y  bobl.  Yr  oedd  ofergoeledd  a  drygioni  eglwys 
Rufain  yn  cynyddu  waeth-waeth  hyd  amser  y  Diwygiad,  a'r 
boll  fyd  Cristionogol  wedi  cael  ei  arwain  ymaith  i'r  dirywiad 
mawr  hwn,  oddyeithr  y  gweddillion  o'r  eglwys  Gristionogol 
yn  yr  Ymherodraeth  Ddwyreiniol,  oeddynt  yn  aros  heb  eu 
hollol  ddadyrnchwelyd  gan  y  Tyrciaid.  Yr  oedd  eglwys 
Groeg,  a  rhai  ereill,  wedi  suddo  hefyd  i  dywyllwch  mawr 
ac  ofergoeledd  gwrthun,  oddyeithr  hefyd  yr  ychydig  bobl 
oedd  gan  Dduw,  y  rhai  sydd  yn  cael  eu  harddangos  trwy 
y  wraig  yn  y  diffaethwch,  a  dau  dyst  Duw,  am  ba  rai  y 
cawn  sylwi  eto. — Hon  ydyw  un  o'r  ddwy  deyrnas  fawr  a 
gododd  y  diafol  yn  ystod  y  cyfnod  hwn  yn  wrthwynebol  i 
deyrnas  Crist. 


BAKES  GWA1TII  Y  PBTNEDIGAETH.  '   295 

2".  Y  deyrnas  Fahomdanaidd  ydyw  y  Hall,  i'r  hon  y  mac 
awdurdod  galluog  a  thiriogaetli  eang,  a  osododd  Satan  i 
fyny  yn  erbyn  teyrnas  Crist.  Gosododd  lion  i  fyny  yn  yr 
Yniherodraeth  Ddwyreiniol.  niegys  y  gosodasai  yr  Anghrist- 
aidd  yn  yr  Orllewinol. 

Ganwyd  Mahomet  yn  y  flwyddyn  o  oed  Crist  570,  yn 
Arabia,  Pan  ydoedd  oddeutu  deugain  oed,  dechreuodd  gy 
hoeddi  mai  efe  oedd  prophwyd  rnawr  Duw  :  ac  aeth  rhagddo 
i  ddysgu  ei  grefydd  newydd,  trwy  yr  hon  yr  oedd  efe  i  gael 
ei  addoli  megys  y  penaeth  nesaf  i  Dduw.  Cyhoeddodd  ei 
Alcoran,  yr  hwn,  fel  yr  honai,  a  dderbyniasai  oddiwrth 
yr  angel  Gabriel :  a  chan  ei  fod  yn  ddyn  dichellgar,  yn 
berchen  llawer  o  olud,  ac  yn  byw  yn  mysg  pobl  anwyb- 
odus  iawn,  a  hynod  o  ranedig  yn  eu  barnau  am  bethau 
crefyddol,  a  thrwy  gyfrwysdra,  ac  addewidion  teg  am  bar- 
adwys  o  bleserau  cnawdol.  efe  a  ennillodd  luaws  o  ganlyn- 
wyr.  Gosododd  ei  hun  yn  dywysog  arnynt,  a  thaenodd  ei 
grefydd  trwy  rym  y  cleddyf,  gan  osod  allan  fod  ymladd  o'i 
blaid  yn  rhyglyddu  paradwys.  Yn  y  modd  yma  cynydd- 
odd  ei  blaid.  ac  aethant  rbagddynt  gan  ymladd  a  goresgyn 
y  gwledydd  cvmydogaethol :  ac  yn  raddol  daethant  mor  llu- 
osog  hyd  oni  ddarfn  iddynt  ddarostwng  rhan  eang  o'r  byd. 
Y  rhai  cyntaf  o'i  ddilynwyr,  a  ddechreuasant  ddifrodi  yr 
yniherodraeth  Rufemig  yn  arswydus,  oeddynt  y  Saracen- 
iaid.  tua  'r  flwyddyn  700.  Pobl  o  Arabia  oedd  y  rhai  hyn, 
lie  y  buasai  Mahomet  yn  byw.  Goresgynasant  lawer  o'r 
gwledydd  perthynol  i'r  yniherodraeth,  a  buont  yn  llwydd- 
iannus  yn  eu  goresgyniadau  dros  hir  amser.  Tybir  mai  y 
rhai  hyn  a  feddylir  wrth  y  locustiaid  y  crybwyllir  am  dan- 
ynt  yn  y  9fed  bennod  o'r  Datguddiad. 

TVedi  hyny  daeth  y  Tyrciaid,  y  rhai  yn  wreiddiol  oedd- 
ynt bobl  wahanol  i'r  Saraceniaid,  yn  ddilynwyr  i  Mahomet, 
a  goresgynasant  yr  holl  Ymherodraeth  Ddwyreiniol.  De- 
chreuasant  eu  hymerodraeth  oddeutu  y  flwyddyn  o  oed  Crist 
1296.  Yn  y  flwyddyn  1300  dechreuasant  eu  rhuthriadau 
ar  Ewrop  :  eymerasant  Gaercystenyn  :  ac  erbyn  y  flwyddyn 


296  '  BAKES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

1453,  daethant  yn  feistrj  yi  Ymherodraeth  Ddwyreiniol. 
Fel  hyn  y  daeth  yr  holl  ddinasoedd  a'r  gwledydd  y  safai  y 
yr  eglwysi  enwog  ynddynt,  am  y  rhai  yr  ydym  yn  darlleu 
yn  y  Testament  Newydd,  megys  Ierusalem,  Antiochia,  Co- 
rinth, Ephesus,  &c,  yn  awr  yn  ddarostyngedig  i'r  Tyrc- 
iaid.  Tybir  mai  at  y  rhai  hyn  y  cyfeirir  yn  mhrophwydol- 
iaeth  y  gwyr  meirch  yn  Dat.  9.  15,  &c.  Ac  y  mae  y  gweddill 
o'r  Cristionogion  yn  y  parthau  hyny  o'r  byd,  y  rhai  agos  oil 
ydynt  ddeiliaid  i  eglwys  Groeg,  mewn  cyflwr  o  gaethiwed 
truenus  dan  y  Tyrciaid ;  ac  ymddygir  tuag  atynt  yn  hynod 
o  farbaraidd  a  chreulon.  fel  y  maent  gan  mwyaf  wedi  dyfod 
yn  dra  anwybodus  ac  ofergoelus. 

Dangosais  fel  hyn  pa  weithredoedd  mawrion  o  eiddo  Sa- 
tan a  gyflawnwyd  mewn  gwrthwynebrwydd  i  deyrnas  Crist 
yn  ystod  yr  yspaid  hwn  o  amser. 

II.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  ddangos  pa  fodd  y  cyn 
naliwyd  eglwys  Crist  i  fyny  yn  ystod  yr  amser  tywyll  hwn. 

1.  Y  mae  i'w  sylwi  i  amryw  o  genedloedd  Cred,  oddeutu 
dechreuyr  yspaid  hwn  o  amser,  wrthsefyll  yn  hir  cyn  idd 
ynt  gydsynied  a  llygredigaethau  a  gormesion  eglwys  Ruf- 
ain.  Er  i'r  holl  fyd  ryfeddu  ar  ol  y  bwystfil,  eto  ni  ddarfu 
yr  holl  genedloedd  syrthio  i'w  gyfeiliornau  ef  ar  unwaith. 
Trwy  lawer  o  ymryson  a  gwrthwynebiacl  y  dygwyd  i  mewn 
amryw  o  brif  lygredigaethau  eglwys  Rufain  ;  ac  yn  enwed- 
ig  pan  roddodd  y  Pab  allan  ei  fod  yn  esgob  cyffredinol,  fe 
wnaeth  llawer  o'r  eglwysi  wrthwynebiad  egn'iol  i  hyny ;  ac 
nid  ymostyngasant  am  amser  maith  i'w  honiad  afresymol. 
Pan  ddygwyd  addoliad  delwau  gyntaf  i'r  eglwysi,  gwrth- 
wynebwyd  hyny  yn  eofn  gan  lawer,  a  daliasant  yn  hir  yn  ei 
erbyn.  Ac  felly  yr  oedd  gyda  golwg  ar  lygredigaethau 
ereill  o'r  eiddo  eglwys  Rufain.  Y  rhai  oeddynt  yn  pres- 
wylio  agosaf  i  ddinas  Rhufain  a  gydsyniasant  gyntaf;  ond 
nis  gellid  denu  y  rhai  oeddynt  yn  byw  yn  mhell  oddiyno  i 
roddi  eu  gyddfau  dan  yr  iau  am  hir  amser  ;  ac  fe  ddarfu 
yr  eglwysi  yn  Lloegr,  yr  Alban,  a  Ffraingc,  gadw  purdeb 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII.  297 

cyntefig  eu  hathrawiacth  a'u  haddoliad  yn  hwynallawer  o'r 
lleill  oeddynt  yn  agosach  i  brif  orsaf  Anghrist. 

2.  Yr  oedd  rhyw  bersonau  neillduol,  yn  mhob  oes  o'r 
amser  tywyll  hwn,  trwy  holl  barthau  Cred,  y  rhai  oeddynt 
yn  dwyn  tystiolaeth  yn  erbyn  llygredigaethau  a  gormes  eg- 
lwys Rufain.  Ni  bu  un  oes  ar  Anghrist,  hyd  yn  nod  yn  yr 
amseroedd  tywyllaf,  nad  yw  haneswyr  eglwysig  yn  son  am 
lawer  wrth  eu  henwau  y  rhai  a  amlygasaut  gasineb  tuag  at 
y  Pab  a'i  addoliad  eilun-addolgar,  ac  yn  dadleu  dros  burdeb 
cyntefig  }Tr  athrawiaeth  a'r  addoliad.  Gwelodd  Duw  yn  dda 
gynnal  dilyniad  didor  o  dystion  trwy  yr  holl  atnser,  yn  yr 
Almaen,  Ffraingc,  Prydain,  a  gwledydd  ereill ;  personau 
anghyoedd  a  gweinidogion,  rhai  yn  swyddogion  a  phersonau 
o  urddas.  Ac  yr  oedd  lluaws  yn  cael  eu  herlid  a'u  rhoddi 
i  farwolaeth  yn  mhob  oes  am  y  dystiolaeth  hon. 

3.  Heblaw  yr  amrywiol  bersonau  hyn,  yr  oedd  pobl  a 
elwid  Walde?isiaid.  y  rhai  oeddynt  yn  byw  ar  wahan  oddi- 
wrth  bawb  ereill  o'r  byd,  ac  yn  dwyn  tystiolaeth  barhaus 
yn  erbyn  eglwys  Rufain  trwy  yr  holl  amser  tywyll  hwn. 
Y  lie  yr  oeddynt  yn  preswylio  oedd  y  Vaudois,  neu  bum' 
dyffryn  Piedmont,  gwlad  hynod  o  fynyddig  rhwng  yr  Eidal 
a  Ffraingc ;  amgylchynid  hi  gan  fynyddoedd  uchel  yr  Alpau, 
y  rhai  oeddynt  agos  yn  anhyffordd,  yr  hyn  oedd  yn  gwneyd 
y  dyffrynoedd  bron  yn  anhygyrch.  Bu  y  bobl  hyn  yn  byw 
yno  am  oesoedd  lawer,  mewn  sefyllfa  ddidoledig  oddiwrth 
yr  holl  fyd,  heb  fod  ganddynt  ond  ychydig  i'w  wneyd  ag 
unrhyw  bobl  ereill.  Ac  yno  y  gwasanaethasant  Dduw,  yn  ol 
purdeb  cyntefig  ei  addoliad.  heb  erioed  ymostwng  i  eglwys 
Rufain.  Hwn  ond  odid  oedd  y  lie  a  feddylir  yn  neillduol 
yn  Dat.  12.  6,  megys  wedi  ei  barotoi  gan  Dduw  i'r  wraig, 
fel  y  porthent  hi  yno  yn  ystod  teyrnasiad  Anghrist. 

Mae  rhai  ysgrifenwyr  Pabaidd  yn  addef  eu  hunain  na 
ddarfu  i'r  bobl  hyn  erioed  ymostwng  i  eglwys  Rufain.  Un 
ysgrifenwr  Pabaidd,  wrth  son  am  y  Waldensiaid,  a  ddywed, 
Cyfeiliornad  y  Waldensiaid  yw  y  cyfeiliornad  hynaf  yn  y 
byd.     Tybir  iddynt  ddiangc  ar  y  cyntaf  i'r  fro  fynyddig 

13* 


298  HANES  GWAITII  Y  PItYNEDIGAETH. 

hon,  i  ymguddio  rhag  creulonderau  yr  erlidwyr  Paganaidd 
cyn  amser  Cystenyn  Fawr.  Ac  fel  hyn  yr  ehedodd  y  wraig  i'r 
diffaethwch  oddiwrth  wyneb  y  sarph.  Dat.  12.  6.  14.  "A 
rhoddwyd  i'r  wraig  ddwy  o  adenydd  eryr  mawr,  fel  yr  ehedai 
hi  i'r  diffaethwch,  i'w  He  ei  hun  ;  lie  yr  ydys  yn  ei  maethu  hi 
yno  dros  amser,  ac  amseroedd,  a  hanner  amser,  oddiwrth 
wyneb  y  sarph."  Ar  ol  i'r  bobl  hyn  wladychu  yno,  arosodd 
eu  hiliogaeth  yno  o  oes  i  oes :  a  chan  eu  bod  megys  yn  cael 
eu  gwahanu  gan  gaerau  naturiol,  cystal  a  chan  ras  Duw, 
oddiwrth  y  gweddill  o'r  byd,  ni  ddarfu  iddynt  erioed  gyf- 
ranogi  o'r  llygredigaethau  oedd  yn  ei  orlenwi. 

Y  rhai  hyn  yn  enwedig  oedd  y  gwyryfon  hyny.  y  rhai  ni 
halogwyd,  tra  yr  oedd  eglwysi  ereill  yn  halogi  eu  hunain  ; 
ond  a  gadwasant  eu  hunain  yn  bur  i  Grist  yn  unig.  Yr 
oeddynt  hwy  yn  dilyn  yr  Oen,  eu  priod  ysbrydol,  i  ba  le 
bynag  yr  elai :  dilynasant  ef  i'r  anialwch  erchyll  hwn. 
Dat.  14.  4,  5.  Ymddengys  eu  bod  o  ran  eu  hathrawiaeth 
a'u  dull  o  addoli  yr  un  a'r  Protestaniaid ;  ac  yr  oeddynt,  yn 
ol  cyfaddefiad  ysgrifenwyr  Pabaidd,  yn  bobl  hynod  o  ddich- 
lynaidd  yn  eu  bucheddau,  yn  elusengar,  ac  yn  enwog  mewn 
rhinweddau  Cristionogol  ereill.  Yr  oeddynt  yn  byw  mewn 
tlodi  o  ran  pethau  allanol,  yn  y  wlad  anial  hon  ;  ond  dewisas- 
ant  hyn  yn  hytrach  na  chydsynio  a  dygn  lygredigaeth  y 
gweddill  o'r  byd. 

Gan  eu  bod  yn  byw  mewn  lie  mor  ddirgel,  ni  chymer- 
wyd  sylw  o  honynt  am  amser  maith.  Ond  o'r  diwedd 
daethant  i'r  golwg :  aeth  y  Pabyddion  allan  yn  fyddin- 
oedd  galluog  yn  eu  herbyn,  a  syrthiasant  arnynt  gyda 
chreulonder  gorwangcus,  gan  eu  llofruddio  yn  farbaraidd, 
a'u  rhoddi  i  farwolaeth  yn  wyr,  gwragedd,  a  phlant,  trwy 
bob  math  o  arteithiau  a  allasent  ddychymygu.  Parhaodd 
eu  gelynion  i'w  herlid  heb  ond  ychydig  seibiant  am  lawer  o 
gannoedd  o  flynyddoedd  ;  yr  hyn  a  fu  yn  foddion  i  yru  am- 
ryw  o  honynt  o  ddyffrynoedd  Piedmont.  Ffodd  y  rhai  hyn 
i  bob  parth  o  Ewrop,  gan  ddwyn  eu  hathrawiaeth  gyda 
hwynt,  yr  hyn  a  fu  yn  achlysur  i  droi  lluoedd  oddiwrth 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  299 

Babyddiacth.  Nis  gallodd  eu  gelynion  a'u  holl  greulon- 
derau  ddadwreiddio  eglwys  Dduw ;  yr  hyn  oedd  yn  cyf- 
flawnu  ei  air,  "  a  phyrth  uffern  nis  gorchfygant  hi." 

4.  Oddeutu  y  rhan  olaf  o'r  amser  tywyll  hwn,  ymddang- 
osodd  amryw  dduwinyddion  enwog  i  amddiffyn  y  gwirionedd 
yn  gyhoeddus,  ac  i  dystiolaethu  yn  erbyn  llygredigaetbau 
eglwys  Rufain.  Y  cyntaf  a'r  penaf  o'r  rhai  hyn  oedd  loan 
Wickliff,  duwinydd  Seisonig,  yr  hwn  a  ymddangosodd  yn 
nghylch  cant  a  deugain  mlynedd  o  flaen  y  Diwygiad  ;  efe  a 
wrthwynebodd  y  grefydd  Babaidd  yn  wrol,  ac  a  rldysgodd 
yr  un  athrawiaeth  ag  oedd  gan  y  Diwygwyr  wedi  hyny,  ac  yr 
oedd  ganddo  luaws  o  ganlynwyr  yn  Lloegr.  Bu  dan  erlid- 
igaeth  danbaid  tra  fa  byw,  eto  bu  farw  mewn  heddwch ; 
ond  wedi  ei  gladdu,  codwyd  ei  esgyrn  gan  ei  erlidwyr  a 
llosgwyd  hwy.  Yr  oedd  iddo  nifer  mawr  o  ganlynwyr  yn 
Lloegr  hyd  amser  y  Diwygiad  ;  erlidiwyd  hwy  yn  greulon, 
a  lladdwyd  lluaws  o  honynt  o  achos  eu  crefydd. 

Yr  oedd  gan  Wickliff  lawer  o  ddysgyblion,  nid  yn  unig  yn 
Lloegr,  ond  hefyd  yn  mhob  parth  o  Ewrop  lie  y  trosglwydd- 
wyd  ei  lyfrau  ;  ac  yn  Bohemia  yn  neillduol,  yn  mysg  pa  rai 
yr  oedd  dau  dduwinydd  enwog,  sef  loan  Huss,  a  Jerome, 
duwinydd  o  Prague,  prif  ddinas  Bohemia.  Y  rhai  hyn  a 
wrthwynebasant  eglwys  Rufain  yn  egn'iol,  ac  a  gawsant 
lawer  o  ddilynwyr.  Llosgwyd  y  ddau  gan  y  Pabyddion 
o  herwydd  eu  hathrawiaeth  ;  a'u  canlynwyr  yn  Bohemia  a 
erlidiwyd  yn  greulon,  ond  ni  ddadwreiddiwyd  hwy  oddiyno 
hyd  y  Diwygiad. 


PEN.     V. 

Or  Diwygiad  hyd  yr  Amser  Presennol. 

Wedi  myned  fel  hyn  trwy  amser  tywyll  yr  eglwys,  yr  wyf 
yn  awr  yn  dyfod  i  ystyried  yr  yspaid  sydd  yn  dechreu  gyd- 


300  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

a'r  Diwygiad,  ac  yn  cyrhaedd  liyd  yr  arnser  presennol.  Ac 
yma  caf  sylwi,  1.  Y  Diwygiad  ei  hun  ;  2.  Y  gwrthwynebiad 
a  wnaed  gan  y  diafol  i'r  eglwys  ddiwygiedig  ;  3.  Y  llwydd- 
iant  diweddar  a  fu  ar  yr  efengyl  yn  y  naill  fan  a7r  Hall  ; 
4.  Beth  ydyw  ansawdd  presennol  pethau  yn  y  byd  gyda 
golwg  ar  eglwys  Crist,  a  llwyddiant  ei  brynedigaeth. 

I.  Y  Diwygiad  ei  hun.  Dechreuodd  y  Diwygiad  Pro- 
testanaidd  yn  yr  Almaen  tua 'r  flwyddyn  1515,  trwy  weini- 
dogaeth  Martin  Luther,  ysbryd  yr  hwn  a  gythryblwyd  wrth 
weled  drwg-fucheddau  yr  offeiriaid  Pabaidd  ;  ac  wedi  iddo 
ymroddi  i  ddyfal  chwilio  am  y  gwirionedd  trwy  fyfyrio  yr 
ysgrythyrau,  ac  ysgrifeniadau  hen  dadau  yr  eglwys,  efe  a 
ddechreuodd  ddynoethi  llygredigaethau  a  thrais  eglwys 
Rufain  yn  hyf  ac  eglur  yn  ei  bregethau  a'i  ysgrifeniadau. 
Efe  agafodd  luaws  yn  fuan  i  gydweled  ag  ef;  yn  mhlith  y 
rhai  yr  oedd  Etholydd  Saxoni,  tywysog  breninol  y  wlad  yr 
oedd  Luther  yn  perthyn  iddi.  Eglwys  Eufain,  wedi  dy- 
chrynu  yn  ddirfawr  oblegyd  hyn,  a  gynnullodd  ei  holl  rym 
i'w  wrthwynebu  ef  a'i  athrawiaeth,  a  chododcl  ryfeloedd  ac 
erlidigaethau  creulon  yn  ei  erbyn  ef.  Ond  fe  fa  llafur 
Luther  a  Melancthon  yn  yr  Almaen,  Zuinglius  yn  Switzer- 
land, a  duwinyddion  enwog  ereill,  y  rhai  oeddynt  yn  gyd- 
oeswyr  a  Luther,  ac  yn  enwedig  Calfin,  yr  Irwn  a  ymddang- 
osodd  wedi  dechreuad  y  Diwygiad,  ond  eto  a  fu  yn  un 
o'r  rhai  enwocaf  gycla 'r  Diwygiad,  yn  foddion  effeithiol  i 
daenu  y  gwirionedd  trwy  y  gwledydd  hyny. 

Derbyniwyd  y  grefydd  ddiwygiedig  yn  fnan  gan  lawer  o 
dywysogion  yr  Almaen,  ac  amrywiol  o  claleithau  a  theyrnas- 
oedd  Ewropaidd  ereill,  megys  Lloegr,  yr  Alban,  Sweden, 
Denmarc,  Norway,  rhan  fawr  o  Ffraingc,  Poland,  Lithuan- 
ia, Switzerland,  a'r  Iseldiroedd.  Felly  yr  ydys  yn  meddwl 
i  hanner  y  byd  Cristionogol  fod  un  waith  o'r  grefydd  Bro- 
testanaidd  ;  ond  y  mae  y  Pabyddion  wedi  ennill  tir  er  y 
pryd  hyny,  fel  nad  yw  cyfran  y  Protestaniaid  gymaint  yn 
bresennol. 

Fel  hyn  y  dechreuodd  Duw  adfywhau  ei  eglwys  yn  ogon- 


BANES  GWAITH  Y  PHYNEDIGAETH.  30 1 

eddus  drachefn,  a  dwyn  yn  mlaen  deyrnas  ei  Fab,  wedi  y 
fath  nos  o  dywyllwch  dudew  o  godiad  Anghrist  hyd  y  pryd 
hwn.  Gwnaethai  y  tystion  dros  y  gwirionedd  lawer  ym- 
drech  i  gael  diwygiad  cyn  hyn.  Ond  yn  awr,  wedi  i  amser 
pennodedig  Duw  ddyfod,  aeth  ei  waith  rbagddo  gyda 
chyflymdra  rhyfeddol ;  ac  Anghrist,  yr  hwn  a  fuasai  yn 
ymddyrchafu  uwch  uwch  o'i  ddechreuad  hyd  yr  amser 
hwn,  a  dynwyd  i  lawr  yn  gyflym  a  disymwth  ;  syrthiodd 
hanner  y  flfordd  tua  'i  hollol  ddinystr,  ac  ni  fu  byth  mwy  yn 
alluog  i  godi  i'w  uehder  blaenorol.  Mae  esponiwr  diweddar, 
(Mr.  Lowman.)  yn  ymddangos  i  eglurhau  y  pum'  phiol 
gyntaf  yn  yr  16eg  bennod  o'r  Datguddiad  gyda  mwy  o 
debygolrwydd  efallai  na  neb  a  fu  o'i  flaen,  ac  yn  dywedyd 
fod  y  bummed  phiol,  yr  hon  a  dywalltwyd  ar  orseddfaingc 
y  bwystfil,  yn  arddangos  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  amser  y 
Diwygiad  ;  ac  yn  priodoli  y  pedair  phiol  gyntaf  i'r  barned- 
igaethau  mawrion  a  ddygodd  Duw  ar  y  llywodraethau 
Pabaidd  yn  flaenorol  i'r  Diwygiad.  Dywedir  yn  Dat.  1 6. 
10,  11:  "A'r  pummed  angel  a  dywalltocld  ei  phiol  ar  or- 
seddfaingc y  bwystfil ;  a'i  deyrnas  ef  a  aeth  yn  dywyll :  a 
hwy  a  gnoisant  eu  tafodau  gan  ofid,  ac  a  gablasant  Dduw  y 
nefoedd,  o  herwydd  eu  poenau,  ac  o  herwydd  eu  cornwyd* 
ydd ;  ac  nid  edifarhasant  oddiwrth  eu  gweithredoedd." 
Efe  a  dywalltodd  ei  phiol  ar  orseddfaingc  y  bwystfil,  hyny 
yw,  ar  awdurdod  a  llywodraeth  y  Pab  :  mae  y  gair  gorsedd- 
faingc  yn  cael  ei  arfer  felly  yn  yr  ysgrythyr  yn  fynych. 
1  Bren.  1.  37.  "  Megys  y  bu  yr  Arglwydd  gyda 'm  har- 
glwycld  y  brenin,  felly  bydded  gyda  Solomon,  a  gwnaed  yn 
fwy  ei  orseddfaingc  ef  na  gorseddfaingc  fy  Arglwydd  y 
brenin  Dafydd  ;"  hyny  yw,  ei  lywodraeth  a'i  awdurdod  a 
helaethwyd,  a'i  deyrnas  a  wnaed  yn  fwy  gogoneddus. 

Ond  yn  awr,  yn  y  Diwygiad,  y  mae  phiolau  digofaint 
Duw  yn  cael  eu  tywallt  ar  orseddfaingc  y  bwystfil,  nes 
y  cafodd  ei  hysgwyd  yn  arswydus  a'i  lleihau.  Cwtogwyd 
awdurdod  a  llywodraeth  y  Pab  gymaint,  o  ran  ehangder 
cystal  ag  urddas,  fel  y  collodd  oddeutu  hanner  ei  lywodr- 


302  HANEfi  SWATCH  Y  PRYNEDIGAETH. 

aeth  ;  a  lleihawyd  yr  awdurdod  oedd  ganddo  o'r  blaen,  hyd 
ya  nod  yn  y  gwledydd  Pabaidd.  Nid  ydyw  yn  awr  yn  cael 
ei  barchu,  ac  ni  ofnir  ei  awdurdod,  fel  yr  arferid  gynt.  Y 
mae  galluoedd  Ewrop  wedi  dysgu  peidio  rhoddi  eu  gyddf- 
au  dan  draed  y  Pab.  Llew  wedi  colli  ei  ddannedd  ydyw 
mewn  cydmariaeth  i'r  hyn  oedd  unwaith.  A  phan  ddarfu  i'r 
Pab  a'i  offeiriaid  ymgynddeiriogi  wrth  weled  eu  hawdurdod 
yn  cael  ei  gwtogi  gymaint  trwy  y  Diwygiad,  ac  uno  eu  lluoedd 
i'w  ddinystrio ;  eu  cyfrwysdra,  yr  hyn  oedd  yn  arferol  o 
fod  mor  wasanaethgar  iddynt,  a  fethodd.  Gwelsant  fod  eu 
teyrnas  yn  Uawn  tywyllwch,  ac  nas  gallent  wneuthur  dim ; 
fel  yr  Aifftiaid,  y  rhai  ni  chodasant  o'u  heisteddleoedd  am 
dri  diwrnod.  Yr  oedd  yr  eglwys  ddiwygiedig  yn  cael  ei 
hamddiffyn,  fel  Lot  a'r  angelion  yn  Sodom,  pan  darawodd 
Duw  y  Sodomiaid  a  dallineb,  fel  nas  gallent  gael  y  drws. 
Y  pryd  hwn  y  cyflawnwyd  yr  hyn  sydd  i'w  weled  yn  lob  5. 
11,  &c.  "  Gan  osod  rhai  isel  mewn  uchelder  ;  fel  y  dyrch- 
efir  y  galarus  i  iachawdwriaeth.  Efe  sydd  yn  dyddimu 
amcanion  y  cyfrwys,  fel  na  alio  eu  dwylaw  ddwyn  dim  i  ben. 
Efe  sydd  yn  dal  y  doethion  yn  eu  cyfrwysdra  :  a  chynghor 
y  cyndyn  a  ddyddimir.  Lliw  dydd  y  cyfarfyddant  a  thy- 
wyllwch,  a  hwy  a  balfalant  hanner  dydd  megys  lliw  nos.  Yr 
hwn  hefyd  a  achub  y  tlawd  rhag  y  cleddyf,  rhag  eu  safn 
hwynt,  a  rhag  Haw  y  cadarn."  Felly  y  siomwyd  y  gelynion 
beilchion  hyn  i  bobl  Dduw ;  a  chan  eu  bod  yn  canfod  eu 
hunain  yn  rhy  analluog  i  ddal  i  fyny  eu  llywodraeth  a'u 
hawdurdod,  hwy  a  gnoisant  eu  tafodau  megys  gan  ofid  a 
chynddaredd. 

II.  Af  rhagwyf  i  ddangos  pa  ivrthwynebrwydd  a  wnaeth 
Satan  a'i  bleidwyr,  i  lwyddiant  prynedigaeth  Crist  trwy  y 
Diwygiad  ;  a  chaf  sylwi,  wrth  fyned  yn  mlaen,  pa  cyn  belled 
y  siomwyd  hwy,  a  pha  cyn  belled  y  buont  yn  liwyddiannus. 

Mae  y  gwrthwynebiadau  a  wnaeth  Satan  i'r  grefydd  ddi- 
wygiedig wedi  bod  gan  mwyaf  o'r  natur  ganlynol :    1.  Trwy 
gymanfa  gyffredinol  o  eglwys  Rufain  ;  2.   Trwy  gydfradwr 
iadau   a   chyfrwysdra   dirgelaidd ;  3,  Trwy  ryfeloedd  cy 


HANES  GVVA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  303 

hoeddus  a  goresgyniadau ;  4.  Trwy  ormesiadau  ac  erlidig- 
aethau  creulon  ;  ac  yn  5.  Trwy  ddvvyn  i'r  eglwys  gredoau 
llygredig. 

1.  Y  gwrthwynebiad  cyntaf  y  sylwaf  arno,  yw  yr  hyn  a 
wnaed  gan  offeiriaid  eglwys  Rufain  mewn  cymanfa  gyffred- 
inol.  Cymanfa  hynod  Trent  ydoedd  hon,  pa  un  a  alwj-d 
yn  nghyd  gan  y  Pab  ychydig  wedi  dechreu  y  Diwygiad. 
Cyfarfu  yn  y  gymanfa  hon  chwe'  chardinal,  deuddeg-ar-hu- 
gain  o  arch-esgobion,  a  dau  gant  ac  wyth-ar-hugain  o  esgob- 
ion,  heblaw  lluaws  aneirif  o  offeiriadau  Pabaidd.  Y  gy- 
manfa hon,  a  chymeryd  i  mewn  ei  holl  eisteddiadau  a'i  gor- 
phwysiadau  [intermission.)  a  gynnaliwyd  am  bum'  mlynedd 
ar  hugain.  Eu  prif  orchwyl  yr  holl  amser  hwn  oedd  trefnu 
mesurau  i  gadarnhau  eglwys  Rufain  yn  erbyn  y  Diwygiad. 
Ond  profwyd  nad  oeddynt  yn  alluog  i  ddwyn  eu  hantur- 
iaeth  yn  mlaen.  Safodd  yr  eglwys  ddiwygiedig  er  y  cyfan 
a  fedrai  eu  cymanfa  fawr  hwy  wneyd,  ac  y  mae  eto  yn  sef- 
yll.  Felly  cymanfa  y  rhai  gwrthnysig  a  syrthiodd  bendra- 
mwngl ;  eu  teyrnas  sydd  lawn  tywyllwch,  ac  y  maent  yn  blino 
eu  hunain  yn  ceisio  y  drws. 

Fel  hyn  yr  oedd  eglwys  Rufain,  yn  lie  edifarhau  am  eu 
gweithredoedd,  pan  oedd  y  fath  oleuni  eglur  yn  cael  ei  ddal 
iddynt  gan  Martin  Luther  ac  ereill  o  weision  Duw,  yn 
myned  yn  gyndyn,  trwy  gytundeb  cyffredinol  mewn  cy- 
manfa, yn  eu  llygredigaethau  atgas  a  drygionus,  ac  yn  ys- 
tyfnigo  i  wrthwynebu  teyrnas  Crist.  Cafodd  athrawiaeth- 
au  ac  arferiadau  eglwys  Rufain,  yr  hyn  yn  benaf  a  gollfernid 
gan  y  Diwygwyr,  eu  cadarnhau  trwy  osodiadau  y  gymanfa 
hon  ;  a'r  llygredigaethau,  ar  amryw  olygiadau,  eu  dyrchafu 
yn  uwch  nac  erioed  o'r  blaen.  Bytheiriasant  waradwydd- 
iadau  a  melldithion  cableddus  yn  erbyn  y  grefydd  ddiwyg- 
iedig, a'r  holl  eglwys  wrthdystiol  a  ysgymunwyd  ac  a  fell- 
digwyd.  Yn  ol  y  brophwydoliaeth,  hwy  a  gablasant  Dduw. 
Fel  hyn  y  caledodd  Duw  eu  calonau,  gan  fwriadu  eu  dys- 
trywio. 

2.  Ceisiodd  y  Pabyddion  ddadymchwelyd  y  Diwygiad  trwy 


304  HANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

gynlluniau  a  bradwriaethav,  dirgelaidd.  Lluniwyd  llawer 
bradwriaeth  yn  erbyn  bywyd  Luther.  Yr  ocdd  y  Pabydd- 
ion  yn  cyd-ddychymygu  pa  fodd  i'w  gael  oddiar  y  ffordd  :  a 
chan  ei  fod  yntau  yn  ddyn  hynod  o  eofn,  efe  a  osododd  ei  hun 
yn  fynych  yn  agored  i  beryglon  yn  achos  Crist :  ond  eto  cad- 
wyd  hwy  yn  rhyfeddol  rhag  ei  niweidio,  a  chafodd  farw  yn  y 
diwedd  ar  ei  wely  yn  heddychol.  Gosodwyd  cynlluniau  dir- 
gelaidd heb  rifedi  i  ddadymchwelyd  y  grefydd  Brotestan- 
aidd  ;  yr  hynotaf  o  ba  rai,  a'r  un  ymddengys  a  fu  fwyaf 
tebygol  o  lwyddo,  oedd  hwnw  yn  amser  Iago  II.  brenin 
Lloegr.  Yr  oedd  cydfradwriaeth  gref  ar  droed  y  pryd 
hwnw  rhwng  brenin  Lloegr  a  Lewis  XIV.  o  Ffraingc, 
y  rhai  oeddynt  ill  dau  yn  Babyddion,  i  ddiwreiddio  y  cyf- 
eiliornad  gogleddol,  fel  y  galwent  y  grefydd  Brotestanaidd, 
nid  yn  unig  allan  o  Loegr,  eithr  o  hell  Ewrop :  a  threfnas- 
ant  eu  cynlluniau  yn  y  fath  fodd,  fel  yr  oeddynt  yn  ym- 
ddaogos  yn  sicr  o  gyrhaedd  eu  hamcan.  Yr  oeddynt  yn 
meddwl  ond  iddynt  ddiffodd  y  grefydd  ddiwygiedig  yn  y 
tiriogaethau  Prydeinig  a'r  Netherlands,  y  rhai  oeddynt  y 
rhan  gryfaf,  a  phrif  amddiffynfeydd  yr  achos  Protestanaidd, 
y  gallent  ddyfod  trwyddi  yn  hawdd  gyda  'r  gweddill.  Ae 
erbyn  eu  bod  wedi  cael  pethau  yn  barod,  a'u  hanturiaeth  yn 
addfed  i  weithrediad,  Duw,  yn  ei  ragluniaeth,  yn  ddisym- 
wth  a  darawodd  eu  holl  gynlluniau  yn  chwilfriw,  trwy  y 
chwyldroad,  ar  ddyfodiad  y  brenin  William  a'r  frenines 
Mari ;  yr  hyn  a  roddodd  ben  ar  eu  holl  auicanion.  Cafodd 
yr  achos  Protestanaidd  yn  awr  ei  sefydlu  yn  fwy  cadarn, 
trwy  drosglwyddiad  coron  Lloegr  i  deulu  Protestanaidd 
Hanover,  a  gwnaed  Pabydd,  trwy  gyfansoddiad  y  genedl, 
yn  anghymhwys  i  wisgo  coron  Lloegr  byth  mwy.  Fel  hyn 
yr  oeddynt  yn  ymbalfalu  yn  y  tywyllwch  ganol  dydd  megys 
yn  y  nos,  ac  nis  gallodd  eu  dwylaw  ddwyn  eu  hanturiaeth  i 
ben  ;  eu  teyrnas  oedd  yn  llawn  tywyllwch,  a  hwy  a  gnoisant 
eu  tafodau  gan  ond. 

Wedi  hyn,  yn  niwedd  teyrnasiad  y  frenines  Anne,  gosod- 
wyd dyfais  faleisus  ar  waith  i  ddwyn  yr  un  amcan   oddi- 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  305 

amgylch,  trwy  ddwyn  i  mewn  y  ffug-honydd  Pabaicld  ;  yr 
hyn,  dan  ddwyfol  llagluniaeth,  a  gyfarfu  a  siomedigaeth 
ddisymwth  a  hollol ;  fel  y  darfu  i'r  holl  gynllwynion  yn 
erbyn  y  Diwygiad  trwy  ddwyn  y  ffug  honydd  i'r  orsedd. 

3.  Gwrthwynebwyd  y  Diwygiad  yn  fynych  a  rhyfeloedd 
cyhocddus  a  goresgyniadau.  Cyhoeddodd  ymberawdwr  yr 
Almaen  ryfel  yn  erbyn  Dug  Saxoni,  a'r  prif  ddynion  oedd- 
ynt  yn  pleidio  ac  yn  derbyn  athrawiaeth  Luther.  Ond  nis 
medrent  gyrhaedd  eu  hamcan  ;  methasant  ddiffodd  y  Di- 
wygiad. I'r  un  dyben  wedi  hyn,  y  cynnaliodd  brenin  His- 
paen  ryfel  maith  yn  erbyn  Holland  a'r  Iseldiroedd.  Ond  y 
rhyfeloedd  creulon  hyn  a  derfynasant  yn  hynod  o  anfan- 
teisiol  i'r  eglwys  Babaidd,  gan  iddynt  fod  yn  achlysur  i  osod 
i  fyny  un  o'r  teyrnasoedd  Protestanaidd  galluocaf  yn  Ew- 
rop.  Dyben  Hispaen,  yn  ei  hymgyreh  yn  erbyn  Lloegr  yn 
aniser  y  frenines  Elizabeth,  oedcl  diffodd  a  dadwreiddio  y 
grefydd  ddiwygiedig  ;  ac  i'r  perwyl  hwnw  dygasant  gyda 
hwynt  yn  eu  llynges  bob  math  o  offerynau  creulondeb,  a 
pha  rai  ^r  oeddynt  i  arteithio  y  Protestaniaid  awrthodent 
ymwadu  a'r  grefydd  ddiwygiedig.  Ond  eu  hamcan  a  ddy- 
ddimwyd  yn  hollol,  a'u  llynges  alluog  a  ddinystriwyd  i  fesur 
helaeth. 

4.  Gwrthwynebodd  Satan  y  Diwygiad  ag  erlidigaethau  creu- 
lon. Yr  oedd  yr  erlidigaethau  y  blinwyd  y  Protestaniaid  a 
hwy  gan  eglwys  Rufain,  ar  amryw  olygiadau  yn  myned  yn 
mhell  tu  hwnt  i  unrhyw  o'r  erlidigaethau  Paganaidd.  Felly 
profodd  Anghrist  ei  hun  y  gelyn  chwerwaf  a  chreulonaf  a 
gafodd  eglwys  Crist  erioed  yn  y  byd,  yn  hyn  cystal  ag  yn 
mhob  peth  arall :  yn  unol  a'r  desgrifiad  a  roddir  o  eglwys 
Rufain,  (Dat.  xvii.)  "Amia  welais  y  wraig  yn  feddw  gan 
waed  y  saint,  a  chan  waed  merthyron  Iesu."  Pen.  18.  24. 
"  Ac  ynddi  y  caed  gwaed  prophwydi  a  saint,  a  phawb  a'r  a 
laddwyd  ar  y  ddaear." 

Yr  oedd  yr  erlidigaethau  Paganaidd  yn  hynod  o  arswyd- 
us  ;  ond  yn  bresennol  y  mae  eglwys  Rufain  yn  gwneyd  math 
o  welliant  ar  erlidigaeth,  maent  yn  myfyrio  ynddi,  ac  yn  ei 


306  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

diwyllio,  fel  celfyddyd  neu  ganghen  o  wybodaeth.  Cafwyd 
allan  y  fath  ffyrdd  i  boenydio  ac  arteithio,  ag  sydd  yn  myn- 
ed  tu  hwnt  i  ddychymyg  dynion  cyfFredin,  neu  bobl  na  bu- 
ont  yn  efrydu  pethau  o'r  fath,  ac  yr  oeddynt  yn  myned 
heibio  i  ddyfeisiadau  pob  oes  flaenorol.  Ac  fel  y  byddai  i'r 
erlidigaeth  gael  ei  dwyn  yn  mlaen  i  fod  yn  fwy  effeithiol, 
sefydlwyd  cymdeithasau  o  ddynion  yn  amrywiol  barthau  y 
gwledydd  Pabaidd,  gorchwyl  pa  rai  oedd  efrydu,  gwellhau, 
ac  arfer  erlidigaeth  i'r  perffeithrwydd  eithaf,  y  rhai  a  elwid 
chwil-lysoedd.  Gall  darllen  hanes  yr  erlidigaethau  Pabaidd, 
a'u  chwil-lysoedd,  roddi  meddylddrych  o'u  creulonderau,  yr 
hyn  nis  gellir  ei  gyfleu  mewn  ychydig  eiriau. 

Pan  gychwynodd  y  Diwygiad,  dechreuodd  y  bwystfil  a'r 
saith  ben  a'r  deg  corn  ffyrnigo  yn  ddychrynllyd.  Adnew- 
yddodd  eglwys  Rufain  ei  herlidigaeth  yn  erbyn  y  Walden- 
siaid  tlodion,  a  nifer  mawr  o  honynt  a  arteithiwyd  yn  greu- 
lon,  ac  a  roddwyd  i  farwolaeth.  Cymerodd  erlidigaethau 
arswydus  le  mewn  amrywiol  barthau  o'r  Almaen,  yn  fuan 
ar  ol  i'r  Diwygiad  dori  allan,  yn  enwedig  yn  Bohemia,  yr 
hon  a  barhaodd  ddeng  mlynedd  ar  hugain ;  trwy  ba  un  y 
tywalltwyd  cymaint  o  waed  yn  achos  crefydd,  fel  y  mae  un 
ysgrifenydd  yn  ei  gydmaru  i  belaethrwydd  dyfroedd  afon- 
ydd  mawrion  yr  Almaen.  Yr  oedd  Poland,  Hungari,  a 
Lithuania,  yr  un  modd,  yn  gorlifo  gan  waed  Protestaniaid. 

Bu  yr  erlidigaethau  creulon  hyn,  ac  ereill,  yn  foddion  i 
ddiffodd  y  grefydd  ddiwygiedig  i  fesur  mawr  yn  Bohemia,  y 
Palatinate,,  a  Hungari,  y  rhai  oeddynt  o'r  blaen  yn  wledydd 
Protestanaidd.  Fel  hyn  y  cyflawnwyd  yr  hyn  a  ragfyneg- 
asid  am  y  corn  bychan.  Dan.  7.  20,  21.  "  Ac  am  y  deg 
corn  oedd  ar  ei  ben  ef,  a'r  Hall  yr  hwn  a  gyfodasai,  ac  y 
syrthiasai  tri  o'i  flaen  ;  sef  y  corn  yr  oedd  llygaid  iddo,  a 
genau  yn  traethu  mawrhydri,  a'r  olwg  arno  oedd  yn  arwach 
na  1  gyfeillion.  Edrychais,  a'r  corn  hwn  a  wnaeth  ryfel  ar 
y  saint,  ac  a  fu  drech  na  hwynt."  A'r  hyn  a  ragddywed- 
wyd  am  y  bwystfil  a'r  saith  ben  a'r  deg  corn,  yn  Dat.  13.  7. 
u  A  rhoddwyd  iddo  wneuthur  rhyfel  a'r  saint,  a'u  gorchfygu 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNED1GAETH.  307 

hwynt :  a  rhoddwyd  iddo  awdurdod  ar  bob  Uwyth,  ac  laith, 
a  chenedl." 

Nid  oedd  Holland  a'r  Iseldiroedd  ereill  am  flynyddoedd 
lawer  yn  ddim  amgen  na  drych  o'r  creulonderau  mwyaf 
echryslawn  a  thor-calonus,  yn  llifeirio  o  waed  Protestaniaid. 
dan  ddwylaw  didrugaredd  yr  Hispaeniaid,  i'r  rhai  yr  oedd- 
ynt  y  pryd  hyny  yn  ddeiliaid.  Ond  fe  siomwyd  y  diafol  i 
fesur  helaeth  yn  yr  erlidigaeth  hon,  gan  iddi  fod  yn  ach- 
lysur  i  ran  fawr  o'r  Netherlands  fwrw  ymaith  iau  Hispaen, 
a  gosod  i  fyny  deyrnas  Brotestanaidd  gyfoethog  a  galluog, 
yr  hon  sydd  wedi  bod  yn  amddiffynfa  gref  i'r  achos  Pro- 
testanaidd  byth  wedi  hyny. 

Mae  Ffraingc  hefyd  wedi  bod.  er  cychwyniad  y  Diwyg- 
iad,  yn  ddrych  o'r  creulonderau  arswydus  a  ddyoddefodd 
y  Protestaniaid,  mwy  efallai,  ar  ryw  olygiadau,  nac  un  wlad 
arall.  Ar  ol  arfer  llawer  o  greulonderau  tuag  at  y  Protest- 
aniaid yn  y  wlad  hono,  codwyd  erlidigaeth  yn  eu  herbyn  yn  y 
flwyddyn  1571,  yn  nheyrnasiad  Charles  IX.  brenin  Ffraingc. 
Dechreuodd  yr  erlidigaeth  hon  gyda  chelanedd  ddychryn- 
11yd,  a  lladdwyd.  fel  yr  ymffrostiai  y  brenin  ei  hun,  ddeng  mil 
a  thriugain  mewn,  ychydig  ddyddiau ;  a  meddylir  iddo 
ferthyru  tri  chart1  mil  o'i  ddeiliaid,  yn  ystod  yr  holl  erlidig- 
aeth. A  chyfrifir  i  bedwar-ar-bymtheg  ar  hugain  o  dywys- 
ogion,  cant  ac  wyth  a  deugain  o  ddugiaid,  dau  gant  a  phed- 
war-arddeg  ar  hugain  o  farwniaid,  cant  a  saith  a  deugain  o 
filoedd,  pum'  cant  a  deunaw  o  foneddigion,  a  saith  gant  a 
thriugain  o  filoedd  oW  werin,  gael  eu  merthyru  yn  achos  y 
grefydd  Brotestanaidd  oddeutu  yr  amser  yma,  yn  ystod 
deng  mlynedd  ar  hugain. 

Ond  yr  oedd  yr  erlidigaethau  yn  nheyrnasiad  Lewis 
XIV.,  o  ran  Uymdra  eu  creulonder,  yn  Uawer  mwy  erchyll 
na  'r  rhai  hyn  ;  a  meddylir  yn  wir  eu  bod  yn  myned  tu 
hwnt  i  bob  erlidigaeth  arall:  a  chan  iddynt,  o  herwydd 
teyrnasiad  maith  y  brenin  hwn,  barhau  mor  hir,  bu  agos 
iddynt  ddiwreiddio  y  grefydd  Brotestanaidd  o'r  deyrnas 
hono,  He  y  blodeuasai  yn  naenorol  nifer  o  eglwysi  Protest- 


308  IIANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH. 

anaidd.  Fel  hyn  y  rhoddwyd  i'r  bwystfil  wneuthur  rhyfel 
a'r  saint,  a'u  gorchfygu  hwynt. 

Bu  hefyd  erlidigaeth  ddychrynllyd  yn  Lloegr  yn  amser 
y  frenines  Mari,  yn  ystod  yr  hon  y  cafodd  nifer  raawr  eu 
llosgi  yn  fyw.  Ac,  er  i'r  grefydd  Brotestanaidd  gael  ei  sef- 
ydlu  trwy  gyfraith  am  y  rban  fwyaf  o'r  amser,  eto  fe  gododd 
yr  uch-eglwyswyr  erlidigaeth au  chwerwon  ar  ol  hyn,  y 
rhai  oeddynt,  ar  amryw  ystyriaethau,  yn  tebygoli  i'r  eiddo 
y  Pabyddion.  Hyn  fu  yr  achos  i'n  cyndadau  ffbi  o'u  gwlad 
gynnwynol,  a  dyfod  drosodd  ac  ymsefydlu  yn  y  wlad  hon, 
yr  hon  oedd  y  pryd  hwnw  yn  anialwch  gwyllt.  A'r  erlid- 
igaethau  hyn  a  barhawyd  heb  ond  ychydig  seibiant  hyd 
ddyfodiad  y  brenin  William  i'r  orsedd. 

Bu  yr  Alban  hefyd  am  lawer  o  flynyddau  yn  ddrycb  o 
greulonderau  gwaedlyd  oddiar  ddwylaw  yr  uch-eglwyswyr, 
y  rhai  nid  oeddynt  ond  ychydig  yn  fyr  o  fod  cynddrwg  a'r 
erlidigaeth  Babaidd  yn  nyddiau  y  frenines  Mari,  ac,  ar  lawer 
o  ystyriaethau,  yn  mhell  tu  hwnt  iddi,  yr  hyn  a  barhaodd 
hyd  eu  gwaredigaeth  gan  y  brenin  William. 

Yr  oedd  Iwerddon  hefyd  megys  yn  gorlifo  gan  waed 
Protestanaidd.  Llofruddiwyd,  yn  y  deyrnas  hono,  mewn 
ychydig  ddyddiau  yn  amser  Charles  I.  o  Loegr,  fwy  na  dau 
gan1  mil  o  Brotestaniaid,  yn  y  modd  mwyaf  arteithiol ;  y 
Pabyddion,  trwy  gytundeb  dirgelaidd,  a  gydgodasant  ar 
amser  pennodedig,  gan  fwriadu  lladd  pob  Protestant  yn  y 
deyrnas  ar  unwaith. 

Heblaw  y  rhai  hyn,  bu  hefyd  erlidigaethau  creulon  yn  yr 
Eidal  a'r  Hispaen,  a  manau  ereill,  y  rhai  nis  gallaf  yn  awr  eu 
hadrodd.  Fel  hyn  y  darfu  i'r  diafol  a'i  brif  weinidog  An- 
nghrist,ymgynddeiriogi  yn  eu  traha  a'u  creulondeb  yn  erbyn 
eglwys  Crist !  ac  fel  hyn  yr  ymfeddwodd  y  butain  Fabilon- 
aidd  ar  waed  saint  a  merthyron  Iesu !  Bu  yr  erlidigaeth- 
au hyn  yn  achlysur  i  leihau  yr  eglwys  Brotestanaidd  yn 
ddirfawr  !  Eto  ni  buont  yn  orchfygol ;  canys  y  mae  yr  eg- 
lwys Brotestanaidd  yn  cael  ei  chynnal  o  hyd,  a  Christ  yn 
dal  i  gyflawnu  ei  addewid,  a  fhyrth  uffern  nis  gorchfygant  hi. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  309 

5.  Y  math  diwcddaf  o  wrthwynebiad  a  wnaeth  Satan  rr 
Diwygiad  oedd  trwy  opiniynau  llygredig.  Y  gwrthwyneb- 
iad  cyntaf  o'r  natur  yma,  a  wnaed  gan  ddilynwyr  Miinster 
a  phenboethiaid  ereill,  y  rhai  a  gyfodasant  yn  yr  Almaen 
oddeutu  pedair  neu  bum'  mlynedd  wedi  dechreu  y  Diwyg- 
iad. *  *  *  Yr  oeddynt  yn  hynod  o  nwydwyllt  ac  afrad- 
lawn,  ac  yn  dal  llawer  o  opiniynau  llygredig  iawn.  Un  o'u 
daliadau  oedd,  Na  ddylai  awdurdod  wladol  fod.  ac  mai  cyf- 
reithlon  oedd  gwrthryfela  yn  ei  herbyn.  Ac  oddiar  yr  eg- 
wyddor  yma  gwrthodasant  ufuddhau  i'r  awdurdodau,  nac 
unrhyw  gyfraith  ddynol ;  ac  ymgasglasant  yn  nghyd  yn 
fyddinoedd  Uuosog,  gan  amddiffyn  eu  hunain  yn  erbyn  y 
llywodraethwyr  gwladol,  a  pharasant  derfysg  trwy  yr  holl 
Almaen,  a  chadwasant  hi  yn  y  cyflwr  hwnw  ennyd  o  amser. 

Y  gwrthwynebiad  nesaf  o'r  natur  yma  i'r  Diwygiad,  a 
wnaed  gan  ffug-ysbrydohvyr.  Gelwir  y  rhai  hyny  a  hon- 
ant  iddynt  gael  eu  cynysgaeddu  a'r  Ysbryd  Glan,  fel  y  pro- 
phwydi  gynt,  yn  ffug-ysbrydolwyr.  Cychwynodd  y  rhai  hyn 
yn  yr  Almaen  oddeutu  deng  mlynedd  wedi  i  Luther  dde- 
chreu  y  Diwygiad  ;  ac  fe  gyfododd  amrywiol  bleidiau  o 
honynt,  y  rhai  oeddynt  yn  hynod  o  orwyllt  ac  afreolus.   #  # 

Y  nesaf  o'r  rhai  hyn  oedd  y  Sociniaid,  y  rhai'  a  gawsant 
eu  dechreuad  yn  Poland,  trwy  bregethiad  Lczlius  Socinus  a 
Faustus  Socinus.  Yr  oeddynt  yn  dal  allan  nad  oedd  Crist 
ond  dyn  yn  unig,  ac  yn  gwadu  iawn  Crist,  a'r  rhan  fwyaf  o 
athrawiaethau  sylfaenol  y  grefydd  Gristionogol.  Cafodd 
eu  cyfeiliornad  ledaeniad  helaeth  er  y  pryd  hwnw  yn  mvsg 
y  Protestaniaid  yn  Poland,  yr  Almaen,  Holland,  Lloegr,  a 
manau  ereill.   #  *  * 

"Wedi  hyn,  cafodd  Ariaeth  adfywiad.  Bu  agos  i'r  cyfeil- 
iornad hwn,  ychydig  wedi  amser  Cystenyn,  lyngcu  yr  holl 
fyd  Cristionogol  i  fyny,  megys  y  bygythiodd  yr  afon  a  fwr- 
iasai  y  sarph  allan  o'i  safn  lyngcu  y  wraig.  Cafodd  y  cyf- 
eiliornad hwn  ledaeniad  helaeth  y  blynyddau  diweddaf.  Ei 
bleidwyr  ydynt  yn  dal  nad  yw  Crist  ond  creadur  yn  unig, 
cr  eu  bod  yn  ei  addef  y  mwyaf  o'r  holl  greaduriaid. 


310  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Peth  arall  ag  sydd  wedi  cael  Uedaeniad  hclaeth  yn  mysg 
Protestaniaid  yn  ddiweddar,  ac  yn  enwedig  yn  Lloegr,  yw 
Gwrthgrediniaeth.  Mae  y  Gwrthgredinwyr  yn  bwrw  ym- 
aith  y  grefydd  Gristionogol  yn  hollol,  ac  yn  anfiyddwyr 
proffesedig.  Addefant  un  Duw  mae  yn  wir,  ond  haer- 
ant  nad  oes  y  fath  beth  a  chrefydd  ddatguddiedig,  nac  un 
math  o  air  Duw ;  a  dywedant  na  roddodd  Duw  un  goleuni 
arall  i  ddynolryw  i  rodio  wrtho  namyn  eu  rheswm  eu 
hunain. 

III.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  ddangos  pa  fath  Iwydd- 
iant  a  gafodd  yr  efengyl  yn  yr  amseroedd  diweddaf  hyn 
yn  yr  eglwys  ddiwygiedig ;  gan  gymeryd  i  mewn  1.  Y  di- 
wygiad  yn  yr  athrawiaeth  a'r  addoliad  yn  y  gwledydd  a  elwir 
yn  Gristionogol ;  2.  Llwyddiant  yr  efengyl  yn  mysg  y  Pa- 
ganiaid  ;  3.  Yr  adfywiad  a  fu  ar  grefydd  o  ran  dylanwad 
ac  ymarferiad. 

1.  Mewn  perthynas  i'r  diwygiad  mewn  athrawiaeth.  Cy- 
merodd  diwygiad  mawr  gyda  golwg  ar  hyn,  le  yn  ddiwedd- 
ar yn  ymherodraeth  Rwssia,  yr  hon  sydd  wlad  eang  ei  thir- 
iogaeth  a  lluosog  ei  thrigolion.  Oynifer  o'r  bobl  a  addef- 
ant eu  hunain  yn  Gristionogion  ydynt  yn  dal  athrawiaeth 
Eglwys  Groeg  ;  ond  yr  oeddynt  hyd  o  fewn  ychydig  yn  ol 
yn  hynod  o  anwybodus  ac  ofergoelus.  Ymroddodd  eu  hym- 
erawdwr  diweddar,  Petr  Fawr,  i  ddiwygio  moesau  deiliaid 
ei  lywodraeth,  a  chymerodd  lawer  o  drafferth  i'w  dwyn  allan 
o'u  tywyllwchj  ac  i  roddi  iddynt  addysg  grefyddol.  Ac  er 
cyrhaedd  hyny,  gosododd  i  fyny  ysgolion,  gorchymynodd 
i'r  Bibl  gael  ei  argraffu  yn  iaith  y  wlad,  a  gwnaeth  gyf~ 
raith  fod  i  bob  pen  teulu  gael  yr  ysgrythyrau  sanctaidd  i'w 
meddiantj  ac  na  cha'i  neb  briodi  nes  y  byddai  yn  alluog  i'w 
darllen.  Purodd  yr  eglwysi  hefyd  o  lawer  o'u  hofergoelion, 
fel  y  mae  y  grefydd  a  addefir  ac  a  broffesir  yno  yn  bresennol 
yn  llawer  nes  nac  oedd  i'r  eiddo  y  Protestaniaid.  Rhodd- 
odd  yr  yinherawdwr  hwn  lawer  o  gefnogaeth  i  arfer  y  gref- 
ydd Brotestanaidd  yn  ei  froydd.  Ac  er  y  pryd  hwnw  y  mae 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  3  I  1 

Rwssia  wedi  dyfod  yn  wlad  olcu,  mewn  cydmariaeth  i'r 
hyn  ydoedd  banner  can'  mlynedd  yn  ol. 

2.  Mewn  pertbynas  i  ledaeniad  yr  efengyl  yn  mysg  y  Pa- 
ganiaid.  sylwaf  ar  dri  pbetb. 

(1.)  Ei  lledaeniad  yma  yn  America.  Yr  oedd  y  cyfandir 
eang  bwn  yn  bollol  anadnabyddus  i  bob  cenedl  Gristionogol 
byd  o  fewn  yr  amseroedd  diweddaf  hyn.  Ni  wyddid  fod  y 
fatb  gyfran  o'r  ddaear  yn  bodoli,  er  ei  bod  yn  llawn  iawn  o 
bobl ;  ac  felly  yr  oedd  y  rban  yma  o'r  byd  wedi  ei  sicr- 
bau  megys  gan  y  diafol  iddo  ei  bun.  allan  o  gyrhaedd  gol- 
euni  yr  efengyl,  ac  felly  yr  oedd  ei  lywodraetb  drostynt 
allan  o  afael  aflonyddweb.  Yma  yr  oedd  yn  cael  ei  addoli 
fel  duw  gan  amryw  o'r  llwythau  Indiaidd  o  oes  i  oes,  tra  yr 
oedd  yr  efengyl  yn  cael  ei  chyfyngu  i'r  ocbr  arall  i'r  ddaear. 
Mae  rbai  yn  meddwl  i'r  diafol,  wedi  ei  daro  gan  arswyd  a 
syndod  wrtb  weled  llwyddiant  rbyfeddol  yr  efengyl  yn  ys- 
tod  y  tri  cban'  mlynedd  cyntaf  wedi  Crist,  a  cbwymp  yr 
ymberodraetb  Baganaidd  yn  amser  Cystenyn — yn  canfod 
cynydd  cyflym  yr  efengyl,  ac  yn  ofni  y  byddai  i'w  deyrnas 
Baganaidd  ef  gael  ei  bollol  ddadymcbwelyd  drwy  y  byd — 
arwain  pobl  o'r  cyfandir  arall  i  America,  fel  y  byddent  yn 
ddigon  pell  o  gyrbaedd  yr  efengyl,  ac  y  byddai  iddo  yma 
eu  meddiannu  mewn  llonyddwcb,  a  tbeyrnasu  arnynt  fel  eu 
duw. — Dywed  amryw  ysgrifenwyr,  fod  gan  rai  o'r  llwytbau 
Indiaidd,  pan  ddaetb  yr  Ewropiaid  gyntaf  i  America,  dra- 
ddodiad  yn  eu  mysg,  iddynt  gael  eu  barwain  ar  y  cyntaf  i'r 
cyfandir  bwn  gan  eu  duw,  yr  bwn  oedd  yn  myned  o'u  blaen 
bwy  mewn  arcb. 

Pa  fodd  bynag  am  byn,  mae  yn  ddigon  sicr  i'r  diafol 
fwynbau  llywodraetb  lonydd  yma  ar  yr  Indiaid  tlodion 
am  lawer  o  oesoedd.  Ond  o  fewn  yr  amseroedd  diweddaf, 
anfonodd  Duw  ei  efengyl  i'r  partbau  byn,  ac  yn  awr  y  mae 
yr  eglwys  Gristionogol  yn  bodoli  yma  yn  America,  lie  nad 
oedd  o'r  blaen  ond  y  tywyllwcb  Paganaidd  mwyaf  dudew. 
Y  mae  rban  fawr  o'r  wlad  yn  awr  yn  llawn  o  Fiblau,  ac  y 
mae  ynddi,  o'r  hyn  Ueiaf,  j^r/"  o  addoliad  y  gwir  Dduw  a 


312  IIANES  GWA1TII  Y  PltYNEDIGAETH. 

Iesu  Grist,  lie  ni  chlywaid  son  am  enw  y  Gwaredwr  o'r  blaen. 
Ac  er  na  bu  ond  ychydig  lvvyddiant  ar  yr  efengyl  yma  yn 
mhlith  y  Paganiaid,  mewn  cydmariaeth  i'r  hyn  a  ddymun- 
id,  eto  fe  fu  rhywbeth  teilwng  o  sylw.  Mae  amryw  o'r  Ind- 
iaid,  ar  y  cyntaf  cystal  ag  yn  ddiweddar,  wedi  dangos 
awydd  nodedig  am  gael  eu  haddysga  yn  y  grefydd  Grist 
ionogol. 

Pa  mor  fychan  bynag  ydyw  llwyddiant  yr  efengyl  wedi 
bod  yn  mysg  y  Paganiaid  yma  yn  America  hyd  yn  hyn, 
meddyliwyf  y  gellir  edrych  ar  ddarganfyddiad  rhan  mor 
helaeth  o'r  byd,  a  dygiad  yr  efengyl  iddi,  fel  un  peth  trwy 
yr  hyn  y  mae  Rhagluniaeth  ddwyfol  yn  parotoi  y  ffordd  i'r 
amseroedd  ardderchog  sydd  yn  aros  yr  eglwys,  pan  y  bydd 
i  deyrnas  weledig  Satan  gael  ei  dadymchwelyd  trwy  yr  holi 
fyd  trigianol,  o  bob  tu,  ac  ar  ei  holl  gyfandiroedd.  Pan 
ddelo  yr  amseroedd  hyn,  yna  bydd  i'r  efengyl  yn  ddiam- 
heuol  gael  llwyddiant  gogoneddus,  a  holl  breswylwyr  y  byd 
newydd-ddarganfyddol  hwn  a  ddeuant  yn  ddeiliaid  o  deyrn- 
as Crist,  cystal  a  holl  derfynau  ereill  y  ddaear.  Yn  ol  pob 
tebygolrwydd,  efelly  y  trefnodd  Rhagluniaeth  iddi  fod,  fel 
y  byddai  i  gwmpawd  y  morwr  (yr  hwn  sydd  offeryn  o 
ddyfais  ddiweddar,  trwy  yr  hwn  y  galluogir  dynion  i  for- 
dwyo  dros  y  cefnfor  lletaf,  tra  nad  oeddynt  o'r  blaen  yn 
beiddio  anturio  nepell  oddiwrth  y  tir)  brofi  yn  barotoad 
o'r  hyn  y  mae  Duw  wedi  bwriadu  ei  ddwyn  oddiamgylch  yn 
amseroedd  gogoneddus  yr  eglwys,  sef  anfon  allan  yr  efengyl 
i  ba  le  bynag  y  preswylia  plant  dynion,  er  pelled  fyddont, 
ac  er  lleted  fyddo  y  moroedd  a'u  gwahana  oddiwrth  y 
rhanau  hyny  o'r  ddaear  ag  sydd  wedi  eu  Cristioneiddio  yn 
barod. 

(2.)  Bu  hefyd  yn  ddiweddar  gryn  lwyddiant  ar  yr  efengyl 
yn  mhlith  y  Paganiaid  yn  ymherodraeth  Rwssia.  Sylwais 
yn  barod  ar  y  diwygiad  a  gymerodd  le  yno  yn  mysg  y  rhai 
a  elwir  yn  Gristionogion  :  ond  am  y  Paganiaid  yr  wyf  yn 
llefaru  yn  awr.  Y  rhan  fwyaf  o  Tartari,  gwlad  Baganaidd, 
a  ddygwyd  yn  ddiweddar  dan  lywodraeth  Rwssia;  ac  fe 


HAXES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETII.  3l3 

• 

ddarfu  i  nifer  mawr  o'r  trigolion  er  's  ychydig  yn  ol.  ym- 
wadu  tvu  Paganiaeth.  a  chofleidio  y  grefydd  Gristionogol. 

(3.)  Y  mae  llwyddiant  rhyfeddol  wedi  bod  yn  ddiweddar 
ar  y  grefydd  Gristionogol  yn  mhlith  3^  Paganiaid  yn  yr  India 
Ddicijrein'wl ;  ac  y  mae  llawer.  yn  neillduol  ar  dueddau 
Malabar,  wedi  dyfod  i  gofleidio  y  grefydd  Brotestanaidd.  yn 
benaf  trwy  lafur  cenhadon  0  Ddenmare.  y  rliai  ydynt  wedi 
sefydlu  ysgolion  yn  eu  plith.  a  gosod  i  fyny  argraff-wasg  i 
argraffu  Biblau.  a  llyfrau  ereill  er  hyfforddiant  i'r  bobl.  yn 
eu  hiaith  eu  hunain.  gyda  llwyddiant  mawr. 

3.  Y  math  diweddaf  0  lwyddiant  y  sylwaf  arno.  yw  yr 
adfyiciad  0  ran  grym  aeymarferiad  sydd  ar  grefydd.  Eithr 
ni  chrybwyllaf  yma  ond  dwy  enghraifft. 

(1.)  Bu  yn  ddiweddar  adfywiad  rkagorol  0  ran  grym  ac 
ymarferiad  ar  grefydd  yn  yr  Alrnaen.  trwy  yrndrechiadau 
duwinydd  enwog.  Augustus  Herman  Franc,  cadeirdraw 
duwinyddol  yn  Halle.  Saxoni.  Gan  ei  fod  yn  wr  enwog 
am  ei  elusengarwch.  cafodd  y  gwaith  mawr  a  weithredodd 
Duw  trwyddo  ei  ddechreu  trwy  osodiad  elusen-flwch  wrtli 
ddor  ei  fyfyr-gell.  irr  hwn  y  bwrid  ychydig  roddion.  a/r 
rhai  y  prynid  llyfrau  i  addysgu  y  tlodion.  Ac  fe  welodd 
Duw  yn  dda  fenditbio  ei  gynllun  yn  rhyfeddol.  ac  felly  ad- 
fywhawyd  ysbryd  elusengarwch  gymaint,  fel  y  daeth  yn 
alluog  yn  mhen  ychydig  i  godi  ysgoldai  er  lies  plant  tlod- 
ion. a  thy  amddifaid  er  eu  cynnaliaeth  a'u  haddysgiaeth. 
0:r  diwedd.  yr  oedd  yn  agos  i  bum'  cant  0  blant  yn  cael  eu 
cynnal  a'u  haddysgu  mewn  gwybodaeth  a  duwioldeb  trwy 
haelionusrwydd  ereill ;  a  pharhaodd  y  rhif  i  gynyddu  fwy  fwy 
am  amryw  nynyddoedd.  Dilynwyd  hyn  a  diwygiad  ac  ad- 
fywiad rhyfeddol  ar  grefydd  ac  ysbryd  duwioldeb.  yn  ninas 
ac  athrofa  Halle ;  yr  hyn  a  gafodd  ddylanwad  effeithiol 
mewn  ardaloedd  ereill  o'r  Almaen.  Ymddengys  i'w  heng- 
hraifft  gynhyrfu  lluaws  i  ddilyn  eu  llwybr. 

(2.)  Peth  arall.  y  byddai  yn  angharedig  ynom  beidio  ei 
goffau,  ydyw  y  tywalltiad  hynod  0  l^sbryd  Duw  a  fu  yn 
ddiweddar  yn  y  parth  hwn  0  Loegr  Newydd.    Ond  ni  by  del 

H.    E  — ^  14 


314  HANES  GWAITH  Y  FRYNEDIGAETII. 

i  mi  roddi  desgrifiad  neillduol  o  bono.  Y  mae  llawer  wedi 
bod  yn  llygad-dystion  o  hono,  a  gobeithiwyf  fod  lluaws  yn 
deimladadwy  o'i  fuddioldeb. 

IV.  Deuaf  yn  awr  i  ystyried  cyfiwr  presennol  pethau  yn 
y  byd,  gyda  golwg  ar  eglwys  Crist  a  llwyddiant  ei  bryned- 
igaetb.  A  hyn  a  wnaf  trwy  ddangos  pa  fodd  y  mae  pethau 
yn  awr,  mewn  cydmariaeth  a'r  hyn  oeddynt  yn  amseroedd 
cyntaf  y  Diwygiad.  Ac,  yn  1.  Pa  fodd  y  mae  agwedd 
pethau  wedi  cyfnewid  er  gwaeth  ;  2.  Pa  fodd  y  cyfnewid- 
iodd  er  gwell. 

1.  Mae  agwedd  pethau  wedi  cyfnewid  o'r  hyn  ydoedd  yn 
nechreuad  y  Diwygiad,  er  gwaeth ;  yn  enwedig  ar  y  tri  gol- 
ygiad  hyn. 

(1.)  Mae  yr  eglwys  ddiwygiedig  wedi  lleihau  llawer. 
Meddylir  i'r  Diwygiad  ar  y  cyntaf  gymeryd  lie  trwy  hanner 
y  byd  Cristionogol,  oddyeithr  Eglwys  Groeg ;  neu  bod  un- 
waith  gymaint  o  Brotestaniaid  a  Phabyddion.  Ond  nid 
ydyw  felly  yn  bresennol :  mae  yr  eglwys  Brotestanaidd 
wedi  lleihau  yn  ddirfawr.  Yr  oedd  gynt  luaws  o  Brotest- 
aniaid yn  Ffraiiigc  ;  a  nifer  o  eglwysi  Protestanaidd  blod- 
euog  wedi  eu  planu  trwy  yr  holl  wlad  hono,  y  rhai  a  arferent 
gyfarfod  mewn  cymanfaoedd,  a  chynnal  dysgyblaeth  hynod 
o  reolaidd.  Yr  oedd  eglwys  Brotestanaidd  Ffraingc  yn 
gwneyd  i  fyny  ran  fawr  o  ogoniant  y  Diwygiad.  Ond  yn 
bresennol  y  mae  pethau  yn  wahanol  iawn  :  mae  yr  eglwys 
hon  wedi  ei  dryllio  a'u  gwasgaru,  ac  yn  awr  nid  oes  ond 
ychydig  eglwysi  Protestanaidd  yn  yr  holl  deyrnas  hono. 
Mae  yr  achos  Protestanaidd  wedi  lleihau  yn  fawr  yn  yr 
Almaen  hefyd.  Yr  oedd  amryw  o  dywysogion  breninol  y 
wlad  hono  gynt  yn  Brotestaniaid,  olyddion  y  rhai  ydynt 
Babyddion ;  megys  yr  Etholydd  Palatine,  ac  Etholydd 
Saxoni.  Yr  oedd  teyrnas  Bohemia  gynt  yn  wlad  Brotes- 
tanaidd, ond  yn  bresennol  y  mae  yn  nwylaw  y  Pabyddion. 
Bu  Hungari  gynt  yn  wlad  Brotestanaidd  ;  ond  y  mae  y 
Protestanaid  wedi  lleihau  yn  fawr  yno,  ac  wedi  eu  darost- 
wng  i  fesur  helaeth  gan  erlidigaethau.     Ac  nid  ydyw  yr 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  315 

eglwys  Brotestanaidd  wedi  ennill  nemawr  o  dir  oddiar  eg- 
lwys  Rufain  yn  ddiweddar. 

(*2.)  Peth  arall  sydd  yn  iFynu  yw  penryddid  mewn  eg- 
wyddorion  a  daliadau.  Nid  oes  y  fath  gynydd  ar  ysbryd 
union-gred  yn  awr  ag  oedd  y  pryd  hyny ;  nid  oes  ond  ych- 
ydig  o  eiddigedd  dros  athrawiaethau  cyfrinol  ac  ysbryd- 
ol  Cristionogaeth  yn  awr  ;  ac  ni  chawsant  erioed  eu  dir- 
mygu  gymaint  ag  yn  yr  oes  bresennol ;  yn  enwedig  yn 
Lloegr,  prif  deyrnas  y  Diwygiad.  Yr  egwyddorion,  ar  ba 
rai  y  mae  grym  duwioldeb  yn  ymddibynu,  ydynt,  i  raddau 
helaeth,  wedi  diflanu  yn  y  deyrnas  bono.  #  #  #  Nid  yw 
hanesyddiaeth  yn  rhoddi  cyfrif  am  un  oes  yn  yr  bon  y 
gwrtbgiliodd  cynifer  o'r  rbai  a  ddygwyd  i  fyny  yn  ngoleuni 
yr  efengyl  at  anffyddiaeth  a'r  oes  bon  ;  ni  bu  erioed  gymaint 
o  ymwadu  a'r  cwbl  o  grefydd  ddatguddiedig  ;  ni  bu  un  oes 
yn  yr  hon  yr  oedd  mwy  o  wawdio  a  dirmygu  ar  efengyl  Crist 
gan  y  rhai  byny  a  ddygwyd  i  fyny  yn  ei  goleuni  na  'r  un 
bresennol. 

(3.)  Y  mae  Uawer  llai  o  ffyniant  ar  rym  duwioldeb  nac 
oedd  yn  nechreuad  y  Diwygiad.  Yr  oedd  yn  cydfyned 
a'r  Diwygiad  cyntaf  dywalltiad  gogoneddus  o  Ysbryd  Duw, 
nid  yn  unig  i  droi  lluoedd  oddiwrtb  Babyddiaeth  at  y  wir 
grefydd  mewn  ycbydig  amser,  ond  i  droi  lluoedd  at  Dduw  a 
gwir  dduwioldeb.  Ond  yn  bresennol  y  mae  gwir  dduwioldeb 
mewn  cyflwr  nycblyd  iawn  ;  ie.  ymddengys  ei  bod  yn  cael  ei 
dirmygu  a'i  galwyn  benboethder  a  gwallgofrwydd.  Edrychir 
ar  bobl  wir  grefyddol  fel  rbai  wedi  colli  arnynt  eu  bunain  ; 
ac  y  mae  drygioni  a  halogedigaetb  yn  cynyddu  yn  arswyd- 
us,  ac  yn  bygwtb  ysgubo  pob  petb  fel  cenllif  o'i  flaen. 

2.  Daogosaf  ar  ba  olygiadau  y  mae  petbau  wedi  cyfnewid 
er  givell,  oddiwrtb  yr  hyn  oeddynt  yn  necbreu  y  Diwygiad, 

(1.)  Y  mae  awdurdod  a  dylanwad  y  Pab  wedi  Ueibau  yn 
ddirfawr.  Er  ei  fod  wedi  ennill  llawer  o  dir  ac  ebangder 
llywodraetb  oddiar  amseroedd  cyntaf  y  Diwygiad.  eto  y 
mae  wedi  colli  o  ran  gradd  ei  awdurdod  a'i  ddylanwad 
Mae  y  pbiol  a  dywalltwyd  ar  orseddfaingc  y  bwystfil  yn  ne 


316  HANKS  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

chreuad  y  Diwygiad,  g*  lleihad  mawr  i'w  rwysg  a'i  awdur- 
dod  yn  y  byd,  yn  parhau.  i  redeg  byth  wedi  hyny.  Daeth 
y  Pab,  yn  fiian  wedi  i'r  Diwygiad  dori  allan,  yn  llawer 
llai  ei  barch  gyda  thywysogion  Ewrop  nac  o'r  blaen  :  ac  y 
mae  yn  parhau  i  ddyfod  lai  lai.  Ymddengys  nad  ydyw 
amryw  o'r  tywysogion  Pabaidd  eu  hunain  yn  awr  yn  cy- 
meryd  nemawr  mwy  o  sylw  o  hono  nac  a  feddyliont  yn  ddi- 
gonol  i  ateb  eu  dybenion  eu  hunain ;  o'r  hyn  y  cymerodd 
amrywiol  brofion  ac  enghraifftiau  le  yn  ddiweddar. 

(2.)  Y  mae  llawer  llai  o  erlid  yn  bresennol  nac  oedd  yn 
amseroedd  cyntefig  y  Diwygiad.  Y  mae  rhyw  ranau  o'r 
eglwys  y  pryd  hwn  dan  erlidigaeth,  ac  y  mae  yn  debyg  mai 
felly  bydd  hyd  oni  ddelo  dydd  dyoddefaint  a  gwewyr  yr 
eglwys  i  ben,  yr  hyn  ni  chymer  le  hyd  gwymp  Anghrist. 
Ond  nid  ydyw  yn  awr  yn  gyfryw  ag  ydoedd  gynt.  Nid  yw 
yn  ymddangos  fod  yr  un  ysbryd  erlidigaethus  yn  ffynu  ;  y 
mae  ei  fiyrnigrwydd  yn  Ueihau,  hyd  yn  nod  yn  mysg  ty- 
wysogion Pabaidd.  Ymddengys  fod  anfadrwydd  gelynion 
Crist,  a'r  gwrthwynebrwydd  i'w  achos,  yn  rhedeg  ffordd 
arall.  Dirmygu  a  gwawdio  pob  math  o  grefydd  yw  y  mym- 
pwy  presennol :  ac  fe  ymddengys  fod  math  o  ysbryd  didaro 
yn  ei  chylch.  Pa  fodd  bynag,  y  mae  agwedd  pethau  yn 
bresennol  yn  well  nac  y  bu  o  gymaint  ag  y  mae  llai  o  erlid. 

3.  Y  mae  cynydd  mawr  ar  ivybodaeth.  Yr  oedd  dysgeid- 
iaeth  mewn  cyflwr  mor  nychlyd,  yn  amseroedd  tywyll  Pab- 
yddiaeth,  cyn  y  Diwygiad,  fel  yr  ymddengys  fod  y  byd  wedi 
ei  orchuddio  ag  anwybodaeth  barbaraidd.  Yr  oedd  llawer 
o'r  offeiriaid  yn  anwybodus  wrthun.  Cafodd  dysgeidiaeth 
adfywiad  gyda  'r  Diwygiad,  llawer  o'r  hyn  a  ellir  briodoli 
i'r  gelfyddyd  o  argraffu,  yr  hon  a  ddyfeisiwyd  ychydig  cyn 
hyny.  Y  mae  dysgeidiaeth  yn  parhau  i  gynyddu  fwy  fwy 
er  y  pryd  hwnw,  ac  y  mae  erbyn  heddyw,  yn  ddiamheuol, 
wedi  cael  ei  dyrchafu  yn  llawer  uwch  nac  y  cafodd  erioed 
o'r  blaen  :  ac  er  nad  ydyw  y  rhan  fwyaf  o'r  dysgedigion  yn 
gwneyd  defnydd  da  o  honi,  eto  y  mae  cynydd  dysgeidiaeth 
ynddo  ei  hun  yn  destun  llawenydd,  a*phe  gwneid  defnydd 


IIANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  317 

addas  o  honi,  byddai  yn  llawforwyn  ragorol  i  grefydd :  ac 
y  mae  yn  ddawn,  ond  i  Dduw  roddi  calon  i  ddynion,  a'u 
gesyd  dan  fantais  fawr  i  wneuthur  llawer  tuag  at  ddwyn  yn 
mlaen  deyrnas  Crist,  a  lies  eneidiau  dynion.  Ymddeng- 
ys  i  Daniel  ragfynegu  y  byddai  i  ddysgeidiaeth  a  gwybod- 
aeth  amlhan  yn  ddirfawr  cyn  gwawriad  y  dyddiau  gogonedd- 
us.  Dan.  12.  4.  "  Tithan,  Daniel,  cau  ar  y  geiriau,  a  selia 
y  llyfr  hyd  amser  y  diwedd  :  llawer  a  gynniweiriant,  a  gwyb- 
odaeth  a  amlheir."  A  pha  gan  lleied  bynag  o  ddefnydd  a 
wneir  o  ddysgeidiaeth  yn  awr  i  ddyrchafu  crefydd,  eto  y 
mae  genym  le  i  obeithio  fod  yr  amser  yn  nesau  pan  y  bydd 
i  Dduw  wneyd  defnydd  mawr  o  honi  i  ddyrchafu  teyrnas 
Crist. 

Ymddengys  fod  Duw  yn  gweithredu  drosodd  drachefn  yn 
ei  ragluniaeth  yn  awr  yr  hyn  a  wnaeth  ychydig  cyn  dyfodiad 
Crist.  Yr  oedd  llwyddiant  mawr  ar  ddysgeidiaeth  pan  y 
daeth  Crist  i'r  byd :  ac  eto  ni  fu  drygioni  yn  fwy  blodeuog  er- 
ioed  na'r  pryd  hwnw.  Gwelodd  Duw  yn  dda  oddef  i  ddysg- 
eidiaeth ddynol  godi  i'r  fath  uchder  cyn  iddo  anion  yr 
efengyl  i'r  byd,  fel  y  byddai  i'r  byd  weled  annigonolrwydd  eu 
holl  ddoethineb  eu  hunain  i  gyrhaedd  gwybodaeth  o  Dduw, 
heb  efengyl  Crist  ac  addysg  ei  Ysbryd.  A  phan  ;i  yn  noeth- 
ineb  Duw,  nad  adnabu  y  byd  trwy  ddoethineb  mo  Dduw, 
rhyngodd  bodd  i  Dduw,  trwy  fiblineb  pregethu,  gadw  y  rhai 
sydd  yn  credu."  Pan  ddechreuodd  yr  efengyl  lwyddo  gyntaf 
heb  gymhorth  doethineb  ddynol,  yna  Duw  a  welodd  yn  dda 
wneyd  defnydd  o  ddysgeidiaeth  fel  llaw-forwyn  iddi.  Felly 
y  mae  dvsgeidiaeth  yn  frigog  iawn  yn  y  byd  yn  awr>  yn 
mhell  tu  hwnt  i'r  hyn  ydoedd  pan  ymddangosodd  Crist ; 
ac  nid  ydyw  y  byd,  trwy  eu  dvsgeidiaeth  a'u  doethineb,  yn 
adnabod  Duw,  ond  ymddengys  eu  bod  yn~crwydro  me^n 
tywyllwch  ac  yn  hudoledig  druenus.  yn  tramgwyddo  ac  yn 
syrthio  allan  mewn  materion  crefyddol,  megys  ganol  nos. 
Oherwydd  eu  bod  yn  ymddiried  yn  eu  dysgeidiaeth,  y  maent 
yn  ymbalfalu  ganol  dydd  megys  yn  y  nos.  Mae  dysged 
igion  yn  hynod  o  wahanol  eu  barnau  yn  nghylch  crefydd, 


318  IJANES  GWA1TII  Y  PRYNED1GAETH. 

ac  yn  rhedeg  i  bob  math  o  gyfeiliornadau  llygredig,  niweid- 
tol  ac  ynfyd.  Dirmygant  ymostwng  eu  rhesymau  i1r  dat- 
guddiad  dwyfol,  na  chredu  unrhyw  beth  sydd  uwchlaw  eu 
hamgyffrediadau ;  ac  felly  wrth  fod  yn  ddoeth  yn  eu  golwg 
eu  hunain,  aethant  yn  ynfydion,  ac  hyd  yn  nod  yn  wagedd- 
us  yn  eu  dirnadau ;  troant  wirionedd  Duw  yn  gelwydd,  a'u 
calon  anneallus  hwy  a  dywyllwyd.   Rhuf.  1.  21,  &c. 

Ond  eto,  wedi  i'r  Arglwydd  roddi  dangosiad  cyflawn  i 
ddynion  o  annigonolrwydd  doethineb  a  dysgeidiaeth  ddyn- 
ol,  a  phan  ddelo  yr  amser  gosodedig  y  bydd  tywalltiad  go- 
goneddus  o  Ysbryd  Duw,  pan  y  byddo  iddo  ef  ei  hun  trwy 
ddylanwadau  digyfrwng  oleuo  meddyliau  dynion  ;  yna  nyni 
a  allwn  hyderu  y  bydd  i  Dduw  wneyd  defnydd  o  gynydd 
dysgeidiaeth,  fel  moddion  i  ddyrchafu  teyrnas  ei  Fab  yn 
ogoneddus.  Y  pryd  hyny  y  bydd  dysgeidiaeth  ddynol  yn 
wasanaethgar  i  ddeall  yr  ysgrythyrau,  ac  i  esponio  athraw- 
iaethau  Cristionogaeth  yn  eglur,  a'u  hamddiffyn  yn  ogon- 
eddus. Ac  nid  oes  un  amheuaeth  i  Dduw  yn  ei  raglun- 
iaeth,  yn  ddiweddar,  roddi  y  gelfyddyd  o  argraffu  i'r  byd, 
a'r  fath  gynydd  mawr  ar  ddysgeidiaeth,  i  barotoi  y  ffordd  i 
gwblhau  yr  hyn  a  fwriadodd  efe  i'w  eglwys  yn  y  dyddiau 
liwyddiannus  sydd  yn  agosau.  Fel  hyn  y  rhoddir  golud 
y  pechadur  i'w  gadw  i'r  cyfiawn.     Diar.  13.  22. 


PEN.     VI. 

Defnydd  oddiwrth  y  Dygwyddiadau  a  gymerasant  le. 

Gan  fy  mod  yn  awr  wedi  dangos  pa  fodd  y  dygwyd  gwaith 
y  prynedigaeth  yn  mlaen  o  gwymp  dyn  hyd  yr  amser  pres- 
ennol,  dymunwn,  cyn  myned  yn  mhellach,  wneyd  ychydig 
GLasgliadau.. 

I.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gallwn  ganfod  tyst- 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  319 

iolaeth  gref  dros  wirionedd  y  grefydd  Gristionogol,  ac  mai 
gair  Duw  yw  yr  ysgrylhyrau.  Gellir  casglu  tri  rheswm  yn 
neillduol. 

1.  Gellir  ymresymu  dros  hyn  oddiwrth  y  gwrthwynebiad 
creulon  a  greddfol  a  ddangoswyd  gan  y  byd  ammwiol  drwy 
yr  holl  amseroedd  yn  erbyn  y  grefydd  hoti.  Mae  y  grefydd 
a  gyffesir  gan  eglwys  Dduw  G'r  dechreuad,  er  i'r  goruchwyl- 
iaethau  newid,  wedi  bod  yr  un,  o  ran  sylwedd,  bob  amser. 
Nid  yw  eglwys  Dduw  ond  yr  un  gymdeithas  o'r  dechreuad. 
Mae  yn  amlwg  mai  estyniad  yw  yr  eglwys  Gristionogol  o'r 
un  gymdeithas  ag  oedd  yn  bodoli  cyn  dyfodiad  Crist ;  wedi 
ei  himpio  ar  yr  un  gwreiddyn,  a'i  hadeiladu  ar  yr  un  syl- 
faen.  Mae  y  datguddiad,  ar  ba  un  yr  oedd  y  ddwy  yn  ym- 
ddibynu,  yr  un  o  ran  sylwedd  ;  canys  megys  y  mae  yr 
eglwys  Gristionogol  wedi  ei  hadeiladu  ar  yr  Ysgrythyrau 
Sanctaidd,  felly  yr  oedd  yr  Iuddewig  hefyd.  Er  fod  yr  ys- 
grythyrau wedi  eu  helaethu  yn  awr  trwy  yr  ychwanegiad 
o'r  Testament  Newydd,  eto,  o  ran  sylwedd,  nid  ydyw  ond 
yr  un  datguddiad  a'r  hyn  a  roddwyd  yn  yr  Hen  Desta- 
ment,  ond  yn  unig  fod  testunau  dwyfol  ddatguddiad  yn 
bresennol  wedi  eu  hegluro  yn  amlycach  yn  y  Testament 
Newydd  nac  oeddynt  yn  yr  Hen.  Crist  a'i  brynedigaeth 
yw  sylwedd  yr  Hen  Destament  cystal  a'r  Newydd.  Dyfais 
fawr  y  prynedigaeth  trwy  Fab  Duw,  yw  seilwaith  eglwys 
Dduw  cyn  ac  wedi  ymddangosiad  Crist.  Nid  oedd  yr  un 
flaenorol  i'r  eglwys  Israelaidd,  yn  wirioneddol,  ond  yr  un 
peth  ;  cyffesai  ac  ymarferai  yr  un  grefydd  o  ran  sylwedd 
Fel  hyn  yr  ydoedd  o  Noah  hyd  Abraham,  ac  fel  hyn  yr  yd- 
oedd  cyn  y  dylif ;  canys  yr  oedd  yr  eglwys  ypryd  hwnw  yn 
cael  ei  hadeiladu  ar  y  datguddiedigaethau  a  roddwyd  o 
Grist  i  Adda  ac  Enoch.  Felly  yr  oedd  eglwys  Dduw  yn 
cael  ei  hadeiladu  bob  amser  ar  y  dwyfol  ddatguddiedigaeth- 
au,  y  rhai  ydynt  yr  un  o  ran  sylwedd  yn  wastadol,  ac  a 
gynnwysir  yn  nghrynodeb  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd.  Y 
mae  yr  eglwys,  byth  wedi  amser  Moses,  yn  cael  eu  hadeil- 
adu ar  yr  ysgrythyrau  eu  hunain. 


320  HANES  GWAITII  Y  PItYNEDIGAETH. 

Ac  felly  y  mae  y  gwrthwynebiad  a  wnaed  i  rgiwya  Dditw 
trwy  yr  holl  oesoedd,  wedi  bod  bob  amser  yn  erbyn  yr  un 
grefydd  a'r  un  datguddiad,  yr  hyn  sydd  reswm  cadarn  dros 
eu  gwirionedd.  Gellir  adnabod  croes-bethau  yn  bawdd 
naill  oddiwrth  y  Hall.  Gallwn  ddadleu  yn  gryf  a  diogei 
dros  ddaioni  peth  oddiwrth  radd  ei  wrthwynebiad  i  ddryg- 
ioni,  neu  radd  gwrthwynebiad  a  gelyniaeth  y  drygioni  iddo 
ef.  Yn  awr  y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  yr  hyn  a  welsom, 
mewn  perthynas  i  deyrnas  Crist  a'r  grefydd  sanctaidd  a 
gyfFesir  ganddi,  fod  casineb  gwastadol  yn  nrygioni  y  byd 
tuag  ati,  a'i  fod  wedi  gwneyd  y  gwrthwynebiad  mwyaf 
creulon  iddi. 

Fod  eglwys  Dduw  wedi  eyfarfod  a  gwrthwynebiadau  par- 
haus  yn  y  byd,  nis  gall  neb  ei  wadu.  Gellir  profi.  hyn  oddi- 
wrth hanesyddiaeth  genedlig  cyn  belled  ag  y  mae  hyny  yn 
cyrhaedd  ;  ac  y  mae  genym  hanesyddiaeth  ddwyfol  yn  tyst- 
iolaethu  yr  un  peth  cyn  i  hyny  ddechreu.  Dechreuwyd 
gwrthwynebu  eglwys  Dduw,  ei  chrefydd  a'i  haddoliad,  yn 
amser  Cain  ac  Abel;  ac  felly  yr  ydoedd  pan  lanwyd  y 
ddaear  a  ehamwedd  yn  amser  Noah.  Fel  y  gwrthwyneb- 
wyd  yr  eglwys  ar  ol  hyn  yn  yr  Aifft !  ac  fel  yr  oedd  yr  Isra- 
eliaid  yn  cael  eu  casau-  yn  wastadol  gan  y  cenedloedd  o'u 
hamgylch!  Ier.  12.  9.  "  Y  mae  fy  etifeddiaeth  i  mi  fel 
aderyn  brith ;  y  mae  yr  adar  o  amgylch  yn  ei  herbyn  hi." 
Ac  wedi  y  caethiwed  yn  Mabilon,  fel  yr  erlidiwyd  yr  eg- 
lwys hon  gan  Antiochus  Epiphanes  ac  ereill !  Fel  yr  oedd 
Crist  yn  cael  ei  erlid  pan  ydoedd  ar  y  ddaear !  ac  fel  yr  er- 
lidiwyd yr  apostolion,  a  Chris tionogion  ereill,  gan  yr  Iuddew- 
on  yn  flaenorol  i  ddinystr  Ierusalem  gan  y  Rhufeiniaid  ! 
Mor  greulon  oedd  y  bobl  hyn  yn  erbyn  yr  eglwys  1  ac  mor 
ddychrynllyd  oedd  gwrthwynebiad  y  byd  Paganaidd  yn  er- 
byn yr  eglwys  wedi  hyn  cyn  amser  Cystenyn  !  Mor  fawr 
oedd  eu  malais  yn  erbyn  y  wir  grefydd  !  Ac  ar  ol  hyny,  pa 
gymaint  mwy  ffyrnig,  maleisus  a  chreulon  na'r  rhai  hyn 
oedd  gwrthwynebiadau  Anghrist  yn  erbyn  yr  eglwys  1  ; 

Nid  oes  un  esiampl  arall  o'r  fath  wrthwynebiad.     Nid 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  321 

yw  lianesyddiaeth  yn  rhoddi  cyfrif  am  unrbyw  blaid  arall  o 
ddynion  a  gawsant  eu  casau  gymaint.  a'u  hynilid  a'u  herlid 
mor  faleisus  ac  annigonol,  na  dim  ot  cyffelyb.  Ni  chafodd 
un  grefydd  arall  erioed  ei  henllibio  fel  hyn  o  oes  i  oes.  Yr 
oedd  cenedloedd  o  ddaliadau  ereill  yn  cael  mwynhau  eu 
crefydd  mewn  hedd  a  thawelwch.  beth  bynag  fyddai  y  gwa- 
haniaeth  rhyngddynt  a'u  cymydogion.  Addolai  un  genedl 
un  math  o  dduwiau.  ac  ereill  fath  arall.  heb  flino  nac  aflon- 
yddu  naill  y  Hall  o'u  plegyd  :  ond  y  mae  pob  cenfigen,  dy- 
gasedd  a  gwrthwynebiad,  wedi  cael  eu  dangos  i  grefydd  eg- 
lwys Crist.  Ymddengys  i  bob  crefydd  arall  ddangos  gel- 
yniaeth  anghymodlawn  i  hon ;  ac  y  mae  yn  amlwg  fod  gan 
ddynion,  o'r  naill  oes  i'r  Hall,  y  fath  genfigen  yn  ei  herbyn, 
fel  na  fedrent  byth  ddiwallu  eu  creulonder  yn  ei  herlid. 
Rhoddasant  eu  holl  ddyfais  ar  yr  arteithglwyd,  i  gael  allan 
boenydiau  a  fyddent  ddigon  creulawn  ;  ac  eto.  wedi  y  cwbl, 
nid  ymddengys  iddynt  erioed  ddigoni  eu  gwangc.     Ni  thor- 

wvd  eu  svched  erioed  a  ffwaed. 

•I  «/  <— < 

Fod  y  grefydd  hon.  a'r  ysgrythyrau,  wedi  cael  gwrthwyn- 
ebiad  maleisus  yn  y  byd  yn  barhaus.  nid  oes  neb  a  aiuheua. 
Yr  unig  gwestiwn  sydd  yn  aros  yw.  Beth  fu  yr  achos  o;r 
holl  wrthwynebiad  yma  %  Pa  un  ai  drygioni  y  byd  a'i  lygr- 
edigaeth  oedd  yr  achos  o  hono.  ai  nide?  Ond  nis  gall  mwy 
o  amheuaeth  fod  yn  nghylch  hyn  na  'r  Hall,  os  ystyriwn  mor 
ddiachos  y  mae  y  creulonder  yma  wedi  bod  bob  amser.  pwy 
oedd  y  gwrthwynebwyr,  a'u  dull  o  wrthwynebu.  Mae  y 
gwrthwynebiad  gan  mwyaf  wedi  dyfod  oddiwrth  Bagan- 
iaeth  a  Phabyddiaeth  :  y  rhai  ydynt  ffrwyth  dallineb,  llj'gr- 
edigaeth,  a  drygioni  dynion,  fel  y  mae  y  Grwrthgredinwyr 
eu  hunain  yn  cyfaddef.  Mae  goleuni  natur  yn  dangos  fod 
crefydd  y  Paganiaid,  yr  hon  sydd  gynnwysedig  mewn 
addoli  delwau,  ac  aberthu  plant  iddynt.  yn  nghyda  sere- 
moniau  a  defodau  aflan  a  ffiaidd.  yn  ddrygionus.  Ac  nid 
ydyw  ofergoelion,  eilun-addoliaeth  a  ffug-honiadau  eglwys 
Rufain,  yn  llai  gwrthwynebol  i  oleuni  natur.  Ymddengys 
fel  hyn  i'r  gwrthwynebiad  hwn  i  eglwys  Dduw  gael  ei  wneyd 

H.  R.— W.  14* 


322  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

gan  ddynion  drygionus.  A  chyda  golwg  ar  wrthwynebiad 
yr  Iuddewon  yn  amser  Crist  a'r  apostolion,  yr  oedd  hyn  yn 
amser  mwyaf  llygredig  y  genedl  hono,  pan  oedd  y  bobl  yn 
gyffredinol  yn  hynod  o  annuwiol,  fel  y  mae  rhai  o'r  ysgrif- 
enwyr  Iuddewig  eu  hunain,  megys  Iosephus  ac  ereill,  yn 
cyfaddef.  Ac  mai  drygioni  yn  unig  fu  yr  achos  o'r  boll 
wrthwynebiad  hwn,  sydd  amlwg  oddiwrth  ddull  y  gwrth- 
wynebiad  ;  y  dir-greulonedd  a'r  anghyfiawnder  a  ddefnydd- 
iwyd  tuag  at  eglwys  Dduw.  Y  mae  megys  yn  arddangos 
goruchwyliaeth  faleisus  ysbrydion  uffernol. 

Yn  awr  pa  reswm  a  ellir  roddi  dros  fod  llygredigaeth  a 
drygioni  y  byd  yn  ymosod  mor  anghymodadwy  yn  erbyn 
crefydd  Iesu  Grist,  ac  yn  erbyn  yr  ysgrythyrau,  oddyeithr 
eu  bod  yn  wrthwynebol  i  ddrygioni,  ac  o  ganlyniad  yn 
sanctaidd  a  da  ?  Paham  y  darfu  i  elynion  Crist  am  gy- 
nifer  o  filoedd  o  flynyddoedd  ddangos  y  fath  gasineb  mar- 
wol  tuag  at  y  grefydd  hon,  ond  o  herwydd  ei  bod  yn  achos 
Duw  ?  Os  nad  yw  yr  ysgrythyrau  yn  air  Duw,  ac  os  nad 
crefydd  eglwys  Crist  yw  y  wir  grefydd,  yna  rhaid  mai  y 
fwyaf  twyllodrus  o  bob  crefydd  ydyw — ac  nad  yw  ddim 
namyn  anwireddau  a  hudoliaethau  ffiaidd  a  ddyfeisiwyd 
gan  elynion  Duw.  Ac  os  felly,  nid  ydyw  yn  debygol  y  bu- 
asai  caseion  Duw,  ac  annuwioldeb  y  byd,  yn  cynnal  i  fyny 
y  fath  elyniaeth  anghymodadwy  yn  ei  herbyn. 

2.  Y  mae  bod  y  grefydd  Gristionogol  wedi  ei  chynnal 
hyd  yn  hyn  trwy  bob  gwrthwynebiad  a  pherygl,  yn  brawf 
cadarn  ei  bod  o  Dduw.  Y  mae  fod  eglwys  Dduw  a'r  wir 
grefydd,  yr  hon  a  wrthwynebwyd  mor  chwerw,  ac  y  gwnaed 
cymaint  o  ymdrech  i'w  dadymchwelyd — a'r  hon  a  ddygwyd 
mor  fynych  i  fin  dinystr  am  y  rhan  fwyaf  o  chwe'  mil  o 
flynyddoedd — eto  yn  sefyll,  yn  brawf  eglur  fod  Haw  Duw 
o  blaid  yr  eglwys.  Ymddengys  hyn,  ond  ei  iawn  ystyried, 
yn  un  o'r  rhyfeddodau  a:r  gwyrthiau  mwyaf.  Md  oes  dim 
o'i  gyffelyb  ar  wyneb  daear.  Ni  ddaliodd  un  gymdeithas 
arall  o  ddynion  i  fyny  fel  yr  eglwys.  Am  yr  hen  fyd  cyn- 
ddylifol,  dadymchwelwyd  hwnw  gan  ddyfroedd  dylif ;  ond 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  323 

eto  eglwys  Dduw  a  ddiogelw}'d.  Cafodd  teyrnas  wciedig 
Satan  ar  y  ddaear  ei  holloi  ddadymchwelyd  am  unwaith  y 
pryd  hwnw ;  ond  ni  chafodd  eglwys  weledig  Crist  erioed  ei 
dadymchwelyd.  Mae  yr  holl  hen  deyrnasoedd  a'r  unben- 
aethau  dynol  yr  ydyni  yn  darllen  am  danynt,  megys  y 
Moabiaid,  yr  Ammoniaid,  yr  Edomiaid,  &c.,  wedi  dyfod  i 
derfyn  er  ys  hir  amser.  Dadymchwelwyd  yuiherodraeth 
alluog  Babilon  falch  gan  y  Persiaid ;  a'r  ymherodraeth 
Bersiaidd  gan  y  Groegiaid  ;  wedi  hyny  yr  ymherodraeth 
Roegaidd  a  ddadymchwelwyd  gan  y  Rhufeiniaid  ;  ac  yn 
ddiweddaf,  ymherodraeth  Rufain  a  syrthiodd  yn  aberth  i 
amrywiol  genedloedd  barbaraidd.  Y  mae  yma  gyflawniad 
nodedig  o'r  testun,  Y  pryf  a'u  bwytaodd  fel  dilledyn,  a'r 
gwyfyn  a'u  hysodd  fel  gwlan  ;  ond  y  mae  eglwys  Dduw  yn 
aros. 

Ni  wnawd  erioed  y  fath  gynifer  o  ymegniadau  grymus 
i  ddystrywio  unrhyw  beth  arall  ag  a  wnaed  i  ddinystrio  yr 
eglwys.  Dinystriwyd  teyrnasoedd  a  chymdeithasau  ereill  o 
ddynion.  y  rhai  oeddynt  yn  ddeng-waith  cryfach  na  'r  eg- 
lwys, a'r  ganfed  ran  o'r  gwrthwynebiad  a  gafodd  eglwys 
Dduw :  yr  hyn  sydd  yn  dangos  mai  Duw  yw  ei  hamddiff- 
ynydd.  Canys  y  mae  yn  ddigon  eglur  nad  oedd  hi  yn  abl  i 
sefyll  trwy  ei  nerth  ei  hun  :  oblegyd  nid  ydyw  wedi  bod, 
am  y  rhan  fwyaf  o'r  amser,  ond  cymdeithas  hynod  o  wan. 
Nid  oedd  meibion  Israel  ond  dyrnaid  o  bobl.  mewn  cydmar- 
iaeth  a'r  lluaws  a  geisiasant  yn  fynych  eu  dadymchwelyd. 
Felly  hefyd  yn  amser  Crist,  ae  ar  ddechreuad  yr  eglwys 
Gristionogol,  nid  oeddynt  ond  ychydig  weddill,  tra  yr  oedd 
holl  luaws  y  genedl  Iuddewig  yn  eu  herbyn.  Ac  felly  ar 
ddechreuad  yr  eglwys  Genedlig,  nid  oeddynt  ond  ychydig 
nifer  mewn  cydmariaeth  i'r  Paganiaid,  y  rhai  oeddynt  yn 
ymegnio  i'w  dyfetha.  Yn  amseroedd  tywyll  Anghrist,  cyn 
y  Diwygiad,  nid  oeddynt  ond  dyrnaid  ;  ac  eto  nis  medrai  eu 
gelynion  eu  dadymchwelyd.  Ac  yr  oedd  gan  elynion  yr 
eglwys  yn  gyffredin,  heblaw  y  nifer  fwyaf  o'u  tu,  y  cryfder 
ar  ystyriaethau  ereill  hefyd.     Yr  oedd  ganddynt  yr  holl 


324  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAEfll. 

awdurdod  gwladol  yn  gyffredin  o'u  tu.  Felly  yn  yr  Aifft, 
yr  oedd  yr  awdurdod  wladol  yn  meddiant  yr  Aifftiaid,  ac 
nid  oedd  yr  eglwys  ond  caethweision  yn  unig  iddyni,  ac  yn 
eu  dwylaw  ;  ac  eto  nis  gallent  eu  dadymcliwelyd.  Ac  felly 
yr  oedd  yn  amser  Antiochus  Epiphanes  a  Iulian  y  Gwrth- 
giliwr,  yr  oedd  yr  holl  awdurdod  yn  Haw  yr  erlidwyr,  a'r  eg- 
lwys dan  eu  llywodraeth  ;  eto  nis  medrent  a'u  holl  greulon- 
der  eu  diwreiddio.  Ac  y  mae  yr  awdurdod  wladol  wedi  bod 
am  lawer  o  oesoedd  o  du  Anghrist,  a'r  eglwys  yn  ymddang- 
os  megys  yn  eu  dwylaw. 

Ac  nid  yn  unig  y  mae  nerth  gelynion  yr  eglwys  wedi  bod 
yn  gryfach  na  'r  eiddo  hi,  ond,  yn  gyffredinol,  ni  ddarfu  i'r 
eglwys  ddefnyddio  yr  ychydig  nerth  oedd  ganddynt  i  am- 
ddiffyn  eu  hunain,  eithr  ymddiriedasant  eu  hunain  yn  holl- 
ol  i  Dduw.  Yn  amser  yr  erlidigaethau  Iuddewig,  yn  flaen- 
or  ol  i  ddinystr  Ierusalem  gan  y  Rhufeiniaid,  a'r  erlidigaethau 
Paganaidd  o  flaen  Cystenyn,ni  chynygiodd  y  Cristionogion 
wneyd  unrhyw  wTrthwynebiad  grymus  i'w  herlidwyr  Pagan- 
aidd. Felly  yr  oedd  gyda'r  rhan  fwyaf  o'r  erlidigaethau 
Pabaidd ;  ac  eto  ni  buont  erioed  yn  abl  i  ddadymchwelyd 
eglwys  Dduw ;  ond  y  mae  hi  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn. 

Ac  y  mae  hyn  yn  fwy  rhyfeddol  eto.  os  ystyriwn  pa  moi 
fynych  y  dygwyd  eglwys  Dduw  i  ymyl  dinystr,  nes  y  byddai 
eu  hachos  yn  ymddangos  bron  yn  anobeithiol.  Yn  amser  yr 
hen  fyd,  pan  yr  oedd  drygioni  wedi  amlhau  cymaint  fel  na 
adawyd  ond  un  teulu,  ymddangosodd  Duw  mewn  modd 
rhyfeddol,  a  dadymchwelodd  y  byd  drygionus  yn  y  dylif,  a 
gwaredodd  ei  eglwys.  Wrth  y  Mor  Coch,  pan  yr  ydoedd 
Pharaoh  a'i  lu  yn  meddwl  eu  bod  yn  sicr  o'u  hysglyfaeth, 
dynoethodd  Duw  ei  fraich,  dinystriodd  hwy.  a  gwaredodd 
ei  eglwys.  Dan  y  ddegfed,  a'r  ddiweddaf,  o'r  erlidigaethau 
Paganaidd,  yr  oedd  eu  gelynion  yn  ymffrostio  eu  bod  wedi 
gwneyd  gorchwyl  ar  y  Cristionogion,  a  dadymcliwelyd  yr 
eglwys  Gristionogol ;  ond  tra  yr  oeddynt  hwy  yn  nghanol  eu 
gorfoledd,  mae  yr  eglwys  Gristionogol  yn  dyrchafu  o'r 
llwch,  ac  yn  cynyddu,   a'r   ymherodraeth    Baganaidd   yn 


IIANES  GWAITH  Y  PHYNEDIGAETH.  325 

hollol  ddiflanu  o'i  blaen.  Fel  hyn  hefyd  yr  oedd  pan  yd- 
oedd  y  grefydd  Gristionogol  yn  ymddangos  megys  ar  fin 
cael  ei  llyngcu  i  fyny  gan  gvfeiliornad  Alius,  pan  y  cyfod- 
odd  Anghrist  ac  y  llwvddodd,  ac  y  rbyfeddodd  yr  holl  fyd  ar 
ol  y  bwystfil :  pan  oedd  yr  eglwys  am  amryw  gannoedd  o 
flynyddoedd  wedi  ei  dwyn  i  ychydig  nifer.  a  gallu  y  byd 
wrth  y  gorchwyl  o  ddinystrio  yr  ychydig  weddillion  byny  ; 
eto  nis  gallasant  erioed  hollol  gyflawnu  eu  hamcan.  ac  o'r  di- 
wedd  fe  adfywhaodd  Duw  ei  eglwys  yn  rhyfeddol  trwy  y 
Diwygiad.  gosododd  hi  i  sefyll  megys  ar  ei  thraed  yn 
ngwydd  ei  gelynion.  a  chododd  hi  o:u  cyrhaedd.  A  phan 
yr  oedd  yr  awdurdodau  Pabaidd  wedi  llunio  cynllun  i  ddad- 
ymchwelyd  yr  eglwys  ddiwygiedig,  ac  yn  nghylch  ei  osod 
mewn  gweithrediad.  ymddangosodd  Duw  mewn  modd  rhyf- 
edd  gan  roddi  ymwared  i!w  eglwys.  megys  yn  y  chwyl- 
droad  yn  amser  y  brenin  \Villiam.  Ac  yn  unionsvrchol  wedi 
yr  amseroedd  tywyllaf.  Duw  a  barodd  i'w  eglwys  flodeuo  yn 
yn  y  modd  mwyaf  gogoneddus. 

Os  nad  ydyw  cadwedigaeth  eglwys  Dduw  trwy  y  cyfr\"w 
amgylchiadau.  o  ddechreuad  y  byd  hyd  yn  hyn.  yn  ddigon- 
ol  i  brofi  fod  Haw  ddwyfol  o'i  phlaid.  beth  a  allwn  ni  ddy- 
chymygu  a'i  cynnaliodd  1  Ac  os  nad  ellir  gwrthbrofi  hyn. 
yna  rhaid  mai  eiddo  Duw  yw  yr  eglwys.  yn  nghyda  'r  dat- 
guddiedigaethau  a:r  ysgrythyrau.  ar  ba  rai  y  mae  hi  yn  syl- 
faenedig  :  ac  o  ganlyniad.  rhaid  mai  eu  crefydd  hwy  yw  y 
wir  grefydd.  neu  grefydd  Duw.  ac  mai  ei  air  ef  ydyw  yr  ys- 
grythyrau. o"r  rhai  y  cymerant  hwy  eu  rheol. 

3.  Gallwn  dynu  y  rheswm  canlynol  yn  mhellach  dros 
ddwyfol  awdurdod  yr  ysgrythyrau.  sef.  bod  Duw  wedi  cyf- 
laicnu  yr  hyn  a  ragfynegwyd  ynddynt.  Yr  wyf  wedi 
sylwi  yn  gyffredinol  yn  barod.  wrth  ddyfod  yn  mlaen.  pa 
fodd  y  cyflawnwyd  prophwydoliaethau  yr  ysgrythyr  :  yn 
bresennol  ni  neillduaf  ond  du:y  enghraifft. 

(1.)  Un  ydyw  cadwedigaeth  eglwys  Dduw  rhag  dinystr. 
Yr  wyf  newydd  ddangos  y  fath  brawf  ydyw  hyn.  a'i  ystyr- 
ied  ynddo  ei  hum  o  ddwyfol  awdurdod  yr  ysgrythyrau  :  yr 


326  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  lefaru  am  hyn  fel  y  mae  yn  gyflawn- 
iad  o  brophwydoliaeth  yr  ysgrythyr.  Mae  hyn  yn  cael  ei 
ragfynegu  a'i  addaw  yn  fynych  yn  yr  ysgrythyrau,  ac  yn 
neillduol  yn  y  testun.  Rhagddywedir  yno  y  byddai  i  beth- 
au  ereill  ddiflanu ;  y  byddai  i  deyrnasoedd  ac  unbenaethau 
ereill,  a  osodent  eu  hunain  yn  wrthwynebol,  ddyfod  i'r 
dim :  "Y  pryf  a'u  bwyty  fel  dilledyn,  a'r  gwyfyn  a'u  hysa 
fel  gwlan."  Rhagfynegir  yma  y  byddai  i  gyfammod  trugar- 
edd  Duw  tuag  at  ei  eglwys,  barhau  yn  dragywydd  ;  ac  y 
mae  wedi  profi  felly  hyd  yma,  er  lluosoced  fu  y  peryglon 
yr  aeth  yr  eglwys  trwyddynt.  Addawir  yr  un  peth  yn  Esa. 
54.  17.  "  Ni  lwydda  un  offeryn  a  lunier  i'th  erbyn  ;  a  thi  a 
wnei  yn  euog  bob  tafod  a  gyfodo  i'th  erbyn  di  mewn  barn.-' 
A  thrachefn,  pen.  49.  14 — 16.  "Eta  dywedodd  Sion,  Yr 
Arglwydd  a'm  gwrthododd,  a'm  Harglwydd  a'm  hanghof- 
odd.  A  anghofia  gwraig  ei  phlentyn  sugno.  fel  na  thostur- 
io  wrth  fab  ei  chroth  ?  i'e,  hwy  a  allant  anghofio,  eto  myfi 
nid  anghofiaf  di.  Wele,  ar  gledr  fy  nwylaw  y'th  argreffais  ; 
dy  furiau  sydd  ger  fy  mron  bob  amser."  Mae  yr  un  peth 
yn  cael  ei  addaw,  Esa.  59.  21,  a  63.  1,  2.  Zech.  12.  2,  3. 
Y  mae  Crist  hefyd  yn  addaw  yr  un  peth,  pan  y  dywed, 
«  Ar  y  graig  hon  yr  adeiladaf  fy  eglwys,  a  phyrth  uffern 
nis  gorchfygant  hi."  Ac,  yn  awr,  os  nad  o  Dduw  y  mae  hyn, 
os  nad  gair  Duw  ydyw  yr  ysgrythyrau,  ac  os  nad  y w  eglwys 
Crist,  yr  hon  a  adeiledir  ar  y  gair  hwn,  o  Dduw,  pa  fodd 
y  gallasai  y  personau  a  ragfynegasant  hyny,  ei  wybod  ? 
canys  os  nad  o  Dduw  yr  oedd  yr  eglwys,  yr  oedd  yn  beth 
pur  annhebyg  y  cawsai  hyn  byth  ei  gyflawnu.  Rhagddy- 
wedasant  am  wrthwynebiadau  a  pheryglon  mawrion,  y  bydd- 
ai i  deyrnasoedd  ereill  ddiflanu,  ac  y  byddai  yr  eglwys  yn 
fynych  ar  geulan  dinystr ;  ac  eto  y  byddai  i'r  eglwys  sef- 
yll.  Pa  fodd  y  gallasent  hwy  ragweled  peth  mor  annhebygol 
oddigerth  trwy  ddwyfol  ysbrydoliaeth  ? 

(2.)  Yr  enghraifft  nodedig  arall  yw  cyfiawniad  prophwyd- 
oliaethau  yr  ysgrythyrau  mewn  perthynas  i  Anghrist.  Rhag- 
ddywedwyd  pa  fodd  y  cyfodai  Anghrist — nid  yn  mysg  y 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  327 

Paganiaid,  neu  y  cenedloedd  oeddynt  heb  erioed  gofleidio 
Cristionogaeth  ;  ond  trwy  yviollyngiad  yr  eglwys  Gristion- 
ogol  i  gyflwr  llygredig.  2  Thes.  2.  3.  u  Oblegyd  ni  ddaw 
y  dydd  hwnw  hyd  oni  ddel  ymadawiad  yn  gyntaf,  a  dat- 
guddio  y  dyn  pechod,  mab  y  golledigaeth."  Ac  fe  ragfyn- 
egir  y  bydd  i'r  dyn  pechod  hwn  osod  ei  hun  i  fyny  yn  y 
deml,  neu  eglwys  weledig  Duw,  ac  y  byddai  iddo  honi  ei  fod 
wedi  ei  gynysgaeddu  ag  awdurdod  ddwyfol,  fel  pen  yr  eg- 
lwys. Adn.  4.  Ac  fe  gafodd  hyn  oil  ei  gyflawnu  yn  gywir 
yn  eglwys  Rufain.  Drachefn,  lled-hysbysir  y  byddai  i  gy- 
fodiad  Anghrist  gymeryd  He  yn  raddol.  Adn.  7.  "  Canys 
y  mae  dirgelwch  yr  anwiredd  yn  gweithio  eisoes  :  yn  unig 
yr  hwn  sydd  yr  awrhon  yn  attal,  a  ettyl  nes  ei  dynu  ymaith." 
Cymerodd  hyn  hefyd  le.  Drachefn,  rhagddywedir  y  byddai 
y  gelyn  galluog  hwn  i'r  eglwys  Gristionogol,  yn  dywysog  neu 
unbenaeth  o'r  ymherodraeth  Rufeinig :  felly  yr  arddangosir 
ef  gan  Daniel,  megys  corn  yn  cyfodi  o'r  pedwerydd  bwystr 
fil,  neu  y  bedwaredd  unbenaeth,  fel  y  mae  yr  angel  yn  eg- 
lurhau.  Dan.  vii.  Cymerodd  hyn  le  hefyd.  Ie,  rhagfyn- 
egwyd  y  byddai  i  orseddfaingc  y  ffug-raglaw  dwyfol  hwn,  a 
phen  yr  eglwys,  fod  yn  ninas  Rhufain  ei  hun.  Dywedir  yn 
benderfynol  y  byddai  i  orseddfa  y  butain  ysbrydol,  neu  y 
ffug-eglwys,  fod  ar  saith  o  fynyddoedd  neu  fryniau.  Dat. 
17.  9.  "  Y  saith  ben,  saith  fynydd  ydynt,  lie  mae  y  wraig 
yn  eistedd  arnynt."  Ac  adn.  18.  "  A'r  wraig  a  welaist, 
yw  y  ddinas  fawr,  sydd  yn  teyrnasu  ar  freninoedd  y  ddaear  ;" 
yr  hon  yn  ddiwrthddadl  oedd  dinas  Rhufain  y  pryd  hwnw. 
Cyflawnwyd  y  brophwydoliaeth  hon  hefyd. 

Rhagddywedir  yn  mhellach  y  byddai  i  Anghrist  lywodr- 
aethu  ar  bobloedd,  a  llwythau,  a  chenedloedd,  ac  ieithoedd, 
(Dat.  17.  15  ;)  ac  y  byddai  i'r  holl  fyd  ryfeddu  ar  ol  y 
bwystfil.  Dat.  13.  3.  Gwiriwyd  hyn  hefyd  yn  eglwys  Ru- 
fain. Rhagddywedwyd  y  byddai  yr  Anghrist  hwn  yn  nod- 
edig  am  ei  bechod  o  falchder,  yn  ffug-honi  at  bethau  raawr- 
ion,  ac  yn  rhyfygu  llawer  iawn  iddo  ei  hun.  2  Thes.  2.  4. 
Yn  "  ymddyrchafu  goruwch  pob  peth  a  elwir  yn  dduw.  neu 


'328  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

a  addolir."  Dat.  13.  5.  "A  rhoddwyd  iddo  ef  enau  yn 
llefaru  pethau  mawrion,  a  chabledd."  Yn  Dan.  7.  8,  20,  y 
dywedir  fod  i'r  com  bychan  enau  yn  traelhu  mawrhydri.  a 
bod  yr  olwg  arno  yn  arwack  na  H  gyfeillion.  Cafodd  byn 
hefyd  ei  wirio  yn  y  Pab  ac  eglwys  Rufain.  Rhagddywedwyd 
hefyd  y  byddai  Anghrist  yn  erlidiwr  hynod  o  greulon.  Dan. 
7*  2i.  Gwnaeth  yr  un  corn  "  ryfel  ar  y  saint,  ac  a  fu  drech 
na  hwynt."  Dat.  13.  7.  "A  rhoddwyd  iddo  wneuthur 
rliyfei  a'r  saint,  a'u  gorchfygu  hwynt."  Dat.  17.  6.  "  Ac 
mi  a  welais  y  wraig  yn  feddw  gan  waed  y  saint,  a  chan 
waed  merthyron  Iesu."  Cafodd  hyn  hefyd  ei  ddwyn  oddiam- 
gylch  yn  eglwys  Rufain.  Rhagfynegwyd  y  byddai  Anghrist 
yn  hynod  o  ddichellgar  a  chyfrwys.  Dan.  7.  8.  "  Ac  wele  lyg- 
aid  fel  llygaid  dyn  yn  y  corn  hwnw."  Ac  adn.  20.  "  Sef 
y  corn  yr  oedd  llygaid  iddo."  Y  mae  hyn  hefyd  yn  dynodi 
eglwys  Rufain.  Rhagddywedwyd  y  byddai  breninoedd  y 
byd  Cristionogol  yn  ddarostyngedig  i  Anghrist.  Dat.  17. 
12,  13.  "A'r  deg  corn  a  welaist,  deg  brenin  ydynt,  y  rhai 
ni  dderbyniasant  freniniaeth  eto  ;  eithr  awdurdod  fel  bren- 
inoedd, un  awr,  y  maent  yn  ei  dderbyn  gyda'r  bwystfil. 
Yr  un  meddwl  sydd  i'r  rhai  hyn,  a  hwy  a  roddant  eu  nerth 
a'u  hawdurdod  i'r  bwystfil."  Cymerodd  hyn  hefyd  le  gyda 
golwg  ar  yr  eglwys  Babaidd.  Rhagddywedwyd  y  byddai 
iddo  wneuthur  gwyrthiau  ffugiol  a  rhyfeddodau  gau.  2  Thes. 
2.  9.  "  Yr  hwn  y  mae  ei  ddyfodiad  yn  ol  gweithrediad  Sa- 
tan, gyda  phob  nerth,  ac  arwyddion,  a  rhyfeddodau  gau." 
Dat.  13.  13,  14.  a  Ac  y  mae  efe  yn  gwneuthur  rhyfeddod- 
au mawrion,  hyd  onid  yw  yn  peri  i  dan  ddisgyn  o'r  nef  i'r 
ddaear,  trwyy  rhyfeddodau  y  rhai  y  rhoddwyd  iddo  ef  eu 
gwneuthur  ger  bron  y  bwystfil."  Mae  hyn  hefyd  yn  dy- 
nodi eglwys  Rufain.  Rhagfynegwyd  y  byddai  yn  gwahardd 
priodas,  ac  yn  ymattal  oddiwrth  fwydydd.  1  Tim.  4.  3.  u.  Yn 
gwahardd  priodi,  ac  yn  erchi  ymattal  oddiwrth  fwydydd,  y 
rhai  a  greodd  Duw  i'w  derbyn,  trwy  roddi  dyiolch  gan  y 
ffy ddloniaid,  a'r  rhai  a  adwaenant  y  gwirionedd."  Mae  hyn 
hefyd  yn  cael  ei  gyflawnu  yn  gywir  yn  eglwys  Rufain. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  329 

Rhagddywedwyd  y  byddai  yn  hynod  o  gyfoethog,  ac  y  cyr- 
hacddai  ogoniant  a  gorwychedd  daearol  i  radd  helaeth. 
Dat,  17.  4.  ••  A'r  wraig  oedd  wedi  ei  dilladu  a  phorphor 
ac  ysgarlad,  ac  wedi  ei  gwychu  ag  aur,  ac  a  main  gwerth- 
fawr.  a  pherlau,  a  chanddi  gwpan  aur  yn  ei  Haw.3'  Gwel 
hefyd  bennod  18.  7,  12,  13,  16.  Pa  fodd  y  gellid  rboddi 
cywirach  desgrifiad  o  eglwys  Rufain  ?  Fe  ragddywedwvd 
hefyd.  y  byddai  iddo  wahardd  i  neb  brynu  na  gwerthu  ond  y 
rhai  a  fyddai  yn  meddu  ei  nod  ef.  Dat.  13.  17.  "Ac  na 
allai  neb  na  phrynu  na  gwerthu,  ond  yr  hwn  a  fyddai  ganddo 
nod,  neu  enw  y  bwystfil,  neu  rifedi  ei  enw  ef."  Mae  hyn 
hefyd  yn  cael  ei  gynawnu  gan  eglwys  Rufain.  Rhagddy- 
wedwyd  y  byddai  iddo  werthu  eneidiau  dynion,  Dat.  18.  13, 
lie  y  dywedir  yn  bennodol,  wrth  rifo  ei  nwyddau  masnachol. 
fod  eneidiau  dynion  yn  un  o  honynt.  Onid  yw  hyn  hefyd 
yn  cael  ei  gynawnu  yn  yr  un  eglwys  ?  Feragfynegwyd  na 
oddefai  Anghrist  i  gyrff  pobl  Dduw  gael  eu  claddu.  Dat. 
11.  8,  9.  t;  A'u  cyrff  a  orwedd  ar  heolydd  y  ddinas  fawr, 
ac  ni  oddefant  ro'i  eu  cyrff  mewn  beddau."  Mor  llythyr- 
enol  y  cafodd  hyn  ei  gyflawnu  gyda  golwg  ar  eglwys  Ruf- 
ain ?  Gellid  enwi  liawer  o  bethau  ereill  a  ragddywedwvd 
am  Anghrist,  a  dangos  iddynt  gael  eu  cyflawnu  yn  gywir 
yn  y  Pab  ac  eglwys  Rufain.  Y  fath  brawf  cadarn  yw  hyn 
fod  yr  ysgrythyrau  yn  air  Duw  ! 

II.  Gallwn  ganfod,  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  pa  fath 
ydyw  ysbryd  y  gwir  Gristionogion,  sef  ysbryd  dyoddefgar. 
Gan  eu  bod  yn  gweled  i  Dduw  ordeinio  yn  ei  ragluniaeth, 
y  byddai  i'w  eglwys  fod  cyhyd  o  amser  mewn  sefyllfa  ond- 
us,  ie,  yn  fynych,  mewn  sefyllfa  helbulus  i;r  eithaf,  nyni 
a  allwn  fod  yn  benderfynol  mai  ysbryd  dyoddefgar  yw  ys- 
bryd y  wir  eglwys,  onide  ni  buasai  Duw  erioed  yn  trefnu 
cymaint  o  ddyoddef  ar  ei  rhan ;  oblegyd  y  mae  Duw,  yn 
ddiamheuol,  yn  cyfaddasu  cyflwr  ac  amgylchiadau  yr  eglwys 
i'r  ysbryd  a  roddodd  efe  iddi.  Nid  rhyfedd  gan  hyny  oedd 
i  Grist  ddwyn  ar  gof  i'w  ddysgyblion  mor  fynych  ac  mor 


330  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddwys  y  byddai  raid  iddynt  ymwadu  a  hwy  eu  hunain,  a 
chymeryd  i  fynu  eu  croes,  os  mynent  ei  ganlyn  ef. 

A  pha  fath  oedd  yr  ysbryd  a  ddangosodd  ac  a  arferodd 
yr  eglwys  dan  ei  dyoddefiadau?  Hi  a  ddewisodd,  yn  yi 
holl  erlidigaethau  arswydus  yr  aeth  trwyddynt,  fyned  dan 
arteithiau  llymion,  a  gwerthu  y  cwbl  am  y  perl  gwerthfawr, 
a  dyoddef  y  creulonderau  mwyaf  a  allai  ei  gelynion  chwerw- 
af  ddyfeisio,  yn  hytrach  na  gwadu  Crist  a'i  grefydd.  Mae 
hanesyddiaeth  yn  rhoddi  lluaws  o  enghraifftiau  nodedig 
o  hyn,  ac  yn  dwyn  i'r  golwg  gwmwl  o  dystion.  Mae  hyn 
yn  ddigon  i  gadarnhau  yr  anghenreidrwydd  o  feddu  ysbryd 
i  werthu  pob  peth  er  mwyn  Crist,  i  ymwadu  a'n  hesmwyth- 
dra  ein  hunain,  a'n  bydol  elw,  a'n  henw  da,  ac  a'r  cwbl  a 
feddwn,  er  ei  fwyn  ef,  ac  er  mwyn  yr  efengyl. 

Bydded  i  ni  holi  ein  hunain  a  oes  genym  y  fath  ysbryd.  Pa 
fodd  yr  ydym  pan  y'n  profir  ?  A  ydym  yn  cael  ynom  dyst- 
iolaeth  wirioneddol  ein  bod  yn  foddlon  i  ymwadu  a  ni  ein 
hunain,  i  ymadael  a'n  bydol  elw,  a  myned  trwy  y  profedig- 
aethau  y  gelwir  ni  iddynt  gan  ragluniaeth  ?  Ah  !  leied  y w 
ein  profedigaethau  ni,  mewn  cydmariaeth  i'r  hyn  a  gyfarfu 
lawer  o'n  cyd-Grristionogion  yn  yr  oesoedd  gynt !  At  yr 
achos  yma  myfi  a  gymhwysaf  Ier.  12.  5  :  u  Os  rhedaist  ti 
gyda'r  gwyr  traed  a  hwy  yn  dy  flino,  pa  fodd  yr  ymdarewi 
a'r  meirch  ?"  Os  nad  ydych  chwi  wedi  bod  yn  alluog  i 
ddyoddef  y  profedigaethau  ysgafn  y'ch  galwyd  iddynt,  pa 
fodd  y  buasech  yn  ymdaro  dan  y  profedigaethau  chwerwon  y 
galwyd  yr  eglwys  iddynt  yn  yr  oesoedd  gynt  ?  Mae  gan  bob 
gwir  Gristion  ysbryd  merthyr,  a  dyoddefai  fel  merthyr,  pe 
galwai  rhagluniaeth  arno  i  hyny. 

III.  Gwelwn  oddiwrth  hyn,  y  fath  reswm  cryf  sydd 
genym  i  ddysgwyl  y  cyfawnir  yr  hyn  sydd  yn  aros  eto  i  gael 
eu  cyflawnu  o'r  pethau  a  ragfynegwyd  yn  yr  ysgrythyr. 
Rhagfynegir  am  lawer  o  bethau  mawrion  yn  yr  ysgrythyr- 
au,  y  rhai  ydynt  eto  i  gael  eu  cyflawnu  cyn  diwedd  y  byd  : 
ond  y  fath  rwystrau  sydd  yn  ymddangos  ar  y  ffordd  !  Yr 
ydym  ni  yn  ymddangos  yn  bresennol  yn  mhell  iawn  oddi- 


IIAXES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  331 

wrth  y  sefyllfa  ogoneddus  y  rhagddywedir  am  dani  yn  yr 
ysgrythyrau  ;  ond  eto  y  mae  genym  reswm  digono!  i  ddys- 
gwyl  y  bydd  i'r  pethau  hyny,  er  anhawsed  yr  ymddangos- 
ant,  gael  eu  cyflawnu  yn  eu  tymhor.  Gwelwn  mor  ffyddlon 
y  safodd  Duw  at  ei  addewidion  hyd  yn  hyn  ;  mor  ffyddlon  y 
mae  ef  wedi  bod  i'w  eglwys,  ac  fel  y  cofiodd  ei  drugaredd  o 
genedlaeth  i  genedlaeth.  Gallwn  ddweyd  am  ymdd)'giad 
Duw  tuag  at  ei  eglwys  hyd  yma,  fel  y  dywedodd  Ioshua 
wrth  feibion  Israel,  (Ios.  23.  14.)  "  Ni  phallodd  dim  o'r  holl 
bethau  daionus  a  lefarodd  yr  Arglwydd  ein  Duw  am  ei  eg- 
lwys ;?  ond  daeth  pob  peth  oddiamg}'lch  hyd  yn  hyn  yn  unol 
a  dwyfol  ragfynegiad.  Dylai  hyn  nerthu  ein  ffydd  yn  yr 
addewidion,  a'n  cefnogi,  a'n  cynhyrfu,  i  weddio  yn  daer  ar 
Dduw  am  gynawniad  y  pethau  mawrion  a  gogoneddus  sydd 
yn  aros  eto  i'w  cyflawnu. 


PEN.     VII. 

OV  amser  Presennol  hyd  Gwymp  Anghrist. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  ddangos  pa  f odd  y  dygir  yn 
mlaen  lwyddiant  prynedigaeth  Crist  o'r  amser  presennol 
hyd  oni  chwympir  Anghrist,  ac  y  dinystrir  teyrnas  weledig 
Satan  ar  y  ddaear.  Nid  oes  genym  ddim  i'n  cyfarwyddo. 
gyda  golwg  ar  yr  yspaid  hwn  o  amser,  ond  prophwydol- 
iaethau  yr  ysgrythyr.  Yr  oedd  genym  hanesyddiaeth  ys- 
grythyrol  i'n  cyfarwyddo  trwy  y  rhan  fwyaf  o'r  amser  o 
gwymp  dyn  hyd  ddinystr  Ierusalem  gan  y  Rhufeiniaid  ; 
ac  oddiyno  hyd  yr  amser  presennol,  yr  oedd  genym  bro- 
phwydoliaeth,  yn  nghyda  chyflawniad  rhagluniaethol  yr  un- 
rhyw,  fel  y  maent  yn  cael  eu  hysbysu  i  ni  mewn  hanesion 
dynol.  Eithr  nid  oes  genym  o  hyn  allan  ond  prophwydol- 
iaeth  yn  unig  yn  gyfarwyddyd.     Ac  yma  myfi  a  adawaf 


332  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAE1H. 

o'r  neilldu  y  pethau  sydd  mewn  petrusdod,  neu  a  dybir  gan 
rai  oddiwrth  brophwydoliaethau  o  ddehongliad  amheus,  gan 
sefyll  ar  y  pethau  amlycaf  yn  unig. 

Nisgwyddom  pa  ddygwyddiadau  neillduol  sydd  i  gael  ou 
dwyn  oddiamgylch  cyn  y  bydd  i'r  gwaith  gogoneddus  hwn 
o  eiddo  Ysbryd  Duw  ddechreu,  trwy  yr  hyn  y  dadym- 
cbwelir  teyrnas  Satan.  Yn  ol  cydsyniad  y  rhan  fwyaf  o'r 
duwinyddion,  nid  oes  ond  ychydig,  os  dim,  o'r  pethau  a 
ragfynegwyd  i  gael  eu  cyflawnu,  cyn  dechreuad  y  gwaith 
gogoneddus  hwn  o  eiddo  Duw.  Ond  y  mae  lladd  y  ddau 
dyst,  (Dat.  11.  7,  8,)  yn  ol  meddwl  rhai.  heb  ei  gyflawnu 
eto  ;  ac  y  mae  gwahaniaeth  barn  mewn  perthynas  i  dywallt- 
iad  y  saith  phiol,  (Dat.  xvi.,)  pa  gynifer  a  dywalltwyd  yn 
barod,  a  pha  sawl  un  sydd  yn  aros  heb  eu  tywallt.  Mae 
esponiwr  diweddar,  yr  hwn  y  crybwyllais  am  dano  o'r  blaen, 
yn  dangos  yn  hynod  o  eglur  eu  bod  oil  wedi  eu  tywallt  yn 
barod  oddyeithr  dwy,  sef  y  chwechfed  ar  yr  afon  Euphrates, 
a'r  seithfed  i'r  awyr.  Ond  ni  fydd  i  mi  ymholi  yn  bresennol 
pa  beth  a  feddylir  wrth  dywalltiad  y  chwechfed  phiol  "  ar 
yr  afon  fawr  Euphrates,  fel  y  parotoid  ffordd  breninoedd  y 
dwyrain  ;"  ond  hyn  a  ddywedaf,  mai  rhywbeth  ydyw  a  fydd 
yn  cydfyned  a'r  parotoad  i  ddinystrio  y  Babilon  ysbrydol, 
fel  yr  oedd  sychu  yr  afon  Euphrates,  yr  hon  oedd  yn  rhedeg 
trwy  ganol  yr  hen  Babilon,  yn  parotoi  y  ffordd  i  freninoedd 
y  Mediaid  a'r  Persiaid,  (breninoedd  y  dwyrain,)  i  ddyfod 
dan  y  muriau  i  ddinystrio  y  ddinas. 

Ond  beth  bynag  all  hyn  fod,  nid  ydyw  yn  ymddangos  y 
bydd  iddo  gael  ei  gyflawnu  cyn  i'r  gwaith  hwn  o  eiddo 
Ysbryd  Duw  ddechreu^  trwy  yr  hyn,  fel  yr  el  yn  mlaen,  yr 
hollol  ddadymchwelir  teyrnas  weledig  Satan  ar  y  ddaear. 
Gan  hyny  yr  wyf  yn  dyfod  yn  union-gyrchol  i  ystyried  yr 
hyn  a  ddatguddir  yn  yr  ysgrythyreu  fel  yn  dwyn  perthynas 
a'r  gwaith  yma  o  eiddo  Duw,  trwy  yr  hyn  y  bydd  iddo  ddwyn 
y  dygwyddiad  mawr  hwn  oddiamgylch,  gan  mai  dyma  y  peth 
nesaf  a  gaiff  ei  gyflawnu,  o'r  hyn  yr  ydym  yn  sicr  oddiwrth 
brophwydoliaethau  yr  ysgrythyrau. 


HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  333 

I.  Sylwaf  yn  gyffredinol  ar  rai  pethau  sydd  yn  dwyn 
perthynas  a'r  gwaith  hwn. 

1.  Y  mae  genym  bob  rheswm  i  feddwl  oddiwrth  yr  ys- 
grythyr  y  bydd  yn  ainser  isel  a  thywyll  iawn  ar  grefydd  yn 
y  byd,  ychydig  cyn  i'r  gwaith  hwn  o  eiddo  Duw  ddechreu. 
Felly  yr  ydoedd  yn  flaenorol  i'r  adfywiadau  gogoneddus  a 
fu  ar  grefydd.  Yr  ydoedd  yn  amser  o  ddirywiad  mawr  yn 
mhlith  yr  Iuddewon,  pan  ddaeth  Crist :  ac  yr  oedd  yn  am- 
ser tywyll  iawn  ar  wawriad  y  Diwygiad.  Ond  nid  felly  yn 
unig,  eithr  ymddengys  fod  yr  ysgrythyr  yn  rhagfynegu,  na 
fydd  ond  ychydig  o  grefydd  yn  y  byd  pan  ddelo  Crist  i 
osod  ei  deyrnas  i  fyny  ynddo.  Fel  hyn  yr  oedd  Crist  yn 
llefaru  am  ei  ddyfodiad,  i  galonogi  ei  etholedigion,  y  rhai 
sydd  yn  llefain  arno  ddydd  a  nos,  (Lue  18.  8  ;)  ac  y  mae 
efe  yn  ychwanegu,  "  Eithr  Mab  y  dyn,  pan  ddel,  a  gaiff  efe 
ffydd  ar  y  ddaear  V\  Yr  hyn  }Tmddengys  sydd  yn  dynodi 
y  bydd  cynydd  mawr  ar  anffyddiaeth  ychydig  cyn  dyfodiad 
Crist  i  ddial  dyoddefaint  ei  eglwys.  Er  nad  yw  dyfodiad 
Crist  i'r  farn  ddiweddaf  i'w  gau  allan  yn  y  fan  yma,  eto  ym- 
ddengys ei  fod  yn  dwyn  perthynas  neillduol  a'i  ddyfodiad 
i  waredu  ei  eglwys  o'i  chyflwr  erlidigaethus,  a'i  dyoddefiad- 
au  hir-barhaus,  yr  hyn  a  gyflawnir  yn  unig  trwy  ei  ddyfod- 
iad ar  ddinystr  Anghrist.  Yna  y  caiff  yr  ymadroddion 
canlynol  eu  cyflawnu.  Dat.  6.  10.  "Pa  hyd.  Arglwydd, 
sanctaidd  a  chywir,  nad  ydwyt  yn  barnu,  ac  yn  dial  ein 
gwaed  ni  ar  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear  ?"  Dat.  18.  20. 
*  Llawenha  o'i  phlegyd  hi,  y  nef,  a  chwi,  apostolion  sanct- 
aidd a  phrophwydi ;  oblegyd  d'ialodd  Daw  ami  drosoch 
chwi." 

Amser  tywyll  iawn  ydyw  yn  bresennol  gyda  golwg  ar 
achos  crefydd,  pan  nad  oes  ond  ychydig  ffydd,  a  chynydd 
mawr  ar  anffyddiaeth  yn  y  byd.  Y  mae  yn  awr  gyflawn- 
iad  nodedig  o'r  2  Petr  3.  3.  u  Gan  wybod  hyn  yn  gyntaf, 
y  daw  yn  y  dyddiau  diweddaf  watwarwyr,  yn  rhodio  yn  ol 
eu  chwantau  eu  hunain."  A  Iudas  17,  18.  "  Eithr  chwi, 
0  rai  anwyl,  cofiwch  y  geiriau  a  ragddywedwyd  gan  apos- 


334  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

tolion  ein  Harglwydd  Iesu  Grist ;  ddywedyd  o  honynt  i 
chwi,  y  bydd  yn  yr  amser  diweddaf  watwarwyr,  yn  cerdded 
yn  ol  eu  chwantau  annuwiol  eu  hunain."  Pa  un  a  fydd  yr 
amseroedd  yn  dywyllach  eto,  neu  pa  faint  tywyllach,  cyn  y 
bydd  i'r  gwaith  gogoneddus  hwn  o  eiddo  Duw  gael  ei  dde- 
cbreu,  nis  gallwn  ddweyd. 

(2.)  Mae  yn  debygol,  oddiwrtb  yr  ysgrythyrau,  y  bydd 
i'r  gwaith  mawrhwn  o  eiddo  Duw,  gael  ei  ddwyn  yn  mlaen, 
er  yn  hynod  o  gyflym,  eto  yn  raddol.  Fel  yr  oedd  dy- 
cbweliad  meibion  Israel  yn  raddol  o  gaethiwed  Babilon,  un 
fintai  yn  gyntaf,  yna  un  arall,  ac  yn  raddol  ail-adeiladasant 
eu  dinas  a'u  teml ;  ac  fel  yr  oedd  dinystr  yr  ymherodraeth 
Rufeinig  Baganaidd  yn  raddol,  eto,  trwy  ledaeniad  prysur 
yr  efengy],  yr  ydoedd  yn  hynod  o  gyflym ;  ac  felly,  er  fod 
llawer  o  bethau  yn  arddangos  y  bydd  i'r  gwaith  hwn  o 
eiddo  Duw  gael  ei  ddwyn  rhagddo  gyda  chyflymdra — y  bydd 
i  lawer  o  bethau  mawrion  gael  eu  dwyn  oddiaragylch  yn 
ddisymwth,  ac  y  bydd  i  ryw  ranau  helaeth  o  deyrnas  weled- 
ig  Satan  syrthio  yn  ddisyfyd — eto  ni  fydd  i'r  cyfan  gael 
eu  gwneuthur  ar  unwaith,  megys  trwy  ryw  w}7rth  fawr,  fel 
y  bydd  yn  adgyfodiad  y  meirw  ;  ond  bydd  i'r  gwaith  hwn 
gael  ei  gyflawnu  trwy  foddion,  sef  pregethiad  yr  efengyl,  a'r 
arferiad  cyflredmol  o  foddion  gras,  ac  felly  bydd  id  do  gy- 
meryd  lie  yn  raddol.  Rhai  a  ddychwelir,  ac  a  fyddant  yn 
foddion  i  ddychwelyd  ereilL  Bydd  i  Ysbryd  Duw  gael  ei 
dywallt  yn  gyntaf  i  godi  ofFerynau,  ac  yna  caiff  yr  offeryn- 
au  hyny  eu  defnyddio  yn  llwyddiannus.  A  diamheu  y  bydd 
i'r  naill  genedl  gael  eu  goleuo  a'u  dychwelyd  ar  ol  y  Hall, 
ac  y  bydd  i'r  naill  gau-grefydd  a'r  naill  gau-ffordd  o  addoli 
gael  eu  gwthio  ymaith  ar  ol  eu  gilydd.  Yn  ol  y  darluniad, 
(Dan.  2.  34,)  yn  raddol  y  mae  y  gareg  a  dorwyd  o'r  myn- 
ydd,  yr  hon  ni  thorwyd  a  Haw,  yn  cynyddu.  Felly  y  mae 
Crist  yn  hysbysu  i  ni  fod  teyrnas  nefoedd  yn  gyffelyb  i 
ronyn  o  had  mwstard,  (Mat.  13.  31,  32,)  ac  yn  debyg  i  sur- 
does  a  guddiwyd  mewa  tri  mesur  o  flawd,  (adn.  33.)  Y 
mae  genym  yr  un  darluniad  yn  Marc,  (pen.  4.  26 — 28,)  ac 


OQ/- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  33 

yn  ngweledigaeth  dyfroedd  y  cysegr.  Ezec.  xlvii. — Y  raae 
yr  ysgrythyr  yn  crybwyll  am  lawer  o  ddygwyddiadau  raawr- 
ion  ac  ardderchog  trwy  y  rhai  y  mae  y  gwaith  gogoneddus 
hwn  i  gael  ei  gyflawnu.  Mae  yr  angel,  pan  yn  llefaru  wrth 
Daniel  am  yr  amseroedd  gogoneddus  hyn,  yn  son  am  ddau 
gyfnod,  ar  ddiwedd  pa  rai  y  bydd  i  bethau  ardderchog  gael 
eu  cyflawnu.  Dan.  12.  11.  "  Ac  o'r  amser  y  tyner  ymaith 
y  gwastadol  aberth,  ac  y  gosoder  i  fyny  y  ffieidd-dra.  an- 
nhraethoL  y  bydd  mil  dau  gant  a  deg  a  phedwar  ugain  o 
ddyddiau."  Ond  yn  yr  adnod  nesaf  y  mae  yn  ychwanegu, 
"  Gwyn  ei  fyd  a  ddysgwylio,  ac  a  ddel  hyd  y  mil  tri  chant 
a  phymtheg  ar  hugain  o  ddyddiau  :"  yr  hyn  sydd  yn  ar- 
wyddocau  y  bydd  i  rywbeth  hynod  o  ogoneddus  gael  ei  gyf- 
lawnu ar  ddiwedd  y  cyfnod  cyntaf,  ond  rhywbeth  gogon- 
eddusach  ar  ddiwedd  yr  olaf. 

II.  Yr  wyf  yn  dyfod  yn  bresennol  i  ddangos  pa  fodd 
y  bydd  i'r  gwaith  gogoneddus  hwn  gael  ei  gyflawnu. 

1.  Bydd  i  Ysbryd  Duw  gael  ei  dywallt  mor  odidog,  fel 
yr  adfywheir  ac  y  lledaenir  crefydd  yn  rhyfeddol. 

Xid  trwy  awdurdod  breninoedd,  na  doethineb  dysgedig- 
ion,  y  bydd  i'r  gwaith  mawr  hwn  gael  ei  gyflawnu,  ond 
trwy  nerth  yr  Ysbryd  Glan.  Zech.  4.  6,  7.  "  Nid  trwy 
lu,  ac  nid  trwy  nerth,  ond  trwy  fy  Ysbryd,  medd  Arglwydd 
y  lluoedd.  Pwy  wyt  ti,  y  mynydd  mawr  ?  ger  bron  Zoro- 
babel  y  byddi  yn  wastadedd  ;  ac  efe  a  ddwg  allan  y  maen 
penaf,  gan  waeddi,  Rhad,  rhad  iddo."  A'r  prophwyd  Ezec- 
iel,  wrth  lefaru  am  y  gwaith  mawr  hwn  o  eiddo  Duw,  a  ddy- 
wed,  ';  Ni  chuddiaf  chwaith  fy  wyneb  mwy  oddiwrthynt :  o 
herwydd  tywelltais  fy  Ysbryd  ar  d£  Israel,  medd  yr  Ar- 
glwydd Dduw."'  Ezec.  39.  29.  Nis  gwyddom  pa  le  y  bydd 
i'r  tywalltiad  hwn  o'r  Ysbryd  ddechreu,  neu  ynte  a  fydd 
iddo  ddechreu  mewn  amrywiol  fanau  ar  unwaith,  neu  a  ydy  w 
yr  hyn  a  fu  eisoes  yn  rhagredegydd  a  dechreuad  iddo. 

Bydd  i'r  tywalltiad  hwn  o  Ysbryd  Duw,  wedi  y  dechreuo, 
ddwyn  lluaws  yn  fuan  i  ymwrthod  a'r  annuwioldeb  a'r 
drygioni  sydd  yn  awr  yn  fiynu  mor  gyffredinol,  ac  adfywhau 


336  HANES  GWA1T1I  Y  PRYNEDIGAETH. 

y  grefydd  fywiol  hono  sydd  mor  ddirmygus  yn  bresennol 
yn  y  byd.  Bydd  i'r  gwaith  o  ddychwelyd  dori  allan,  a 
myned  rhagddo  mewn  modd  na  bu  ei  gyffelyb  erioed  o'r 
blaen.  Esa.  44.  3 — 5.  Trwy  dywalltiad  o'i  Ysbryd  yr 
addurna  yr  Arglwydd  offerynau  i  ddwyn  y  gwaith  hwn  yn 
mlaen  ;  efe  a'u  lleinw  hwy  a  doethineb  a  gwybodaeth,  ac  a 
zel  wresog  i  ddwyn  rbagddi  deyrnas  Crist,  iachawdwriaeth 
eneidiau,  a  lledaeniad  yr  efengyl  tros  y  byd.  Pregethir  yr 
efengyl  gyda  llawer  mwy  o  eglurdeb  ac  awdurdod  nac  y 
pregethwyd  hi  hyd  yn  hyn :  canys  trwy  bregethiad  yr  ef- 
engyl, yr  hon  a  gyhoeddir  gydag  awdurdod  mawr  yn  y 
byd  yn  flaenorol  i  gwymp  Babilon,  y  dygir  y  gwaith  ar- 
dderchog  hwn  yn  mlaen*  yn  ol  y  darluniad,  Dat.  14.  6 — 8, 

Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  gysgodi  trwy  udganiad  yr  udgyrn 
arian  yn  Israel  gynt.  Lef.  25.  9.  "  Yna  par  ganu  i  ti  ud- 
gorn  y  iubili  ar  y  seithfed  mis  ar  y  degfed  dydd  o'r  mis  ; 
ar  ddydd  y  cymod  cenwch  yr  udgorn  trwy  eich  holl  wlad.n 
Bydd  yr  amseroedd  gogoneddus  sydd  yn  aros  yr  eglwys, 
megys  iubili  iddi,  yr  hyn  a  ddechreua  trwy  udganiad  ud- 
gorn arianaidd  yr  efengyl,  fel  y  rhagfynegir  yn  Esa.  27.  13. 
"  Ac  yn  y  dydd  hwnw  yr  udgenir  ag  udgorn  mawr  ;  yna  y 
daw  y  rhai  ar  ddarfod  am  danynt  yn  nhir  Assyria,  a'r  rhai  a 
wasgarwyd  yn  nhir  yr  Aifft,  ac  a  addolant  yr  Arglwydd  yn  y 
mynydd  sanctaidd  yn  Ierusalem."  Ac  fe  fydd  tywalltiad  go- 
goneddus o'r  Ysbryd  yn  cydfyned  a'r  pregethiad  eglur  ac  aw- 
durdodol  yma  o'r  efengyl,  i'w  wneyd  yn  effeithiol  i  adfywhau 
yr  athrawiaethau  crefyddol  sanctaidd  hyny  a  ddirmygir  yn 
bresennol  gan  mwyaf  yn  y  byd,  ac  i  droi  llawer  oddiwrth 
gyfeiliornadau,  oddiwrth  Babyddiaeth.  a  gau-grefyddau  er- 
eill ;  ac  hefyd  i  droi  llawer  oddiwrth  eu  beiau  a'u  halog- 
edigaeth,  ac  i  ddwyn  torfeydd  lluosog  yn  waredigol  adref 
at  Grist. 

Bydd  i'r  gwaith  o  ddychwelyd  fyned  rhagddo  yn  rhyfedd- 
ol,  ac  ymledu  fwy  fwy.  Llawer  a  gyd-redant  at  ddaioni  yr 
Arglwydd.  Parhant  i  ddylifo  yn  dyrfaoedd,  y  naill  ar  ol 
y  Hall.     Esa  60.  4,  5.     ^  Cyfod  dy  lygaid  oddiamgyich.  ac 


RANKS  GWAITII  Y  PRYXEDIGAETII.  337 

edrych  :  ymgasglasant  oil.  daethant  atat :  dy  feibion  a 
ddeuant  o  bell  a'th  ferched  a  fegir  wrth  dy  ystlys.  Yna  y 
cei  weled,  ac  yr  ymddysgleiri."  Ac  adn.  8.  ':  Pwy  yw  y 
rbai  hyn  a  ehedant  fel  cwmwl,  ac  fel  colomenod  i'w  ffenestri  ?" 
A  chan  y  bydd  i'r  efengyl  gael  ei  phregethu  i  bob  llwytli, 
ac  iaitb,  a  chenedl,  a  phobl,  cyn  cwymp  Angbrist ;  felly 
hyni  a  allwn  dybied  y  bydd  iddi  lwyddo  yn  ogoneddus  i 
ddycbwelyd  lluaws  o  bob  cenedl.  a  cbynyddu  fwy  fwy  gyda 
buandra  rhyfeddol.     Esa.  66.  7 — 9. 

2.  Ni  fydd  y  tywalltiad  hwn  o  Ysbryd  Duw  yn  effeithiol 
i  ddadymcbwelyd  teyrnas  weledig  Satan,  cyn  bod  yn  gyntaf 
tcrthwynebiad  egniol  a  grymus  iddo.  Mae  yr  ysgrythyr  yn 
dangos  yn  amlwg,  y  cyfyd  galluoedd  teyrnas  y  fagddu,  pan 
y  raae  Crist  yn  dyfod  allan  fel  byn  yn  ogoneddus.  pryd  y 
bydd  dinystr  Angbrist  ger  Haw.  a  tbeyrnas  Satan  yn  de- 
cbreu  siglo.  ac  y  gwnant  ymegniad  grymus.  Fel  byn.  wedi 
tywalltiad  y  ebweebfed  phiol.  yr  bon  oedd  i  syebu  i  fyny 
yr  afon  Eupbrates  i  barotoi  y  ffordd  i  ddinystrio  y  Eabilon 
ysbrydol,  (Dat.  xvi..)  galluoedd  uffern  a  ddyebrynant  yn 
arswydus.  ac  a  yingynbyrfant  i  wrthwynebu  teyrnas  Crist, 
cyn  i?r  seitbfed  phiol  gael  ei  thywallt,  yr  bon  a  rydd  iddjmt 
ddadymchweliad  bollol  a  gorpbenol :  (adn.  13.  14.)  "tri 
ysbryd  aflan  tebyg  i  lyffaint  a  ant  allan  at  freninoedd  y 
ddaear,  i'w  casglu  bwy  yn  ngbyd  i  ryfel  y  dydd  bwnw.  dydd 
mawr  Duw  Hollalluog."  Ymddengys  mai  bon  fydd  ym- 
drecb  fwyaf  a  diweddaf  Satan  i  acbub  ei  deyrnas  rbag  dad- 
ymcbweliad ;  er.  efallai.  y  bydd  iddo  wneyd  ymdrecbiadau 
cyffelyb  dracbefn  i'w  badennill  tua  diwedd  y  byd. 

Pan  ddecbreuo  yr  Ysbryd  gael  ei  dywallt  mor  ogonedd- 
us, pan  welo  y  diafol  y  fatb  luoedd  yn'  cyrcbu  at  Grist  o'r 
naill  genedl  a'r  Hall,  pan  fyddo  sylfeini  a  cbolofnau  ei 
deyrnas  yn  barod  i  ddinystr  buan  a  disymwtb,  holl  uffern 
a  ddycbryna  yn  ddirfawr.  Mae  arswyd  gwastadol  ar  Satan 
rbag  i'w  deyrnas  gael  ei  dadymcbwelyd,  ac  efe  a  wnaetb 
lawer  o  weitbredoedd  mawrion  i  attal  byny,  yn  enwedig  er 
dyddiau    Cystenyn.     I'r    dyben    hwn   y  gosododd  i  fyny 

a  a. — w.  15 


338  HANES  GWAITII  Y  TRYNEDIGAETH. 

deyrnasoedd  galluog  Anghrist  a  Mahomet,  ac  y  dygodd  i 
mewn  yr  boll  gyfeiliornadau,  ofergoelion,  a  daliadau  llygr- 
cdig  i'r  byd.  Ond  pan  welo  y  cyfan  yn  dechreu  pallu,  efe 
a  ymffyrniga  i'r  eithaf  Os  oedd  Satan  yn  ofni  cael  ei  fwrw 
allan  gynt  o'r  ymherodraeth  Rufeinig,  pa  faint  mwy  yr 
arswyda  gael  ei  fwrw  ymaith  o'r  holl  fyd ! 

Ymddengys  y  bydd  iddo.  yn  y  gwrthwynebiad  mawr  ac 
olaf  hwn,  uno  boll  alluoedd  Anghristiaeth,  Mahometan- 
iaeth,  a  Phaganiaeth  ;  a  holl  rym  teyrnas  weledig  Satan  trwy 
y  byd  trigiannol  i  gyd.  Ac  o  herwydd  hyny  y  dywedir,  fod 
u  ysbrydion  cythreuliaid  yn  myned  allan  at  freninoedd  y 
ddaear,  a'r  holl  fyd,  i'w  casglu  hwy  i  ryfel  y  dydd  hwnw, 
dydd  mawr  Daw  Hollalluog."  Ac  fe  ddywedir  fod  yr  ys- 
brydion hyn  yn  dyfod  allan  o  safn  y  ddraig,  ac  allan  o  safn 
y  bwystfil)  ac  allan  o  enau  y  gaubrophivyd  ;  hyny  yw,  ysbryd 
Pabyddiaeth,  ysbryd  Paganiaeth,  ac  ysbryd  Mahometan- 
iaeth,  a  gyd-ymunant.  Wrth  y  bwystfil  y  meddylir  An- 
nghrist ;  ac  wrth  y  ddraig,  yn  y  llyfr  hwn,  yn  gyffredinol, 
y  meddylir  y  diafol,  fel  y  mae  yn  llywodraethu  yn  ei  deyrn- 
as  Baganaidd  ;  wrth  y  gau-brophwyd  y  meddylir  weithiau 
y  Pab  a'i  offeiriaid ;  ond  ymddengys  mai  at  Mahomet  y 
cyfeirir  yma,  yr  hwn  a  elwir  gan  ei  ganlynwyr  yn  brophwyd 
mawr  Duw.  Y  rhai  hyn,  fel  pe  b'ai,  fyddant  ymegniadau 
yr  hen  sarph  wrth  farw  ;  brwydr  yn  yr  hon  yr  ymladd  fel 
un  fyddo  agos  yn  anobeithiol. 

Nis  gwyddom  yn  neillduol  yn  mha  ddull  y  gwneir  y 
gwrthwynebiad  hwn.  Y  mae  yn  cael  ei  arddangos  fel  rhyfel ; 
ac  yn  cael  ei  alw  yn  rhyfel  dydd  mawr  Duw  Hollalluog. 
Fe  fydd  ymrysonfa  rymus  ryw  ffordd  neu  gilydd  rhwng 
teyrnas  Satan  a'r  eglwys,  ac,  efallai,  yn  mhob  ffordd  o  wrth- 
wynebiad  a  ellir  wneyd :  a  diamheuol  y  gwneir  gwrthwyn- 
ebiad mawr  trwy  rym  allanol.  Tywysogion  y  byd,  y  rhai 
ydynt  ar  ochr  y  diafol,  a  ymunant  law-law :  canys  dywedir, 
fod  "breninoedd  y  ddaear  wedi  ymgynnull  yn  nghyd  i 
wneuthur  rhyfel."  Dat.  19.  19.  Y  mae  yn  debygol  hefyd 
y  gwneir  gwrthwynebiad  mawr  gan  ddadleuwyr  dichellgar  a 


I1ANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  339 

rhesymiadau  cnawdol,  erlidigaeth,  gwaradwyddiadau  diys- 
tyrllyd.  dyfais  a  chyfrwysdra.  Bydd  i;r  diafol  yn  awr  yn 
ddiamheuol  wneyd  defnydd  o'i  d  dyfais,  cystal  a'i  nerth,  hyd 
yr  eithaf :  a  chyfyd  deiliaid  ei  deyrnas  i  fyny  yn  mhob  lie, 
i  wneyd  gwrthwynebiad  egni'ol  ac  unol  yn  erbyn  y  grefydd 
sanctaidd,  yr  hon  a  welant  yn  llwyddo  mor  rymus  yn  y 
byd.     Ond, 

3.  Crist  a'i  eglwys  a  gant  fwddugoliaeth  gyflawn  a  llwyr 
ar  eu  gelynion  yn  y  frwydr  hon.  Ymlidir  a  dadymchwelir 
hwv  yn  hollol  yn  eu  hymdrech  diweddaf  hwn.  Pan  y  mae 
galluoedd  uffern  a  daear  yn  cydymgynnull  fel  hyn  yn  erbyn 
Crist,  a'i  fyddinoedd  yntau  yn  dyfod  i'w  gwrthwynebu  hwy 
yn  ei  air  a'i  Ysbryd,  mor  ardderchog  y  darlunir  buddug- 
oliaeth  Crist  a'i  eglwys  yn  y  frwydr  hon  !  Dat.  19.  11.  &c. 
Ac  i  ddangos  pa  mor  gyflawn  fydd  y  fuddugoliaeth  a  gant, 
ac  mor  fawr  fydd  dadymchweliad  eu  gelynion,  dywedir  yn 
adnodau  17,  18,  y  bydd  -  holl  ehediaid  y  nefoedd  yn  cael 
eu  gwahodd  yn  nghyd,  i  fwyta  o'r  swper  mawr,"  a  roddwyd 
iddynt,  "  o  gig  breninoedd,  a  chig  pen-cadbeniaid,  a  chig  y 
cedyrn,"  &c.  :  ac  yn  yr  adnodau  canlynol  nyni  a  gawn 
hanes  pennodol  am  y  fuddugoliaeth  a'r  dadymchweliad. 

Yn  y  fuddugoliaeth  hon  y  bydd  y  seithfed  phiol  yn  cael 
ei  thywallt.  Ac  fe  ddywedir  (Dat.  16.  16)  am  y  fyddin 
fawr  fydd  wedi  ymgasglu  yn  nghyd  yn  erbyn  Crist,  i;  Efe 
a'u  casglodd  hwynt  yn  nghyd  i  le  a  elwir  yn  Hebraeg  Ar- 
magedon  ;"  ac  yna  y  dywedir, "  A'r  seithfel  angel  a  dywallt- 
odd  ei  phiol  i'r  awyr  ;  a  daeth  lief  allan  o  deml  y  nef,  oddi- 
wrth  yr  orseddfaingc,  yn  dywedyd,  Darfu.'1  Yn  awr  y  bydd 
gorchwyl  Satan  a'i  ganlynwyr  wedi  darfod.  Pan  yr  ennill- 
ir  y  fuddugoliaeth  hon,  bydd  pob  peth  o  ran  efFaith  wedi 
darfod.  Mae  gwrthwynebrwydd  mwyaf  a  diweddaf  Satan 
wedi  ei  orchfygu  ;  ei  holl  gynlluniau  wedi  methu  ;  colofnau 
ei  deyrnas  wedi  eu  tori  odditanynt.  ac  o  ganlyniad  yn  sicr  o 
gwympo.  Bydd  y  diafol  wedi  ei  hollol  siomi  a'i  waradwyddo, 
ac  nis  gwyr  pa  beth  arall  a  wna.  Efe  a  wel  yn  awr  fod  ei 
deyrnasoedd  Anghristaidd,  Mahometanaidd  a  Phaganaidd 


340  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

yn  cwympo  bendramwngl  trwy  y  byd.  Efe  a'i  offerynau 
galluog  a  gymerir  yn  gaethion.  Yn  awr  y  gwneir  raewn 
efFaith,  yr  hyn  y  bu  eglwys  Dduw  cyhyd  yn  ei  ddysgwyl 
a'i  obeithio,  ac  yn  llefain  am  dano  mor  daer, "  Pa  hyd,  Ar- 
glwydd,  sanctaidd  a  chywir,"  &c.  Bydd  yr  amser  hwn  yn 
awr  wedi  dyfod. 

Yr  angel  yr  hwn  sydd  a'i  droed  dehau  ar  y  mor  a'i  aswy 
ar  y  tir,  a  gyfyd  ei  law  i'r  nefoedd,  ac  a  dwng  i'r  Hwn  sydd 
yn  byw  yn  oes  oesoedd,  na  bydd  amser  mwyach,  wedi  yr 
udgano  y  seithfed  angel.  Ac  yn  awr  mae  yr  amser  wedi 
dyfod ;  mae  y  seithfed  udgorn  yn  udganu,  a'r  seithfed  phiol 
yn  cael  ei  thywallt,  ar  yr  un  pryd  ;  yr  hyn  sydd  yn  lled- 
arwyddo  fod  pob  peth  wedi  ei  orphen  gyda  golwg  ar  ddad- 
ymchweliad  teyrnas  weledig  Satan  ar  y  ddaear.  Bydd  hon 
yn  fwy  buddugoliaeth  o  lawer  nac  un  a  ennillwyd  erioed 
ar  Satan  a'i  ganlynwyr.  Y  gareg  a  dorwyd  o'r  mynydd,  yr 
hon  ni  thorwyd  a  Haw,  trwy  y  dyrnod  hwn,  a  dery  y  ddelw 
o  aur,  ac  arian,  a  phres,  a  haiarn,  a  chlai,  nes  ei  dryllio  hi 
yn  chwilfriw.  Rhydd  hyn  ddyrnod  gorphenol  i'r  ddelw,  nes 
y  byddo  fel  man  us  y  lloriau-dyrnu  haf. 

Amlygir  dwyfol  allu  yn  y  modd  mwyaf  gogoneddus  yn 
y  fuddugoliaeth  hon.  Ymddengys  Crist  ynddi  yn  nodwedd- 
iad  Brenin  breninoedd,  ac  Arglwydd  arglwyddi.  Dat.  19. 
16.  Crist  yn  awr  a  ddryllia  ei  elynion,  hyd  yn  nod  y  cad- 
arnaf  a  balchaf  o  honynt ;  fel  y  dryllir  llestr  y  crochenydd 
y  malurir  hwy.  Yna  y  dangosir  nerth  mewn  gwendid,  ac 
y  gwna  Crist  i'w  eglwys  ddyrnu  y  mynyddoedd.  Esa.  41.  15. 
"  Wele,  gosodaf  di  yn  fen-ddyrnu  ddanneddog  ;  y  mynydd- 
oedd a  ddyrni,  ac  a  feli,  gosodi  hefyd  y  bryniau  fel  mwlwg." 
Esa.  42.  13—15. 

III.  Y  canlyniad  o'r  fuddugoliaeth  hon,  fydd  dinystrio 
teyrnas  weledig  Satan  ar  y  ddaear.  Wedi  gorchfygu  Satan 
yn  y  fr^ydr  ddiweddaf  hon^  daw  eglwys  Crist  drwyddi  yn 
hawdd ;  fel  Ioshua  a  meibion  Israel,  pan  yr  ennillasant  y 
frwydr  fawr  ar  bum'  brenin  yr  Amoriaid.  Wedi  i'r  haul 
sefyl)  yn  llonydd,  ac  i  Dduw  anfon  y  cenllysg  mawrion  ar 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  341 

eu  gelynion,  hwy  a  oresgynasant  eu  dinasoedd  a'u  gwlad  yn 
rhwydd  ;  ac  yn  gyffelyb  i  byn  yr  oedd  ar  ol  y  frwydr  fawr 
a  fu  rhwng  Iosbua  a'r  fyddin  luosog  wrth  ddyfroedd  Merom. 
Felly  y  bydd  ar  ol  y  fuddugoliaetb  ogoneddus  a  gaiff  Crist 
a'i  eglwys  yn  y  frwydr  hon  ar  eu  gelynion.  sef  prif  alluoedd 
teyrnas  Satan,  bwy  a  ddinystriant  boll  ddinasoedd  a  gwled- 
ydd  ei  deyrnas  ef.  Ar  ol  byn,  gair  Duw  a  red  yn  dra  buan 
trwy  yr  boll  ddaear  ;  fel  y  dywedir,  ar  dywalltiad  y  seith- 
fed  pbiol,  i  "  ddinasoedd  y  cenedloedd  syrtbio,  a'r  ynysoedd 
ffoi  ymaitb,  ac  na  bydd  lie  i'r  mynyddoedd."  Dat.  16.  19. 
20.  Wedi  i'r  gareg  a  dorwyd  o'r  rnynydd,  yr  bon  ni  tbor- 
wyd  a  Haw,  unwaith  ddryllio  y  ddelw,  petb  bawdd  fydddy- 
ddirau  ei  boll  weddillion.  Y  gwynt  a'i  dwg  ymaith  fel  y  man 
us  o'r  lloriau  dyrnu  haf.  Ac  o  berwydd  y  bydd  teyrnas 
weledig  Satan  yn  cael  ei  dinystrio  y  pryd  bwn  ar  y  ddaear, 
y  dywedir  y  bydd  i'r  seitbfed  pbiol,  trwy  yr  byn  y  dryllir 
ei  deyrnas  ef.  gael  ei  tbywallt  i'r  awyr:  yr  hwn  le  sydd 
yn  cael  ei  arddangos  yn  yr  ysgrytbyr  fel  gorseddfaingc 
neillduol  ei  lywodraeth  ef ;  canys  gelwir  ef  yn  "  dywysog 
llywodraeth  yr  awyr."  Epb.  2.  2.  Yn  awry  daetb  yr  aniser 
i  gospi  lefiathan,  y  sarpb  bir-braff  bono  yv  ydym  yn  darllen 
am  dani  yn  Esa.  27.  1.  '•  Y  dydd  bwnw  yr  ymwel  yr  Ar- 
glwydd  a'i  gleddyf  caled,  mawr.  a  cbadarn.  a  lefiatban  y 
sarph  bir-braff.  le.  a  lefiatban  y  sarff  dorcbog  :  ac  efe  a  ladd 
y  ddraig  sydd  yn  y  mor." 

Mewn  pertbynas  i'r  dadymcbweliad  bwn  i  deyrnas  wel- 
edig Satan  ar  y  ddaear,  bwriadwyf  ddangos  yn  mba  betbau 
yn  benaf  y  bydd  yn  gynnwysedig,  yn  ngbyda  :i  ebangder 
a'i  gyffredinolrwydd. 

1.  Yn  mha  betbau  yn  benaf  y  bydd  yn  gynnwysedig, 
Crybwyllaf  rai  o'r  prif  betbau  y  bydd  yn  gynnwysedig 
ynddynt,  beb  baeru  yn  benderfynol  yn  mba  ddull  y  dygir 
bwy  oddiamgylch,  neu  ynte  a  gynawnir  bwy  oil  yn  ngbyd. 

(1.)  Dyddimir  cyfeiiioraadau.  anffijcldiaeth.  ac  ofergoeledd, 
y  pryd  hwn  yn  mysg  y  rbai  a  ddygwyd  i  fyny  dan  oleuni 
yr  efengyl ;  ac  Anffyddiacth.  yn  enwedig.  yr  bwn  sydd  yn 


342  IIANES  GWAITH  Y  PRYNED1GAETH. 

bresennol  mor  kyf  a  hyderus,  a  yrir  ymaith,  ac  a  ddiflana. 
Bydd  pawb  yn  cydweled  yn  yr  un  athrawiaethau  efengyl- 
aidd  mawrion  a  phwysig.  Zech.  14.  9.  "  A'r  Arglwydd  a 
fydd  yn  Frenin  ar  yr  holl  ddaear  :  y  dydd  hwnw  y  bydd 
un  Arglwydd,  a'i  enw  yn  un."  Yna  y  dyddimir  pob  dull 
ofergoelus  o  addoli,  a  phawb  a  gydunant  i  addoli  Duw  yn 
ei  ffordd  ef  ei  hun.  Ier.  32.  39.  "  A  mi  a  roddaf  iddynt 
un  galon,  ac  un  ffordd,  i'm  hofni  byth,  er  lies  iddynt.  ac  i'w 
meibion  ar  eu  hoi." 

(2.)  Teyrnas  Anghrist  a  hollol  ddadymchwelir.  Bu  ty- 
walltiad  y  phiol  ar  ei  orseddfaingc  yn  amser  y  Diwygiad 
yn  achlysur  i  leihau  ei  lywodraeth  i  raddau  helaeth  ;  ond  fe 
lwyr  ddinystrir  ei  deyrnas  y  pryd  hyn.  Yna  y  cyhoeddir, 
"  Syrthiodd,  syrthiodd,  Babilon  fawr."  Pan  lefo  y  seithfed 
angel,  "  fod  amser,  amseroedd,  a  hanner  amser,"  wedi  dyfod 
i  ben,  ac  "  na  bydd  amser  mwyach ;"  yna  y  cyflawnir  ar 
Anghrist  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  (Dat.  xviii.)  am  y  Babilon 
ysbrydol,  y  llywodraeth  Rufeinig  eilunaddolgar,  yr  hon  a 
fa  yn  elynes  mor  fawr  i'r  eglwys  Gristionogol  am  gynifer  o 
oesoedd ;  yn  gyntaf  dan  Baganiaeth,  ac  yna  dan  Babydd- 
iaeth, — y  ddinas  falch  hono  a  ymddyrchafodd  hyd  y  nef, 
yn  ei  balchder  a'i  thrahausder  ;  ie,  y  ddinas  greulon,  waed- 
lyd  hono  a  ddaw  i  lawr  hyd  ei  sylfaen.  Y  pryd  hyny  y 
cyflawnir  Esa.  26.  5  :  "  Canys  efe  a  ostwng  breswylwyr  yr 
uchelder  ;  tref  uchel  a  ostwng  efe  :  efe  a'i  darostwng  hi  i'r 
llwch."  Hi  a  deflir  i  lawr  gyda  thanbeidrwydd,  fel  maen 
melin  yn  cael  ei  daflu  i'r  mor,  ac  ni  bydd  i'w  chael  mwyach, 
ond  hi  a  fydd  yn  drigfa  cythreuliaid,  yn  breswylfa  ysbryd- 
ion  aflan,  ac  yn  nyth  i  bob  aderyn  aflan  ac  atgas.  Diosgir 
hi  yn  awr  o'i  holl  ogoniant,  ei  chyfoeth  a'i  haddurniadau, 
a  hi  a  fwrir  allan  fel  canghen  fliaidd,  ac  a  fethrir  fel  torn  yr 
heolydd.  Ei  holl  gyfrwysdra  a'i  dichell,  o'r  hyn  yr  ydoedd 
mor  oludog,  nis  gallant  ei  hachub  hi.  Holl  nerth  a  doeth- 
ineb  y  butain  fawr  hon  a  fethant  yn  awr,  ac  ni  bydd  neb  i'w 
chynorthwyo.  Breninoedd  y  ddaear,  y  rhai  gynt  a  roddasant 
eu,  hawdurdod  a'u   gallu  i'r  bwystfil,  yn  awr  a  gasant  y  but- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  343 

ain,  gwnant  hi  yn  anghvfannedd,  dynoethant  hi,  bwytant 
ei  chnawd  hi,  a  llosgant  hi  a  than.     Dat.  17.  16. 

(3.)  Teyrnas  Fahometanaidd  Satan  hefyd  a  hollol  ddadym- 
chwelir.  Mae  i'r  locustiaid  a'r  gwyr  meirch  (Dat.  ix.)  eu 
hamser  pennodedig  a  therfynol,  a'r  gau-brophwyd  a  ddelir 
ac  a  ddystrywir.  Ac  yna  Mahometaniaeth,  er  mor  helaeth 
yr  ymledaenodd  dros  y  byd,  a'i  bod  yn  cael  ei  chynnal  i 
fyny  gan  y  fath  ymherodraeth  eang,  eto  fe  fydd  i?r  mwg  yma, 
yr  hwn  a  esgynodd  i  fyny  o'r  pydew  heb  weulod,  ddiflannu 
yn  llwyr  o  flaen  goleuni  y  dydd  gogoneddus  sydd  ar  ddy- 
fod ;  ac  ymherodraeth  Mahomet,  wrth  swn  yr  udgorn  mawr 
a  seinir  y  pryd  hwnw,  a  chwythir  ymaith. 

(4.)  Anghrediniaeth  Iwddewig  hefyd  a  ddileuir  y  pryd 
hwnw.  Er  mor  wrthnysig  y  mae  yr  Iuddewon  wedi  dal 
i  wrthod  Crist  er's  mwy  na  dau  gant  ar  bymtheg  o  flyn- 
yddoedd,  er  mor  anfynych  yw  yr  esiamplau  o  ddychweliad 
neb  o  honynt  er  dinystr  Ierusalem,  ac  er  iddynt  barhau  i 
gymeradwyo  creulondeb  eu  eyndadau  yn  croeshoelio  Crist, 
a  hyny  yn  groes  i  eiriau  eglur  eu  prophwydi  eu  hunain — 
eto  pan  ddelo  y  dydd  hwn,  fe  symudir  ymaith  y  gorchudd  tew 
sydd  yn  dallu  eu  llygaid,  (2  Cor.  3.  16 :)  dwyfol  ras  a  feddalha 
ac  a  adnewydda  eu  calonau  celyd,  a  hwy  a  "  edrychant  arno 
ef  yr  hwn  a  wanasant,  ac  a  alarant  am  dano  fel  un  yn  galaru 
am  ei  unig-anedig,  ac  a  ymofidiant  am  dano  megys  un  yn 
gofidio  am  ei  gyntaf-anedig."  Zech.  12.  10,  &c.  Yna  yr 
achubir  ty  Israel :  yr  Iuddewon  yn  eu  holl  wasgariadau  a 
fwriant  ymaith  eu  hanghrediniaeth,  ac  a  gant  gyfnewidiad 
rhyfeddol  yn  eu  calonau,  a  hwy  a  ffieiddiant  eu  hunain  o 
herwydd  eu  hanghrediniaeth  a'u  cyndynrwydd  yn  ystod  yr 
amseroedd  a  aethant  heibio.  Hwy  a  brysurant  yn  nghyd 
at  yr  Iesu  bendigedig,  yn  edifeiriol  a  gostyngedig,  gan  ei 
addef  ef  yn  llawen  fel  eu  Brenin  gogoneddus  a'u  hunig 
Waredwr,  ac  a'u  holl  nerth,  ac  ag  un  galon  ac  un  llais,  hwy 
a  ddadganant  ei  glod  i  genedloedd  ereill. 

Nid  oes  dim  yn  cael  ei  ragfynegu  gyda  mwy  o  sicrwydd 
nac  adferiad  cenedlaethol  yr  Iuddewon.    Rhuf.  xi.    Y  mae 


344  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

llawer  o  fanau  hefyd  yn  yr  Hen  Destament  nas  gellir  eu 
deall  raewn  un  ystyr  arall.  Heblaw  y  prophwydoliaethau 
am  alwad  yr  Iuddewon,  y  mae  genym  sel  ragluniaethol  nod- 
edig  o  gyflawniad  yr  amgylchiad  mawr  hwn,  trwy  fath  o 
wyrth  barhaus,  sef  eu  diogeliad  yn  genedl  wahanol  mewn 
sefyllfa  mor  wasgaredig  hyd  yr  amser  presennol.  Nis  gall 
y  byd  ddangos  dim  arall  cyffelyb  iddo.  Diamheu  fod 
gan  Ragluniaeth  law  nodedig  yn  hyn.  A  phan  y  gelwir 
hwy,  yna  y  caiff  yr  hen  genedl,  y  rhai  fuont  unig  bobl  Dduw 
am  gyhyd  o  amser,  eu  gwneyd  yn  bobl  iddo  ef  drachefn,  ae 
nis  gwrthodir  hwy  byth  mwyach.  Yna  y  cant  eu  casglu  i'r 
un  gorlan  gyda'r  cenedloedd  ;  ac  felly  hefyd  y  bydd  i  wedd- 
illion  y  deg  llwyth,  pa  le  bynag  y  maent,  er  iddynt  fod 
yn  wrthodedig  er  ys  llawer  mwy  o  amser  na  'r  Iuddewon, 
gael  eu  dwyn  i  mewn  gyda  'u  brodyr.  Y  mae  prophwydol- 
iaethau Hosea  yn  neillduol  yn  gosod  allan  y  bydd  i  Iudah 
ac  Ephraim,  neu  Iudah  a'r  deg  llwyth,  yn  yr  amseroedd 
gogoneddus  sydd  i  ddyfod  ar  yr  eglwys,  gael  eu  dwyn  i 
mewn  gyda  7u  gilydd,  a'u  huno  megys  un  bobl,  fel  yr  oedd- 
ynt  gynt  dan  Dafydd  a  Solomon.  Hos.  1.  11,  &c.  Er  nas 
gwyddom  pa  bryd  y  bydd  i  adferiad  Israel  gymeryd  lie ; 
eto  gallwn  benderfynu  oddiwrth  yr  ysgrythyr  y  bydd  hyny 
cyn  y  byddo  gogoniant  yr  eglwys  yn  gyflawn  yn  mysg  y  Cen- 
edloedd, o  herwydd  fe  ddywedir  y  bydd  eu  dyfodiad  hwy  i 
mewn  megys  bywyd  o  feirw  i'r  Cenedloedd.  Rhuf.  11.  12-15. 
(5.)  Y  pryd  hwnw  hefyd  y  dadymchwelir  teyrnas  Bag- 
anaidd  Satan.  Paganiaeth  dudew  sydd  yn  awr  yn  medd- 
iannu  rhan  fawr  o'r  ddaear.  Ond  y  pryd  hwnw  fe  fydd 
i'r  efengyl  ogoneddus  oleuo  y  cenedloedd  Paganaidd.  Fe 
gyfyd  ysbryd  rhyfeddol  o  dosturi  yn  mysg  Cristionogion 
tuag  atynt,  ac  awydd  mawr  am  eu  hyfforddi  a'u  dychwelyd, 
a  llawer  a  ant  allan  gan  gludo  yr  efengyl  iddynt.  Yna  y 
clywir  y  sain  gorfoleddus  yn  eu  plith,  a  Haul  cyfiawnder  a 
gyfyd  gan  belydru  yn  ogoneddus  ar  yr  ardaloedd  eaing 
hyny  o'r  ddaear,  sydd  yn  cael  eu  gorchuddio  gan  dywyllwch 
Paganiaeth  er's  amryw  filoedd  o  flynyddoedd  :  llawer  o  ba 


HAIVES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  345 

rai  yn  ddiamheuol  sydd  wedi  bod  byth  er  dyddiau  Moses 
ac  Abraham  yn  gorwedd  fel  hyn  mewn  cyflwr  truenus,  dan 
orthrwm  creulon  y  diafol,  yr  hwn  sydd  wedi  bod  trwy  yr  boll 
amser  yma  yn  eu  dallu  a'u  ffoli,  gan  ormesu  arnynt  a'u 
Lanrheithio.  Yn  awr  y  bydd  i  newyddion  da  yr  efengyl 
gael  eu  seinio  yn  eu  mysg,  a  hwy  a  ddygir  allan  o  dywyllwch 
i'w  ryfeddol  oleuni  ef. 

Addewir  mewn  amrywiol  fanau,  mai  fel  hyn  y  bydd  i 
Baganiaeth  gael  ei  ddinys.trio.  Dywedodd  Duw  y  byddai  i'r 
duwiau  nas  gwnaethant  y  nefoedd  a'r  ddaear,  gael  eu  dy- 
fetha  oddiar  y  ddaear,  ac  odditan  y  nefoedd,  (Ier.  10.  11,) 
ac  y  byddai  iddo  fwrw  yniaith  yr  eilunod  yn  hollol.  Esa. 
2.  18.  Fe  ymwel  goleuni  gogoneddus  yr  efengyl  y  pryd 
hwnw  ag  amrywiol  genedloedd  Affrica,  y  rhai  nid  ydynt 
yn  bresennol  o  ran  eu  sefyllfa  ond  ychydig  uwchlaw  y 
gwylltfilod,  ac  ar  amrywiol  olygiadau  yn  llawer  is,  a  chwal 
ymaith  eu  holl  dywyllwch,  a  hwy  a  ddeuant  yn  bobl  war- 
aidd,  Gristionogol,  wybodus  a  sanctaidd.  Yr  amser  hwnw  y 
bydd  cyfandir  eang  America,  ar  yr  hwn  y  mae  cymaint  o 
anwybodaeth  a  chreulondeb  yn  fiynu  yn  awr,  wedi  ei  or- 
chuddio  i  gyd  drosto  a  goleuni  gogoneddus  yr  efengyl  a 
chariad  Cristionogol :  ac  yn  lie  addoli  y  diafol,  fel  y  gwna 
lluaws  yn  awr,  hwy  a  wasanaethant  Dduw,  ac  a  ganant  fol- 
iant  i'r  Arglwydd  Iesu  Grist,  Iachawdwr  bendigedig  y  byd, 
yn  mhob  lie.  Gallwn  ddysgwyl  mai  felly  y  bydd  hefyd  gyda 
gwledydd  eaing  a  phoblog  y  Dwyrain,  y  rhan  fwyaf  o  bres- 
wylwyr  pa  rai  yn  bresennol  ydynt  addolwyr  y  diafol.  Yna 
y  bydd  teyrnas  Crist  wedi  ei  sefydlu  yn  y  gwledydd  eaing 
a  ddarganfuwyd  yn  ddiweddar  tua  'r  ddau  begwn,  He  nad 
yw  dynion  yn  gwahaniaethu  nemawr  oddiwrth  yr  anifeiliaid 
gwylltion  oddyeithr  mewn  drygioni.  Yr  un  modd  hefyd  y 
bydd  gyda  golwg  ar  wledydd  sydd  eto  heb  eu  darganfod.  Fel 
hyn  y  cynawnir  yr  addewid  ogoneddus  yn  Esa.  35.  1  :  '*  Yr 
anialwch  a'r  anghyfanneddle  a  lawenychant  o'i  phlegyd  ;  y 
diffaethwch  hefyd  a  orfoledda,  ac   a  flodeua   fel   rhosyn/" 

Gwel  hefyd  adnodau  6,  7. 

15* 


346  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

2.  Wedi  dangos  fel  hyn  yn  mha  bethau  y  bydd  dadym- 
chweliad  teyrnas  Satan  yn  gynnwysedig,  deuaf  yn  bresen- 
nol  i  sylwi  ar  eu  heangder  cyffredinol,  Dadymchwelir  teyrn- 
as  weledig  Satan,  a  gosodir  teyrnas  Crist  i  fyny  ar  ei  had- 
feiliau,  yn  mhob  lie  trwy  y  byd  trigiannol.  Yn  awr  y  cyf- 
lawnir  yr  addewid  a  wnaed  i  Abraham,  sef  mai  ynddo  ef  ac 
yn  ei  had  ef  y  "  bendithid  holl  deuluoedd  y  ddaear  ;"  ac  y 
deuai  Crist  yn  H  ddymuniant  yr  holl  genedloedd."  Hag. 
2.  7.  Bydd  teyrnas  Crist  y  pryd  hyn,  yn  yr  ystyr  mwyaf 
manwl  a  llythyrenol,  wedi  ei  heangu  dros  yr  holl  genedl- 
oedd, a'r  holl  ddaear.  Y  niae  amryw  ranau  o'r  ysgrythyr 
nas  gellir  eu  deall  mewn  un  ystyr  arall.  Beth  all  fod  yn 
fwy  cyffredinol  nac  Esa.  11.9:  "  Canys  y  ddaear  a  fydd  yn 
llawn  o  wybodaeth  yr  Arglwydd,  megys  y  mae  y  dyfroedd 
yn  toi  y  mor :"  yr  hyn  sydd  cystal  a  dweyd,  Gan  nad  oes 
na  chyfyng -ffos  na  cheudwll  o  wely  y  cefnfor  nad  ydynt  yn 
cael  eu  gorchuddio  gan  ddyfroedd,  felly  ni  bydd  un  ran  o'r 
byd  cyfanneddol  na  bydd  yn  cael  ei  doi  a  gwybodaeth  yr 
Arglwydd.  Felly  y  rhagddywedir  yn  Esa.  45.  22,  y  bydd  i 
"  holl  gyrau  y  ddaear'7  droi  at  Grist  am  achubiaeth.  Ac  i 
ddangos  fod  y  geiriau  i'w  deall  yn  yr  ystyr  mwyaf  cyffred- 
inol, dywedir  yn  yr  adnod  nesaf,  "  I  mi  fy  hun  y  tyngais, 
aeth  y  gair  o'm  genau  mewn  cyfiawnder,  ac  ni  ddychwel, 
mai  i  mi  y  plyga  pob  glin,  y  twng  pob  tafod."  Felly  y  mae 
yr  ymadrodd  mwyaf  cyffredinol  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn 
Dan.  7.  27 :  "  A'r  freniniaeth  a'r  Uywodraeth,  a  mawredd 
y  freniniaeth  dan  yr  holl  nefoedd,  a  roddir  i  bobl  saint  y 
Goruchaf." 

Pan  y  bwriwyd  y  diafol  allan  o'r  ymherodraeth  Rufeinig, 
gan  mai  hi  oedd  y  rhan  uchaf  a  phenaf  o'r  byd,  ac  nad 
oedd  y  cenedloedd  ereill  ond  isel  a  gwael  mewn  cydmar- 
iaeth,  y  mae  yn  cael  ei  arddangos  fel  syrthiad  Satan  o'r 
nefoedd  i'r  ddaear,  (Bat.  12.  9;)  ond  arddangosir  y  bydd 
iddo  gael  ei  fwrw  o'r  ddaear  hefyd,  a'i  gau  i  fyny  yn  uffern, 
Dat.  20.  1 — 3.  Hwn  fydd  y  mwyaf  o'r  holl  chwyldroadau  ; 
gan  hyny  dywedir  (Bat.  16.  17,  18)  fod  "  daear-gryn  mawr, 


HAXES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  347 

y  fath  ni  bu  er  pan  yw  dynion  ar  y  ddaear,  cymaint  daear- 
gryn,  ac  mor  fawr,"  ar  dywalltiad  y  seithfed  phi'ol.  A  hon 
yw  y  drydedd  o  oruchwyliaethau  mawrion  Rhagluniaeth, 
a  gydmerir  yn  yr  ysgrytbyr  i  ddyfodiad  Crist  i'r  farn.  Dat. 
16.  15.  Yno,  ar  ol  ty  walltiad  y  chwechfed  phi'ol,  ac  ym- 
gasglu  o  fyddinoedd  y  diafol  yn  nghyd  i'r  frwydr  fawr,  ac 
ychydig  cyn  buddugoliaeth  ogoneddus  Crist  arnynt,  dywed- 
ir,  ':  "Wele,  yr  wyf  fi  yn  dyfod  fel  Ueidr.  Gwyn  ei  fyd  yr 
bwn  sydd  yn  gwylio,  ac  yn  cadw  ei  ddillad,"  &c.  Felly  y 
mae  yn  cael  ei  alw  yn  ddyfodiad  Crist,  2  Thes  2.  8.  Wrth 
lefaru  am  Anghrist,  dywedir,  "  Ac  yna  y  datguddir  yr  An- 
wir  bwnw,  yr  hwn  a  ddyfetha  yr  Arglwydd  ag  ysbryd  ei 
enau,  ac  a  ddilea  a  dysgleirdeb  ei  ddyfodiad.'7  Gwel  befyd 
Dan.  7.  13,  14,  lie  y  mae  dyfodiad  Crist  i  osod  ei  deyrnas 
i  fyny  ar  y  ddaear,  ac  i  ddinystrio  Angbrist,  yn  cael  ei  alw 
ei  ddyfodiad  gyda  chymylaw  y  nefoedd.  Ac  y  mae  yr  orucb- 
wyliaetb  ddiweddaf  hon  yn  fwy  tebyg  i  ddyfodiad  Crist  i'r 
farn,  nac  un  o'r  rbai  a  elwir  felly  yn  ilaenorol.  Bydd  yr 
orucbwyliaetb  hon  gymaint  yn  fwy  a  belaetbacb,  ac  felly  yn 
debycacb  i  ddydd  y  farn,  yr  bwn  fydd  yn  dal  pertbynas  a'r 
holl  fyd.  Bydd  yr  adgyfodiad  ysbrydol  mawr  yn  eglwys 
Dduw,  a  fydd  yn  cydfyned  a  hi,  yn  fwy  cyffelyb  i'r  adgyf- 
odiad cyffredinol  ar  ddiwedd  y  byd  nac  un  o'r  lleill.  Gwel 
Dat.  20.  4. 

Goddiweddir  gelynion  Duw  yn  awr  a  barnedigaethau  dy- 
chrynllyd  a  dinystr  ofnadwy.  Mae  yn  ddiamheuol  y  bydd 
Haw  Duw  yn  cael  ei  dynoethi  yn  arswydus  yn  erbyn  y  cabl- 
wyr,  yr  anffyddwyr,  yr  anghredinwj'r  gwrthnysig,  a  gelyn- 
ion ereill  Crist,  ar  ddechreuad  yr  oruchwyliaeth  hon,  gan 
eu  dinystrio  yn  ddychrynllyd,  gydag  amlygiadau  neillduol 
o  ddigllonrwydd  a  dialedd.  Bydd  yn  cydfyned  a'r  oruch- 
wyliaeth hon  farnedigaethau  nodedig  ar  Anghrist  ;  caiff 
erlidwyr  creulon  eglwys  Bufain  eu  dinystrio  mewn  modd 
arswydus;  yr  hyn  sydd  yn  cael  ei  gydmaru  i  fwrw  Anghrist 
i  dan  llosgadwy,  (Dan.  7.  11.)  ac  i'w  daflu  yn  fyw  i'r  llyn 
sydd  yn  llosgi  o  dan  a  brwmstan.   Dat.  19.  20. 


348  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

Caiff  yr  eglwys  erlidigaethus  a  clireulon  hon  y  pryd  hwn 
ddyoddef  barnedigaethau  llawer  mwy  echrydus  oddiwrth 
Dduw  na'r  rhai  a  arferodd  hi  tuag  at  y  saint.  Dat.  18.  6.  7. 
Mor  ofnadwy  fydd  y  barnedigaethau  a  oddiweddant  elynion 
eglwys  Crist,  fel  y  cydmerir  hwynt  i  genllysg  mawr,  cyfFelyb 
i  dalentau,  yn  syrthio  arnynt  o'r  nef  oddiwrth  Dduw,  fel 
y  dywedir,  ar  dywalltiad  y  seithfed  ph'iol.  Dat.  16.  21.  "  A 
chenllysg  mawr,  fel  talentau,  a  syrthiasant  o'r  nef  ar  ddyn- 
ion :  a  dynion  a  gablasant  Dduw  am  bla  y  cenllysg  :  oblegyd 
mawr  iawn  ydoedd  eu  pla  hwynt."  Y  pryd  hwn  y  sethrir 
gwinwydden  y  ddaear  yn  ngherwyn  digofaint  Duw,  yr  hyn 
sydd  yn  cael  son  am  dano  yn  Dat.  14.  19,  20. 

Rhydd  hyn  derfyn  i  gyflwr  trallodus  yr  eglwys,  a  bydd  yn 
cydfyned  ag  ef  foliannu  a  chlodfori  gorfoleddus  o'u  heiddo. 
Mae  yr  eglwys  wedi  bod  mewn  sefyllfa  helbulus  yn  barhaus, 
oddyeithr  rhyw  ychydig  o  attaliadau  byrion,  o  adgyfodiad 
Crist  hyd  yn  hyn ;  ond  fe  roddir  terfyn  gorphenol  i'w  sef- 
yllfa ofidus  y  pryd  hwn.  Mae  yn  wir  y  bydd  i'r  eglwys,  ar 
ol  hyn,  yn  agos  i  ddiwedd  y  byd,  gael  ei  bygwth  yn  enbyd 
drachefn ;  eithr  dywedir  na  bydd  hyn  ond  am  dymhor  byr, 
(Dat.  20.  3  ;)  canys  megys  nad  ydywamserau  gorphwysdra 
yr  eglwys  ond  byr,  cyn  dybenu  hir-ddydd  ei  chystudd  ;  felly 
pa  gystudd  bynag  a  ddaw  i'w  rhan  wedi  hyn,  ni  bydd  ond 
byr.  Bydd  helbulon  ac  erlidigaethau  yr  eglwys  ar  bob 
golygiad  arall  wedi  darfod  yn  gwbl.  Mae  yr  ysgrythyrau, 
mewn  amryw  fanau,  yn  Uefaru  am  yr  amser  hwn  fel  yn  rho'i 
terfyn  i  sefyllfa  drallodus  yr  eglwys.  Felly  yn  Esa.  51.  22  : 
"  Wele,  cymerais  o'th  law  y  cwpan  erchyll,  sef  gwaddod 
cwpan  fy  llidiogrwydd  :  ni  chwanegi  ei  yfed  mwy."  Yna  y 
cyhoeddir  i'r  eglwys,  (Esa.  40.  1,  2,)  "  Cysurwch,  cysurwch, 
fy  mhobl,  medd  eich  Duw.  Dywedwch  wrth  fodd  calon 
Ierusalem,  llefwch  wrthi  hi,  gyflawnu  ei  milwriaeth,  ddileu 
ei  hanwiredd :  o  herwydd  derbyniodd  o  law  yr  Arglwydd 
yn  ddau-ddyblyg  am  ei  holl  bechodau."  Esa.  54.  8,  9  :  a 
60.  20.  "  O  herwydd  yr  Arglwydd  a  fydd  i  ti  yn  oleuni 
tragywyddol,  a  dyddiau  dy  alar  a  ddarfyddant."     Seph.  3. 


HANES  GWAITII  Y  PRYXEDIGAETH.  349 

15.  M  Tynodd  yr  Arglwydd  ymaith  dy  farnau,  bwriodd 
allan  dy  elynion  :  yr  Arglwydd.  Brenin  Israel,  sydd  yn  dy 
ganol,  nid  ofui  ddrwg  mwyach." 

Diwrnod  cystudd  yr  eglwys  oedd  yr  amser  cyn  hyn.  yn 
ystod  yr  hwn  yr  oedd  yn  hau  mewn  deigrau  a  gwaed  ;  ond  yn 
awr  y  mae  ei  chynhauaf  wedi  dyfod,  o'r  hwn  y  dychwel 
yn  orfoleddus.  gan  ddwyn  ei  hysgubau  gyda  hi.  Y  mae 
amser  gwewyr  y  wraig  a  wisgwyd  a'r  haul  yn  awr  wedi 
darfod.  Bydd  hi  y  pryd  hwn  wedi  esgor  ar  ei  mab  :  canys 
gosodiad  teyrnas  Crist  fel  hyn  i  fyny  dros  y  byd,  yw  y  peth 
y  bu  yr  eglwys  yn  y  fath  wewyr  a  gwasgfeuon  dir-boenus  am 
dano  dros  gynifer  o  oesoedd.  Esa.  26.  17.  "  Fel  y  gofidia 
ac  y  gwaedda  gwraig  feiehiog  dan  ei  gwewyr.  pan  lyddo 
agos  i  esgor ;  felly  yr  oeddym  o'th  flaen  di.  Arglwydd." 
Esa.  60.  20.  a  61.  10.  11.  Fe  anghofia  yr  eglwys  ei  chys- 
tudd  y  pryd  hyn  :  yna  y  canlyn  ei  moliant  a'i  gorfoledd 
buddugoliaethus.  ac  yr  esgyn  ei  chiodforiadau  at  Dduw  o  bob 
parth  o'r  ddaear,  (Esa,  42.  10 — 12:)  ac  nid  yn  unig  y 
ddaear  a  lenwir  a  mawl,  eithr  y  nefoedd  hefyd.  Bydd  yr 
eglwys  ar  y  ddaear.  a'r  eglwys  yn  y  nefoedd,  yn  cydlawen- 
ychu  ac  yn  cydfoliannu  Duw  ag  un  galon.  Bydd  hwn  yn 
amser  o  lawenydd  a  chlodforedd  godidog  yn  mhlith  y  pro- 
phwydi  a'r  apostolion  sanctaidd.  a'r  saint  ereill  yn  y  nefoedd. 
Dat.  18.  20.  M  Llawenha  o'i  phlegyd  hi.  y  nef.  a  chwi,  ap- 
ostolion  sanctaidd  a  phrophwydi ;  oblegyd  dialodd  Duw  ami 
drosoch  chwi."  Esa,  44.  23.  "  Cenwch.  nefoedd :  canys 
yr  Arglwydd  a  wnaeth  hyn  :  bloeddiwch,  gwaelodion  y 
ddaear  :  bloeddiwch  ganu.  fynyddoedd.  y  coed,  a  phob  pren 
ynddo :  canys  gwaredodd  yr  Arglwydd  Iacob,  ac  yn  Israel 
yr  ymogonedda  efe."  Gwelwn  y  fath  fawl  gogoneddus  a 
genir  i  Dduw  ar  yr  achlysur  yma  gan  yr  eglwys  gyffredinol 
yn  y  nefoedd  a'r  ddaear.     Dat.  xix. 

Mae  yr  oruchwyliaeth  hon  yn  fwy  tebyg  i  ddyfodiad 
Crist  i'r  farn  nac  un  o'r  rhai  o'r  blaen.  yn  gymaint  a'i  bod 
yn  rhoddi  terfyn  i  sefyllfa  flaenorol  y  byd,  ac  yn  arwain 
iddo  deyrnas  dragywyddol  Crist.     Teyrnas  weledig  Satan, 


350  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

wedi  sefyll  o  honi  byth  oddiar  adeiladaeth  Babel,  a  ddad- 
ymchwelir  yn  awr  ;  bydd  yr  hen  nefoedd  a'r  hen  ddaear 
wedi  myned  heibio  i  fesur  helaethach,  a'r  nefoedd  newydd 
a'r  ddaear  newydd  wedi  eu  gosod  i  fyny  mewn  dull  llawer 
mwy  gogoneddus  nac  erioed  o'r  blaen. — Dangosais  fel  hyn 
pa  fodd  y  dygwyd  llwyddiant  prynedigaeth  Crist  rhagddo 
yn  ystod  yr  amseroeddyr  oedd  yr  eglwys  Gristionogol  yn  ei 
chyflwr  cystuddiedig,  sef  o  adgyfodiad  Crist  hyd  oni  chwymp- 
ir  Anghrist,  ac  y  dadymchwelir  teyrnas  weledig  Satan  ar  y 
ddaear. 


PEN.     VIII. 


Llwyddiant  y  Prynedigaeth  yn  ystod  yr  Amser  y  bydd  yr 
Eglwys  Gristionogol,  am  y  rhan  fwyaf  o  hono,  mewn  sef 
fyllfa  heddychol  affynedig. 

I'r  dyben  o  roddi  desgrifiad  o'r  yspaid  hwn,  Uefaraf,  yn 
gyntaf  am  sefyllfa  Iwyddiannus  yr  eglwys  yn  ystod  y  rhan 
fwyaf  o'r  eyfnod  yma;  ac  yn  ail,  am  y  gwrthgiliad  mawr  a 
fydd  tua  'i  ddiwedd. 

I.  Am  sefyllfa  Iwyddiannus  yr  eglwys.  Sylwaf  ar  ddau 
beth  yn  gyffredinol : 

1.  Mai  hwn,  yn  fwyaf  priodol,  yw  amser  teyrnas  nefoedd 
ar  y  ddaear.  Er  i  deyrnas  nefoedd  gael  ei  gosod  i  fyny 
i  fesur  yn  fuan  wedi  adgyfodiad  Crist,  ac  i  fesur  pellach  yn 
amser  Cystenyn ;  ac  er  fod  yr  eglwys  Gristionogol  yn  ystod 
yr  holl  oesoedd  yn  cael  ei  galw  yn  deyrnas  nefoedd,  eto  hwn 
yw  prif  amser  teyrnas  nefoedd  ar  y  ddaear,  yr  amser  y  cyf- 
eirir  ato  yn  benaf  yn  mhrophwydoliaethau  Daniel,  oddiwrth 
yr  hyn  y  cymerodd  yr  Iuddewon  yr  enw  teyrnas  nefoedd. 

2.  Yn  bresennol  y  bydd  i  brif  gyfiawniad  holl  brophwyd* 
oliaethau  yr  Hen  Destament,  sydd  yn  llefaru  am  amseroedd 
gogoneddus  yr  efengyl  yn  y  dyddiau  diweddaf,  gymeryd  lie. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  351 

Er  fod  cyflawniad  gogoneddus  o'r  prophwydoliaethau  hyny 
wedi  cymeryd  lie  yn  barod,  yn  araseroedd  yr  apostolion  a 
Chystenyn  ;  eto  y  mae  yr  ymadroddion  yn  rhy  oruchel  i 
gydweddu  ag  un  amser  arall  ond  yr  hwn  sydd  i  ganlyn 
cwymp  Anghrist.  Hwn,  yn  fwyaf  priodol,  fydd  dydd  gog- 
oneddus yr  efengyl.  Nid  oedd  yr  amserau  ereill  ond  rhag- 
redyddion  parotoawl  i'r  amser  hwn  :  tymhor  hau  oeddynt 
hwy,  hwn  yw  y  cynhauaf.     Ond  yn  fwy  neillduol, 

(1.)  Bydd  yn  amser  goleu  a  llawn  iawn  o  wybodaeth. 
Dyddiau  o  dywyllwch  mewn  cydmariaeth  i'r  dyddiau  hyny 
yw  y  rhai  presennol.  Bydd  gogoniant  yr  amser  ardderchog 
hwnw  nior  fawr,  fel  y  mae  yn  cael  ei  osod  allan  megys  amser 
heb  nos — dim  ond  dydd  :  dim  hwyr  na  thywyllwch.  Zech. 
14.  6.  7.  "  A'r  dydd  hwnw  y  daw  i  ben,  na  byddo  goleuni 
dysglaer,  na  thywyll :  ond  bydd  un  diwrnod,  hwnw  a  ad- 
waenir  gan  yr  Arglwydd,  nid  dydd,  ac  nid  nos  ;  ond  bydd 
goleuni  yn  yr  hwyr."  Arddangosir  yn  mhellach  fel  pe 
byddai  i  Dduw  y  pryd  hwnw  roddi  goleuni  cymaint  mwy 
rhagorol  i'w  eglwys  na  'r  eiddo  yr  haul  a'r  lleuad  nes  y 
byddant  hwy  yn  cywilyddio.  Esa.  24.  23.  "  Yna  y  lleuad 
a  wrida,  a'r  haul  a  gywilyddia,  pan  deyrnaso  Arglwydd  y 
lluoedd  yn  mynydd  Sion  ac  yn  Ierusalem,  ac  o  flaen  ei  hen- 
uriaid  mewn  gogoniant." 

Y  mae  math  o  len  yn  bresennol  yn  gorchuddio  y  rhan 
fwyaf  o'r  byd,  yr  hon  sydd  yn  eu  cadw  mewn  tywyllwch  : 
ond  y  pryd  hwnw  fe  fydd  i'r  gorchudd  hwn  gael  ei  symud. 
Esa.  25.  7.  "  Ac  efe  a  ddifa  yn  y  mynydd  hwn  y  gorchudd 
sydd  yn  gorchuddio  yr  holl  bobloedd,  a'r  lien  yr  hon  a 
daenwyd  ar  yr  holl  genedloedd."  Yna  y  bydd  yr  holi  wled- 
ydd  a'r  cenedloedd,  ie,  y  rhai  ydynt  fwyaf  anwybodus  yn 
bresennol,  yn  llawn  o  oleuni  a  gwybodaeth.  Bydd  gwybod- 
aeth  mawr  yn  llwyddo  yn  mhob  man.  Y  mae  lie  i  obeithio 
y  bydd  llawer  o'r  Affricaniaid  a'r  Indiaid  yn  dduwinyddion 
y  pryd  hwnw,  ac  y  bydd  llyfrau  rhagorol  yn  cael  eu  cyhoeddi 
yn  Affrica,  yn  Ethiopia,  yn  Tartari,  a  gwledydd  ereill  sydd 
yn  awr  mewn  cyflwr  o  anwareidd-dra  ;  ac  nid  yn  unig  y 


352  IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

djsgedigion  fyddant  yn  ddeallus  raewn  petbau  crefyddol 
y  pryd  hwnw,  ond  hefyd  dynion  o  addysg  mwy  cyffredin. 
Esa.  32.  3,  4.  "  Yna  llygaid  y  rhai  a  welant  ni  cheuir, 
a  chlustiau  y  rhai  a  glywant  a  wrandawant.  Calon  y  rhai 
ehud  hefyd  a  ddeall  wybodaeth."  Bydd  gwybodaeth  y  pryd 
hwnw  yn  hynod  o  gyffredin  yn  mysg  yr  holl  bobloedd.  ler. 
31.  34.  "  Ac  ni  ddysgant  mwyach  bob  un  ei  gymydog,  a 
phob  un  ei  frawd,  gan  ddywedyd,  Adnabyddwch  yr  Arg- 
lwydd  :  o  herwydd  hwynt-hwy  oil  a'i  hadnabyddant  ef,  o'r 
lleiaf  o  honynt  hyd  y  mwyaf  o  honynt." 

Fe  fydd  i'r  pethau  sydd  yn  ddyrys  yn  athrawiaethau 
crefydd  gael  eu  dad-ddyrysu  yn  rhyfeddol,  a'r  anghyson- 
derau  ymddangosiadol  a  eglurir.  Gwneir  pethau  ceiraion 
yn  uniawn,  a'r  anwastad  yn  wastadedd  ;  a'r  tywyllwch  a 
droir  yn  oleuni  o  flaen  pobl  Dduw.  Y  pethau  dyrys  yn  yr 
ysgrythyr  a  wneir  yn  eglur  y  pryd  hwnw.  Ceir  allan  beth- 
au  rhyfedd  yn  ngair  Duw,  y  rhai  nis  amlygwyd  erioed  o'r 
blaen.  Ymddengys  fod  y  datguddiad  niawr  o'r  pethau 
crefyddol  hyn  oeddynt  o'r  blaen  yn  nghudd,  yn  cael  ei  gyd- 
maru  i  syraudiad  y  gorchudd,  i  ddangos  arch  y  dystiolaeth 
i'r  bobl,  yr  hon  o'r  blaen  a  arferai  gael  ei  chadw  mewn  rhan 
ddirgel  o'r  deml,  fel  nad  oeddynt  hwy  byth  yn  ei  gweled. 
Fel  hyn,  ar  udganiad  y  seithfed  udgorn.  pan  y  cyhoeddir, 
"  Aeth  teyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni  a'i 
Grist  ef,"  ychwanegir,  "  Ac  agorwyd  teml  Dduw  yn  y  nef ; 
a  gwelwyd  arch  ei  gyfammod  ef  yn  ei  deral  ef."  .Bydd 
cynydd  mor  fawr  ar  wybodaeth  yn  ystod  yr  amser  hwn,  fel 
y  bydd  y  nefoedd  megys  yn  agored  i  eglwys  Dduw  ar  y 
ddaear. 

(2.)  Bydd  hwn  yn  amser  o  sancteiddrwydd  mawr.  Bydd 
gwir  grefydd  yn  awr  yn  llwyddo  ac  yn  teyrnasu  yn  mhob 
man.  Bydd  yr  amseroedd  yma  yn  eithriad  i'r  hyn  a  lefar- 
odd  Crist  mewn  perthynas  i  gyflwr  cyffredinol  yr  eglwys, 
pan  y  dywedodd  mai  ychydig  fyddai  y  rhai  cadwedig ;  can- 
ys  y  mae  sancteiddrwydd  yn  awr  wedi  dyfod  yn  beth  cyff- 
redinol.   Esa.  60.  21.  "Dy  bobl  hefyd  fyddant  gyfiawn  oil" 


BANES  GWAITH  Y  PRYXED1GAETH.  606 

Er  na  fydd  y  byd  beb  neb  ynddo  mewn  cyflwr  amddifad  o 
Grist ;  eto  fe  ddyddimir  annuwioldeb  cyhoeddus  yn  mhob 
man,  ac  fe  ddaw  gwir  sancteiddrwydd  yn  beth  cyffredinol. 
er  nad  felly  yn  hollol.  Bydd  hwn  yn  ainser  rhyfeddol,  nid 
yn  unig  am  luosogrwydd  y  duwiolion,  ond  hefyd  am  enwog- 
rwydd  gras.  Esa.  65.  20.  "  Ni  bydd  o  hyny  allan  blentyn 
o  oed,  na  henafgwr,  yr  hwn  ni  chyflawnodd  ei  ddyddiau  : 
canys  y  bachgen  a  fydd  marw  yn  fab  canmlwydd ;  ond  y  pech- 
adur  yn  fab  canmlwydd  a  felldithir."  Zech.  12.  8.  "A  bydd 
y  llesgaf  o  honynt  y  dydd  hwnw  fel  Dafydd  ;  a  th\v  Dafydd 
fydd  fel  Duw,  fel  angel  yr  Arglwydd  o'u  blaen  hwynt,"  Ac  fe 
fydd  sancteiddrwydd  megys  wedi  ei  ysgrifenu  ar  bob  peth, 
ar  holl  orchwylion  a  galwedigaethau  dynion,  ac  ar  eu  Loll 
ddodrefn :  bydd  pob  peth  wedi  eu  cyflwyno  i  Dduw.  a'u  cy- 
inhwyso  i  ddybenion  sanctaidd  ;  i'e,  bydd  pob  peth  yn  cael 
eu  defnyddio  er  gogoniant  yr  Arglwydd.  Esa.  23.  18. 
"  Yna  y  bydd  eu  marchnad  a'u  helw  yn  sancteiddrwydd  i'r 
Arglwydd."  Zech.  14.  20.  21.  Ac  megys  y  bydd  pobl 
Dduw  y  pryd  hwnw  yn  enwog  mewn  sancteiddrwydd  calon, 
byddant  felly  hefyd  mewn  sancteiddrwydd  buchedd  ac  ym- 
arweddiad. 

(3.)  Bydd  crefydd  yn  uwch  na  dim  arall  yn  y  byd  yn 
ystod  yr  amser  hwn.  Ceir  hi  mewn  bri  ac  anrhydedd  mawr. 
Yr  oedd  y  saint  hyd  yn  hyn.  am  y  rhan  fwyaf  o'r  amser, 
yn  cael  eu  cadw  danodd.  a  dynion  drygionus  yn  llywodr- 
aethu  ;  ond  yn  bresennol  hwy  fydd  yn  teyrnasu.  Y  fren- 
iniaeth  a  roddir  i  saint  y  Duiu  Gofuchaf.(Da,n.  7.  27  ;)  a  hwy 
deyrnasant  ar  y  ddaear:  (Dat.  5.  10:)  hwy  a  gant  fyw  a 
theyrnasw  gyda  Christ  fil  o  Jiynyddoedd.  Dat.  20.  4.  Yn 
y  dydd  hwnw,  personau  enwog  am  wir  dduwioldeb  a  chref- 
ydd  a  gyfodir  i  leoedd  o  ymddiried  ac  awdurdod.  Bydd 
gwir  grefydd  y  pryd  hwnw  yn  meddiannu  palasau  a  gor- 
seddfeingciau  breninoedd  ;  a'r  rhai  yn  y  sefyllfaoedd  uchaf 
fyddant  ddynion  sanctaidd.  Esa.  49,  23.  <•  Breninoedd 
hefyd  fydd  dy  dadmaethod,  a'u  breninesau  dy  fammaethod/3 
Bydd  breniDoedd  yn  defnyddio  eu.  holl  allu,  eu  dylanwad, 


354  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

a'u  golud  i  ddwyn  yn  mlaen  anrhydedd  a  gogoniant  Crist, 
a  daioni  ei  eglwys.  Esa.  60.  16.  a  Sugni  hefyd  laeth  y 
cenedloedd,  ie,  bronau  breninoedd  a  sugni."  Ac  fe  fydd 
gwyr  mawrion  y  byd,  a'r  masnachwyr  goludog,  ac  ereill 
o  gyfoeth  mawr  a  dylanwad,  yn  cyflwyno  y  cwbl  i  Grist  a'i 
eglwys.  Salm  45.  12.  tt  Merch  Tyrus  hefyd  fydd  yno  ag 
anrheg  ;  a  ckyfoethogion  y  bobl  a  ymbiliant  a'th  wyneb." 

(4.)  Bydd  y  rhai  hyn  yn  aniseroedd  o  heddwch  a  chariad 
mawr.  Y  pryd  hwnw  fe  fydd  heddwch  cyffredinol,  a  chen- 
edloedd  y  byd  yn  iawn  ddeall  eu  gilydd,  a  theimlad  da  yn 
ffynu  yn  eu  mysg,  yn  lie  anrhefn,  rhyfel,  a  thywallt  gwaed. 
Esa.  2.  4.  "  Ac  efe  a  farna  rhwng  y  cenedloedd,  ac  a  ger- 
ydda  bobloedd  lawer  :  a  hwy  a  gurant  eu  cleddyfau  yn 
sychau  a'u  gwaywffyn  yn  bladuriau :  ni  chyfyd  cenedl  gledd- 
yf  yn  erbyn  cenedl,  ac  ni  ddysgant  ryfel  niwyach."  Ar- 
ddangosir  yma  fel  pe  byddai  pob  math  o  offerynau  rhyfel 
yn  cael  eu  dystrywio,  megys  pethau  wedi  dyfod  yn  ddifudd. 
Salm  46.  9.  "  Gwna  i  ryfeloedd  beidio  hyd  eithaf  y  ddaear , 
efe  a  ddryllia  y  bwa,  ac  a  dyr  y  waywffon,  efe  a  lysg  y  cer- 
bydau  a  than."  Gwel  hefyd  Zech.  9.  10.  Yna  yr  holl 
genedloedd  a  gydbreswyliant  mewn  tangnefedd  a  diogelwch, 
heb  arswyd  unrhyw  elyn.  Esa.  32.  18.  "  A'm  pobl  a  drig 
mewn  preswylfa  heddychlawn,  ac  mewn  anneddau  diogel, 
ac  mewn  gorphwysfaoedd  llonydd."  Hefyd  Zech.  8.  10,  11. 

Yna  y  dileir  malais,  a  chenfigen,  a  digofaint,  ac  ymddial, 
yn  mhob  man ;  a  heddwch  a  chariad  a  ffynant  rhwng  y  naill 
ddyn  a'r  Hall ;  yr  hyn  a  osodir  allan  yn  y  modd  mwyaf  ar- 
dderchog  yn  Esa.  11.  6—10.  Yna  y  bydd  tangnefedd  a 
chariad  rhwng  Uywodraethwyr  a  llywodraethedig.  Bydd 
llywodraethwyr  yn  caru  eu  poBl,  ac  yn  ymegniio  at  eu  da- 
ioni penaf ;  a'r  bobl  yn  horn  eu  llywodraethwyr,  gan  ymos- 
twng  yn  siriol  iddynt,  a  rhoddi  iddynt  yr  anrhydedd  dyled- 
us.  Felly  y  bydd  cariad  a  thangnefedd  yn  ffynii  rhwng 
gweinidogion  a'u  pobl,  Mai.  4.  6.  "  Ac  efe  a  dry  galon  y 
tadau  at  y  plant,  a  chalon  y  plant  at  y  tadau."  Yna  y  bydd 
i'r  rhinweddau  Cristionogol  godidog  hyny,  maddeugarwch. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  355 

hir-yniaros,  boneddigeiddrwydd.  daioni.  a  thiriondeb  brawd- 
ol.  y  rhai  ydynt  ffrwythau  rhagorol  yr  Ysbryd,  flodeuo  yn 
ardderchog.  Bydd  dynion,  o  ran  eu  tymherau  a'u  tuedd- 
iadau,  yn  gyffelyb  i  Oen  Duw,  yr  Iesu  addfwyn.  Bydd  y 
corff  yn  cyfateb  i'r  Pen. 

Yna  yr  unir  yr  holi  fyd  mewn  un  gymdeithas  hawddgar. 
Bydd  yr  boll  genedloedd,  trwy  holl  barthau  y  byd,  ac  ar 
ddau  du  y  ddaear,  y  pryd  hwnw  wedi  eu  cydwau  mewn  cy- 
sondeb  hyfryd.  Bydd  pob  rhan  o  eglwys  Dduw  yn  cyd-gyn- 
northwyo  i  ddwyn  daioni  ysbrydol  eu  gilydd  yn  mlaen. 
Cynnelir  cyfryngiaeth  i  fyny  y  pryd  hwnw  rhwng  gwa- 
hanol  barthau  y  byd  i'r  dyben  hwn  ;  ac  yna  fe  fydd  i'r  gel- 
fyddyd  o  forwriaeth,  o'r  hon  y  gwneir  cymaint  o  ddefnydd 
yn  bresennol  i  gynnorthwyo  cybydd-dod  a  balchder  dynion, 
ac  a  arferir  gymaint  gan  annuwiolion  llygredig,  gael  ei  chy- 
segru  i  Dduw  y  pryd  hwnw,  a'i  defnyddio  i  ddybenion  sanct- 
aidd.  Gwel  Esa.  60.  5 — 9.  Ac  yna  y  bydd  amldra  o  gariad 
yn  cael  ei  ddangos  rhwng  y  naill  ddyn  a'r  Hall,  nid  yn  unig 
mewn  geiriau,  ond  mewn  gweithredoedd  hefyd.  Esa.  32.  5. 
"  Ni  elwir  mwy  y  coegddyn  yn  foneddig,  ac  ni  ddywedir 
am  y  cybydd,  Hael  yw  ;"  ond  (adn.  8)  "  yr  hael  a  ddychy- 
myg  haelioni ;  ac  ar  haelioni  y  saif  efe.J} 

(5.)  Bydd  yn  amser  o  drefn  ragorol  yn  eglwys  Crist. 
Bydd  iawn  lywodraeth  a  dysgyblaeth  yr  eglwys  y  pryd 
hwnw  yn  sefydlog,  ac  yn  cael  eu  gosod  mewn  arferiad. 
Bydd  yr  holl  fyd  y  pryd  hwnw  megys  un  eglwys — un  gym- 
deithas drefnus,  reolaidd  a  phrydferth.  A  chan  mai  un 
fydd  y  corff,  felly  bydd  yr  aelodau  yn  cyfateb  yn.brydferth 
i'w  gilydd.  Yna  y  gwirir  Salm  122.  3.  "  Ierusalem  a  ad- 
eiladwyd  fel  dinas  wedi  ei  chyd-gysylltu  ynddi  ei  hun." 

(6.)  Bydd  eglwys  Dduw  y  pryd  hwn  yn  brydferth  a  gog- 
oneddus ;  le,  hi  a  fydd  yn  berffeithrwydd  tegwch,  Esa. 
60.  1.  "  Cyfod,  llewyrcha  ;  canys  daeth  dy  oleuni,  a  chyf- 
ododd  gogoniant  yr  Arglwydd  arnat."  Esa.  61.  10.  '•  Canys 
gwisgodd  fi  a  gwisgoedd  iachawdwriaeth.  gwisgodd  fi  a 
mantell  cyfiawnder ;  megys  y  mae  y  priodfab  yn  ymwisgo 


356  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

a  harddwisg,  ac  fel  yr  ymdrwsia  priod-ferch  a'i  thlysau." 
Ar  y  cyfrifon  hyn,  bydd  yr  eglwys  y  pryd  hwnw  yn  ddar- 
lun  penaf  o'r  nefoedd  ei  hun. 

(7.)  Yr  amser  hwnw  bydd  y  llwyddiant  tymhorol  mwy- 
af.  Bydd  y  fath  sefyllfa  ysbrydol  ag  ydym.  newydd  ddes- 
grifio,  yn  tueddu  yn  naturiol  at  iechyd  a  hir  einioes :  ac 
mai  fel  hyn  yn  union  y  bydd,  sydd  amlwg  oddiwrth  Zech. 
8.  4.  "  Fel  hyn  y  dywed  Arglwydd  y  lluoedd  ;  Hen  wyr 
a  hen  wragedd  a  drigant  eto  yn  heolydd  Ierusaleni,  a  phob 
gwr  a'i  ffon  yn  ei  law  o  herwydd  amlder  dyddiau."  Mae 
ynddi  duedd  hefyd  i  ennill  esmwythder,  llonyddwch,  hyf- 
rydwch,  a  sirioldeb  meddwl,  yn  nghyda  chyfoeth,  a  lluosog- 
rwydd  mawr  o  blant ;  fel  y  lled-arwyddir  yn  Zech.  8.  5. 
"  A  heolydd  y  ddinas  a  lenwir  o  fechgyn  a  genethod  yn 
chwarae  yn  ei  heolydd  hi."  Ond  yn  mhellach,  caiff  llwydd- 
iant tymhorol  pobl  Dduw  ei  ddwyn  rhagddo  hefyd  trwy 
fendith  nodedig  o'r  nefoedd.  Esa.  65.  21.  "  A  hwy  a  ad- 
eiladant  dai,  ac  a'u  cyfanneddant ;  planant  hefyd  winllan- 
oedd  a  bwytant  eu  ffrwyth."  Mica  4.  4.  "  Ond  eistedd- 
ant  bob  un  dan  ei  winwydden  a  than  ei  fligysbren,  heb  neb 
i'w  dychrynu."  Zech.  8.  12.  u  Canys  bydd  yr  had  yn 
ffynadwy  ;  y  winwydden  a  rydd  ei  ffrwyth,  a'r  ddaear  a 
rydd  ei  chynyrch,  a'r  nefoedd  a  roddant  eu  gwlith  :  a  phar- 
af  i  weddill  y  bobl  hyn  feddiannu  yr  holl  bethau  hyn.'3 
Gwel  hefyd  Ier.  31.  12,  13  ;  Amos  9.  13.  Ie,  hwy  a  dder- 
byniant  y  pryd  hwnw  arwyddion  o  bresennoldeb,  cymerad- 
wyaeth.  ac  ewyllys  da  Duw  yn  mhob  modd.  Ier.  33.  9.  "  A 
hyn  fydd  i  mi  yn  enw  Uawenydd,  yn  glod  ac  yn  ogoniant  o 
flaen  holl  genedloedd  y  ddaear.  y  rhai  a  glywant  yr  holl 
ddaioni  yr  ydwyf  fi  yn  ei  wneuthur  iddynt :  a  hwythau  a 
ofnant  ac  a  grynant  am  yr  holl  ddaioni  a'r  holl  Iwyddiant 
yr  ydwyf  fi  yn  ei  wneuthur  iddynt."  Nid  oedd  llwyddiant 
tymhorol  dyddiau  Solomon  ond  cysgod  mewn  cydmariaeth 
i'r  llwyddiant  fydd  yn  ffynu  y  pryd  hwnw. 

(8.)  Bydd  hefyd  yn  amser  o  orfoledd  mawr,  Esa.  35.  10. 
"  A  gwaredigion  yr  Arglwydd  a  ddychwelant.  ac  a  ddeuant 


HANES  OWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  357 

i  Sion  a  chaniadan,  ac  a  llawenjdd  tragywyddol  ar  en  pen  : 
goddiweddant  lawenydd  a  hyfrydwch,  a  chystudd  a  galar  a 
ffy  ymaith."  Pen.  55.  12.  "  Canys  niewn  llawenydd  yr 
ewch  allan,  ac  mewn  liedd  y'ch  harweinir  ;  y  mynyddoedd 
a'r  brynian  a  floeddiant  gann  o'cb  blaeu."  Pen.  66.  11. 
u  Fel  y  sugnoch,  ac  y'ch  diwaller  a  bronan  ei  dyddanwch 
hi ;  fel  y  godroch,  ac  y  byddoch  hyfryd  gan  helaethrwydd 
ei  gogoniant  hi."  Pen.  12.  3.  "Am  hyny  mewn  llawen- 
ydd y  tynwch  ddwfr  o  ffynnonau  iachawdwriaeth."  Hwn 
fydd  priodas-ddydd  gogoneddus  yr  eglwys  a  Christ  ar  y 
ddaear.  Dat.  19.  7.  "  Llawenychwn,  a  gorfoleddwn,  a 
rhoddwn  ogoniant  iddo  ef :  oblegyd  daeth  priodas  yr  Oen, 
a'i  wraig  ef  a'i  parotodd  ei  hun."  Adn.  9.  "  Bendigedig 
yw  y  rhai  a  elwir  i  swper  neithior  yr  Oen." 

(9.)  Mae  yr  ysgrythyr  yn  arddangos  yn  mhob  man  y 
bydd  y  llwyddiant  hwn  o  hir-barhad.  Arddangosir  mai 
byr  fyddai  yr  hamddenau  blaenorol  o  orphwysdra  a  ffyniant, 
fel  y  sylwasom  yn  barod  ;  ond  y  mae  y  sefyllfa  hon  yn  cael 
ei  gosod  allan  yn  hollol  wahanol.  Dat.  20.  4.  "  Ac  mi  a  welais 
eneidiau  y  rhai  y  torwyd  en  penan  am  dystiolaeth  Iesu, — 
a  hwy  a  fuant  fyw,  ac  a  deyrnasasant  gyda  Christ^/  o  flyn- 
yddoedd"  Esa.  60.  15.  "  Lie  y  bnost  yn  wrthodedig  ac  yn 
gas,  ac  heb  gyniweirydd  trwot.  gwnaf  di  yn  ardderchogrwydd. 
tragywyddol,  ac  yn  llawenydd  i'r  holl  genedlaethan." 

Gall  hyn  fod  yn  ddigonol  am  sefyllfa  lwyddiannns  yr 
eglwys  yn  ystod  y  rhan  fwyaf  o'r  cyfnod  sydd  yn  de- 
chren  gyda  dadymchweliad  teyrnas  weledig  Satan  ar  y 
ddaear,  ac  yn  diweddu  yn  nyfodiad  Crist  i'r  farn  gyda 
chymylau  y  nefoedd. 

II.  Deuaf  yn  bresennol  i  lefaru  am  y  gwrthgiliad  mawr 
a  gymer  le  tna  a  diwedd  y  cyfnod  hwn,  ac  fel  y  bydd  i'r 
eglwys,  am  ychydig  amser,  gael  ei  bygwth  gan  ei  gelynion  ; 
a  hyn  a  wnaf  dan  dri  phen. 

1.  Fe  syrth  rhanfawr  oW  byd  ymaith  oddiwrth  Grist  a'i 
eglwys  ychydig  cyn  diwedd  y  byd.  Dywedir  (Dat.  20.  3) 
y  byddai  i  Satan  gael  ei  fwrw  i'r  pydew  heb  weulod,  a'i  gau 


358  HANES  GWA1TH  Y  PIlYNEDIGAETH. 

i  fyny,  a  selio  arno  yno,  fel  na  thwyllai  y  cenedloedd  mwy- 
ach  nes  cyflawnu  mil  o  fiynyddoedd  ;  ao  wedi  hyny  y  byddai 
raid  ei  ollwng  yn  rhydd  o'i  garchar  dros  ychydig  araser. 
Dywedir  wedi  hyny  (adn.  7,  8)  y  bydd  iddo,  pan  ddelo  y 
mil  blynyddoedd  i  fyny,  gael  ei  ollwng  yn  rhydd  o'i  gar- 
char,  ac  yr  a  allan  i  dwyllo  y  cenedloedd  sydd  yn  mhedair 
congl  y  ddaear,  sef  Gog  a  Magog.  Mae  hyn  yn  gosod  allan 
y  bydd  y  gwrthgiliad  yn  gyffredinol  iawn.  Cenedloedd  pedair 
congl  y  ddaear  a  dwyllir ;  ac  fe  fydd  nifer  y  rhai  a  droant  yn 
awr  yn  elynion  i  Grist  yn  ddirfawr,  fel  y  mae  byddin  Gog  a 
Magog  yn  cael  ei  harddangos  gan  Ezeciel.  Dywedir  (Dat. 
20.  8)  eu  bod  fel  tywod  y  mor  o  ran  amldra  ;  ac  iddynt  fyned 
im  i  fyny  ar  led  yr  holl  ddaear,"  fel  pe  buasent  yn  fyddin  digon 
lluosog  i  gyrhaedd  o  naill  ochr  y  ddaear  i'r  Hall. 

Fel  hyD,  ar  ol  tymhor  o  hawddfyd  gogoneddus,  y  fath 
hir-ddydd  o  oleuni  a  sancteiddrwydd,  o  gariad,  a  heddwch, 
a  llawenydd,  daw  amser  tywyll  drachefn.  Mae  Satan  yn 
dechreu  gosod  ei  deyrnas  i  fyny  drachefn  yn  y  byd  ;  ac 
fe  ddaw  y  byd  hwn  eilwaith  yn  olygfa  o  dywyllwch  a  dryg- 
ioni.  Agorir  y  pydew  heb  weulod,  a  chythreuliaid  a  ddeu- 
ant  allan  o  hono,  a  mwg  dychrynllyd  a  esgyn  i  fyny  o'i  enau  i 
dywyllu  y  byd.  Ac  fe  fydd  eglwys  Crist,  yn  lie  yniestyn 
hyd  eithafoedd  y  ddaear,  fel  yr  oedd  o'r  blaen,  yn  cael  ei 
chyfyngu  i  derfynau  culion.  Dynolryw,  wedi  parhau  cyhyd 
yn  y  fath  sefyllfa  dra  ffynadwy,  yn  awr  a  ddechreuant  gam- 
arfer  eu  llwyddiant  iwasanaethu  eu  chwantau  a'u  llygredig- 
aethau.     Luc  17.  26,  &c. 

2.  Y  gwrthgilwyr  hyn  a  wnant  wrthwynebiad  mawr  i  eg 
lwys  Dduw.  Bygythir  yr  eglwys  a  dadymchweliad  disym- 
wth  a  hollol  ganddynt.  Dywedir  i  Satan  eu  casglu  hwy 
yn  nghyd  i  ryfel,  fel  y  tywod  ar  Ian  y  mor  :  a  hwy  a 
aethant  i  fyny  ar  led  y  ddaear^  ac  a  amgylchasant  wersyll 
y  saint,  a'r  ddinas  anwyl.  Felly  ymddengys  y  bydd  y 
ddinas  anwyl  hon  ar  fin  cael  ei  llyngcu  i  fyny  ganddynt : 
ac  nid  ei  bygwth  yn  unig  y  bydd  ei  gelynion,  ond  byddant 
wedi  ymgasglu  o  ddifrif  yn  ei  herbyn  :  ac  nid  felly  yn  unig, 


II AXES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  359 

ond  byddant  yn  gwarcliae  arni  ac  yn  ei  hamgylcbu  o  bob 
tu.  Ond  nid  oes  dim  yn  y  brophwydoliaeth,  sut  bynag.  yn 
arddangos  i'r  eglwys  syrthio  yn  hollol  i'w  dwylaw,  fel  y  darfu 
iddi  syrthio  i  ddwylaw  Anghrist,  yr  hwn  y  rhoddwyd  iddo 
wneuthur  rhyfel  a'r  saint,  a'u  gorchfygu  hwynt.  Ni  oddef 
Duw  byth  i  hyn  gymeryd  lie  ar  ol  cwymp  Anghrist ;  canys 
dydd  ei  galar  a  dderfydd  y  pryd  hwnw,  er  iddi  gael  ei  by- 
gwth  drachefn  a  dinystr  hollol  a  disymwth  yn  y  rnodd 
mwyaf  arswydus. 

3.  Ymddengys  fod  agwedd  bresennol  pethau  yn  galw  yn 
uchel  am  ddyfoaiad  buan  Crist  ir  farn.  Canys  fe  fydd  y 
byd  y  pryd  hwn  wedi  ei  lenwi  a  drygioni  o'r  mwyaf  cyff- 
rous.  Bydd  y  rhan  amlaf  o  lawer  o'r  byd  wedi  dyfod  yn 
annuwiolion  ysgeler.  ac  yn  elynion  cyhoeddus  i  Grist :  ac  fe 
fydd  eu  gwrthgiliad  yn  gwneyd  eu  drygioni  yn  gyffrous 
arswydus.  Bydd  y  rhan  fwyaf  o'r  byd  yn  llawn  annuwiol- 
ion cyhoeddus  yn  flaenorol  i  gwymp  Anghrist.  Eithr  ni 
fydd  y  rhai  hyny  ond  Paganiaid  tlodion  heb  erioed  fwynhau 
goleuni  yr  efengvl ;  ac  ereill  a  gawsant  eu  dwyn  i  fyny  yn 
nhywyllwch  Mahometaniaeth  neu  Babyddiaeth  ;  ond  y  rhai 
hyn  fyddant  wrthgilwyr  oddiwrth  yr  eglwys  Gristionogol5 
sef  teyrnas  weledig  Crist,  yn  yr  hon  y  mwynhasant  oleuni 
a  breintiau  ardderchog  yr  amseroedd  gogoneddus.  y  rhai 
fyddant  anghydmariaethol  fwy  na 'r  goleuni  a'r  breintiau  a 
fwynheir  yn  bresennol  gan  eglwys  Dduw.  Bydd  y  gwrth- 
giliad hwn  yn  debycach  i  wrthgiliad  y  cythreuliaid  nac  un 
a  fu  o'i  flaen :  canys  fe  wrthgiliodd  y  cythreuliaid  a  throi- 
sant  yn  elynion  i  Grist,  er  mwynhau  o  honynt  oleuni  y  nef- 
oedd  ;  ac  fe  fydd  y  rhai  hyn  yn  gwrthgilio  oddiwrtho  ef.  ac  yn 
troi  yn  elynion  iddo.  er  mwynhau  o  honynt  oleuni  a  breintiau 
amseroedd  gogoneddus  yr  eglwys.  Ac  y  mae  fod  y  cyfryw 
rai  yn  troi  yn  elynion  cyhoeddus  a  haerllug  i  Grist,  ac  yn 
ceisio  dyfetha  ei  eglwys,  yn  galw  yn  uchel  am  ddialedd  di- 
atreg,  cyffelyb  i'r  hyn  a  oddiweddodd  y  cythreuliaid  pan 
syrthiasant. 

Bydd  drygioni  y  byd  yn  galw  yn  waeddfawr  am  ym- 


360  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

ddangosiad  buan  Crist  gyda  than  ffiamllyd  i  roddi  dial  ar- 
nynt,  o  herwydd  y  IFordd  y  bydd  iddynt  amlygu  eu  dryg- 
ioni.  Hyn  fydd  trwy  watwar  a  chablu  Crist  a'i  grefydd 
sanctaidd  ;  ac  yn  neillduol,  hwy  a  ddiystyrant  y  dyb  o  ddy- 
fodiad  Crist  i  farn,  am  yr  hyn  y  bydd  yr  eglvvys  yn  dys- 
gwyl,  ac  yn  eu  rhybuddio  hwythau  o  bono.  Canys  y  mae 
yn  ddiamheuol  mai  y  pryd  hwnw  yn  benaf  y  cyflawnir 
2  Pet.  3.  3,  4.  "  Gran  wybod  hyn  yn  gyntaf,  y  daw  yn  y 
dyddiau  diweddaf  watwarwyr,  yn  rhodio  yn  ol  eu  chwantau 
eu  hunain,  ac  yn  dywedyd,  Pa  le  y  mae  addewid  ei  ddyfod- 
iad  ef  ?  canys  er  pan  hunodd  y  tadau,  y  mae  pob  peth  yn 
parhau  fel  yr  oeddynt  o  ddechreuad  y  greaiigaeth."  Ni 
byddant  hwy  mewn  un  modd  yn  dysgwyl  dyfodiad  Crist,  ond 
chwarddant  at  y  meddylddrych.  Sathrant  bob  peth  o'r 
fath  dan  draed.  gan  ymroddi  i  ddilyn  eu  chwantau,  i  fwyta 
ac  yfed,  ac  ymdroi  mewn  pleserau  cnawdol,  fel  pe  byddent 
i  fod  yma  byth.  Hwy  a  ddiystyrant  y  rhybuddion  a  rydd 
yr  eglwys  iddynt  o  ddyfodiad  Crist  i'r  farn,  fel  yr  oedd  trig- 
olion  yr  hen  fyd  yn  dirmygu  Noah  pan  hysbysodd  iddynt 
am  ddynesiad  y  dylif,  neu  bobl  Sodom  pan  ddywedodd  Lot 
wrthynt.  "  Yr  Arglwydd  a  ddinystria  y  He  hwn."  Bydd 
eu  drygioni  o  herwydd  hyn  yn  gwaeddi  i'r  nefoedd  am  ym- 
ddangosiad  Crist  gyda  than  fflamllyd  i  ddial  ar  ei  elynion  ; 
ac  o  herwydd  iddynt  hefyd  ddefnyddio  eu  drygioni  i  ddy- 
ben  haerllug  ac  ymgyrch  treisiol  yn  erbyn  dinas  sanctaidd 
DuWj  yn  yr  hon  y  mae  cymaint  o  grefydd  Crist  i'w  gweled 
dros  gyhyd  o  amser. 

Peth  arall  ag  sydd  yn  galw  yn  nodedig  am  ddyfodiad 
Crist  yw  rhifedi  dirfawr  yr  annuwiolion ;  canys  fe  fydd  y 
byd  yn  ddiamheuol  yn  llawn  iawn  o  bobl,  gan  iddynt  fod 
cyhyd  mewn  sefyllfa  mor  lwyddiannus,  heb  y  fath  anrheith- 
ladau  dychrynllyd  a  rhyfeloedd,  heintiau,  a'r  cyffelyb,  i'w 
lleihau.  Ac  fe  fydd  y  rhan  fwyaf  o'r  byd.  yr  hwn  fydd 
mor  boblog,  yn  wrthgilwyr  drygionus  a  diystyrllyd  oddiwrth 
Dduw.  Fe  fydd  y  byd  yn  ddiamheuol  yn  llawer  llawnach 
o  ddrygioni  nac  y  buasai  erioed  cyn  hyny  er  ei  sylfaeniad. 


HANKS  GWAITH  T  PRYNEDIGAETH.  361 

Ac  os  galwodd  drygioni  yr  hen  ^cT.  pan  ddechreuoid  dyn- 
ion  amlhau  ar  y  ddaear,  am  ddystryw  y  byd  trwy  ddylif 
-.  bydd  y  drygioni  hwti  yn  galw  cymaiut  am  ei  ddiaystr 
trwy  ddylif  id 

Drachefn,  amgvlchiadau  yr  eglwys  fyddant  hefyd  yn 
galw  am  ymddangosiad  dioed  Crist  y  dydd  hwnw.  gan  y 
bydd  eu  gelynion  llofruddiol  a  chableddus.  y  rhai  a  fyddant 
bron  yn  barod  i-w  llwyr  ddyfetha.  wedi  eu  hamgylchu  o  bob 
tu.  Bydd  yn  amser  cyfyng  iawn  ar  yr  eglwys  :  oddyeithr 
y  evsur  a  gant  yn  y  gobaitii  am  ymwared  oddiwrth  Dduw : 
canys  fe  fydd  pob  eynorthwy  arall  yn  ymddangos  yn  rhy 
analluog.  Bydd  eu  cyfyngdra  wedi  dyfod  i'r  eithaf.  ac  fe 
fydd  yn  anghenreidiol  i  Grist  ddyfod  yn  ddioed  i  roddi  ym- 
wared iddynt.  Ac  er  rr  eglwys  gael  eu  bygwth  mor  nod- 
edig.  eto  fe  drefnir  gan  Bagluniaeth  iddi  gael  ei  di'ogelu 
hyd  onid  ymddangoso  Crist  yn  ei  bresennoldeb  digyfrwng, 
gan  ddyfod  yn  ngogoniant  ei  Dad.  a:i  holl  angelion  sauct- 
aidd  gydag  ef.  Yna  y  cydgesglir  yr  holl  etholedigion. 
Y  gwaith  o  cldychicelyd.  yr  hyn  a  ddygwyd  yn  mlaen  trwy 
yr  holl  oesoedd  o  ddechrenad  yr  eglwys  ar  ol  y  cwymp.  nid 
ydyw  i  gael  ei  ddwyn  yn  mlaen  mwyach.  Ni  chaiff  un  en- 
aid  arall  ei  ddychwelyd.  Pob  un  o'r  miliynau  dirif,  enwau 
y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn  llyfr  y  bywyd  er  cyn  sylfaenu  y  byd, 
a  ddygir  i  mewn  :  ni  chyfrgoliir  un  enaid  o  honynt.  Ac  fe 
fydd  corff  cyfrinol  Crist,  yr  hwn  sydd  wedi  bod  yn  tyfu 
er  ei  ddechreuad  cyntaf  yn  nyddiau  Adda,  yn  awr  yn  gyf- 
lawn.  a  phob  un  o'i  aelodau  ganddc.  Bydd  gwaith  y  pryn- 
edigaeth  gyda  golwg  ar  hyn  yn  awr  wedi  ei  orphen.  Ac  yn 
awr  fe  fydd  dyben  sefydliad  moddion  gras  wedi  ei  gyr- 
haedd — pob  effaith  a  fwriadwyd  iddynt,  yn  awr  a  gyf- 
lawnir. 


H.  R.— W.  16 


362  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH. 

PEN.     IX. 

Y  Farn  Gyffredinol. 

Dangosais  fel  hyn  pa  fodd  y  cyflawnwyd  llwyddiant  pryn- 
edigaeth  Crist  tra  parhaodd  yr  eglwys  Gristionogol  dan  fodd- 
ion  gras.  Yr  ydym  wedi  gweled  y  chwyldroadau  mawrion  a 
fu,  ac  sydd  i  fod  eto,  yn  ystod  yr  yspaid  hwn  o  amser  ;  fel  yr 
aeth  olwynion  mawrion  Rhagluniaeth  oddiamgylch  i  ddwyn 
yn  mlaen  y  math  hwnw  o  lwyddiant  prynedigaeth  Crist  ag 
sydd  yn  gynnwysedig  yn  nghyfraniad  gras  i'w  bobl.  Wrth 
ddyfod  yn  mlaen  gyda  'n  testun,  daethom  o'r  diwedd  at  yr 
amser  pan  y  mae  yr  holl  olwynion  wedi  cyflawnu  cu  eylch- 
droadau ;  ac  yn  bresennol  y  mae  gyrfa  pethau  wedi  dirwyn 
i  fyny,  a  phob  peth  yn  barod  erbyn  dyfodiad  Crist  i'r  farn. 

Y  mae  llwyddiant  prynedigaeth  Crist  o  ddau  fath,  ac  yn 
gynnwysedig  naill  ai  mewn  gras  ai  mewn  gogoniant.  Mae 
y  blaenaf  o'r  ddau  i'w  ganfod  yn  ymddygiadau  Duw  tuag 
at  yr  eglwys  tra  y  mae  hi  yn  parhau  dan  foddion  gras  ;  ac 
fe  fydd  i'r  olaf  gael  ei  gynawnu  yn  benaf  yn  nydd  y  farn. 
Gan  fy  mod  wedi  dangos  yn  barod  pa  fodd  y  cyflawnwyd  y 
blaenaf  o'r  ddau  fath  hyn  o  lwyddiant,  deuaf  yn  bresennol 
at  yr  olaf  sef  y  math  hwnw  o  lwyddiant  a  gyflawnir  pan 
goronir  yr  eglwys  a  gogoniant  yn  nydd  y  farn.  Ac  yn  y 
fan  yma  sylwaf  ar  ddau  neu  dri  o  bethau  yn  gyffredinol  ag 
sydd  yn  dwyn  perthynas  a'r  math  hwn  o  lwyddiant  pryn- 
edigaeth Crist. 

1.  Yn  hyn  yn  benaf  y  mae  mawrcdd  llwyddiant  pryned- 
igaeth Crist  yn  ymddangos  :  cynnwysa  gyflawn  iachawdwr- 
iaeth  ei  bobl.  Ac  y  mae  y  gogoneddiad  yn  nodedig  yn  cael 
ei  alw  eu  hiachawdwriaeth.  Heb.  9.  28.  "A  ymddengys 
yr  ail  waith,  heb  bechod,  i'r  rhai  sydd  yn  ei  ddysgwyl,  er 
iachawdwriaeth."  Mae  yn  cael  ei  alw  hefyd  yn  brynedig- 
aeth,  gan  mai  yn  hyn  yn  nodedig  y  mae  prynedigaeth  yr 


IIANES  GWAITH  Y  PItYNEDICJAETH.  363 

eglwys  yn  gynnwysedig.  Eph.  4.  30.  "  Seliwyd  hyd  ddydd 
prynedigaeth  ;"  a  Luc  21.  28,  Eph.  1.  14,  "  Hyd  bryniad  y 
y  pwrcas." 

2.  Gwneyd  ffordd  i  ddwyn  yn  mlaen  y  Uwyddiant  sydd 
i  gael  ei  gwblhau  yn  y  gogoneddiad  hwn,  oedd  unig  ddyben 
pob  peth  blaenorol,  tra  yr  oedd  yr  eglwys  yn  aros  dan  fodd- 
ioQ  gras.  Y  mae  moddion  gras,  a  gras  Duw  ei  hun,  yn  cael  eu 
rhoddi  i'r  etholedigion  i'w  cymhwyso  i  ogoniant. 

3.  Nid  oedd  yr  holl  bethau  gogoneddus  a  gyflawnwyd  i'r 
eglwys,  tra  yr  ydoedd  dan  foddion  gras,  ond  cynlluniau  a 
chysgodau  o  hyn.  Felly  yr  oedd  y  pethau  ardderchog  a 
gyflawnwyd  i'r  eglwys  yn  nyddiau  Cystenyn  :  ac  felly  y 
bydd  yr  holl  ogoniant  sydd  i  ganlyn  cwymp  Anghrist.  Pa 
mor  fawr  bynag  ydynt,  nid  yw  y  cwbl  ond  cysgodau  yn  unig 
o'r  hyn  a  gyfrenir  yn  nydd  y  farn.  Ond  prysuraf  i  ddangos 
yn  fwy  neillduol  pa  fodd  y  bydd  i'r  math  yma  o  lwyddiant 
gael  ei  gyflawnu. 

1.  Ynlddengys  Crist  yn  ngogoniant  ei  Dad,  a'i  holl  ang- 
elion  sanctaidd  gydag  ef ;  efe  a  ddaw  gyda  chymylau  y 
nefoedd.  Pan  fyddo  y  byd  yn  wtresa  yn  eu  drygioni,  ac 
yn  amgylchu  y  ddinas  sanctaidd,  yn  barod  i'w  dinystrio 
hi ;  dyma  y  pryd  y  gwna  y  Prynwr  gogoneddus  ei  ym- 
ddangosiad.  Efe,  trwy  yr  hwn  yr  oedd  y  prynedigaeth  yma 
yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  o  hyd,  a  ymddengys  yn  ngolwg 
y  byd  :  llewyrch  ei  ogoniant  a  dyr  allan  ;  yr  holl  fyd  a  ry- 
buddir  yn  ddioed  o'i  ddyfodiad,  a  hwy  a  ddyrchafant  eu 
llygaid  ac  a  welant  yr  olygfa  ryfeddol.  Pob  llygaid  o)i  gwel 
ef.  Dat.  1.  7.  Ceir  gweled  Crist  yn  dyfod  yn  ei  natur 
ddynol,  yn  yr  un  corff  (yn  awr  wedi  ei  ogoneddu)  ag  a  an- 
wyd  yn  yr  ystabl,  ac  a  ddodwyd  yn  y  preseb,  a'r  hwn  a 
driniwyd  mor  greulon  wedi  hyny,  ac  a  hoeliwyd  wrth  y 
groes. 

Dyrchafa  dynion  eu  llygaid,  a  gwelant  ef  yn  dyfod  gyda'r 
fath  fawredd  a  gogoniant  ag  sydd  hollol  annirnadwy  i  ni 
yn  bresennol.  Nid  yw  gogoniant  yr  haul  yn  yr  wybren 
glir  ond  tywyllwch  mewn  cydmariaeth  iddo.     Bydd  yr  holl 


364  HANKS  GWAITII   Y  I'RYNEDKJ  AETII. 

angelion  a'r  arch-angelion  gogoneddus  yn  ei  ganlyn  ef ;  mil 
filoedd  a'i  gwasanaethant  ef,  a  myrdd  fyrddiwn  a  safant  ger 
ei  fron.  Mor  wahanol  fydd  ei  ymddangosiad  y  pryd  hwn 
i'r  byn  oedd  yn  ei  ddyfodiad  cyntaf,  pan  yr  ydoedd  fel 
gwreiddyn  o  dir  sych,  yn  ddyn  tlawd,  dirmygedig  a  chys- 
tuddioi !  Mor  wahanol  fydd  ei  ymddangosiad  y  pryd  hwn, 
yn  nghanol  yr  angelion  sanctaidd,  tywysogaethau  ac  awdur- 
dodau  y  nefolion  leoedd  yn  gweini  iddo,  oddiwrth  yr  hyn 
ydoedd  yn  nghanol  llu  o  filwyr,  a'r  wawdwisg  am  dano 
a'rgoron  ddrain  ar  ei  ben,  yn  cael  ei  wawdio  a  phoeri  arno, 
neu  yn  crogi  ar  y  groes  rhwng  dau  leidr,  a  lluaws  ei  elynion 
yn  buddugoliaethu  arno  ! 

Golygfa  annysgwyliadwy  iawn  i'r  byd  annuwiol  fydd 
hon  :  daw  arnynt  fel  gwaedd  eanol  nos  :  hwy  a  ddelir  yn 
nghanol  eu  drygioni,  ac  a  ddychrynir  yn  ddirfawr.  Fe  dyr 
hyn  eu  gloddest  ar  unwaith — eu  bwyta,  a'u  hyfed.  a'u  cyf- 
eddach.  Rhydd  derfyn  buan  ar  fwriad  y  fyddin  fawr  fydd 
y  pryd  hwnw  yn  amgylchu  gwersyll  y  saint.  Par  iddynt 
ollwng  eu  hofferynau  dinystr  o'u  dwylaw.  Y  byd,  yr  hwn 
fydd  y  pryd  hyny  yn  llawn  o  bobl,  a'r  rhan  fwyaf  o  hon- 
ynt  yn  annuwiolion,  a  lenwir  a  chrochleisiau  dolefus  ao 
wylofain  ;  canys  holl  lwythau  y  ddaear  a  alarant  o'i  blegyd 
ef.  Dat.  1.7.  A  pha  le  yr  ymguddiant  ?  O  fel  y  bydd  i;r 
olwg  ar  y  mawredd  ofnadwy  hwnw  eu  dychrynu  hwy  yn 
nghanol  eu  drygioni !  Yna  y  gwelant  pw}T  ydyw  ef :  y 
fath  berson  yw  yr  hwn  a  wawdiwyd  ac  a  ddirmygwyd  gan- 
ddynt,  ac  eglwys  pwy  ydyw  yr  hon  y  buont  yn  ymdrechu 
i'w  dadymchwelyd.  Try  yr  olygfa  hon  lais  eu  chwerthin 
a'u  canu,  tra  y  maent  yn  priodi  ac  yn  rho?i  i  briodas.  a  swn 
eu  gVvTatwargerdd,  yn  oernadu  erchyll,  uffernol.  Newidir  eu 
gwedd  o  fod  yn  arddangosiad  o  lawenydd  anianol,  trahaus- 
falch,  a  dirmygus  o  bobl  Dduw  :  a  dychryn  a  syndod  ^ethus, 
cryndod  a  rhingcian  dannedd,  a  syrth  arnynt  yn  ei  le. 

Ond  gyda  golwg  ar  y  saint,  bydd  iddynt  hwy  yn  olygfa 
orfoleddus  a  mwyaf  dymunol  ;  canys  rhydd  ymwared  iddynt 
rhag  pob  ofn  oddiwrth  eu  gelynion,  y  rhai  cyn  hyny  oedd- 


HANES  GWA1TH  Y  PRYNEDIGAETH.  365 

ynt  yn  eu  hamgvlchu,  ac  yn  barod  i'w  llyngcu  i  fyny.  Hwy 
a  waredir  o'u  cyfyngder ;  ymddengys  eu  Cadben  gogonedd- 
us  drostynt  ar  amser  pan  nad  oedd  un  cynorthwy  arali 
ganddynt  mewn  golwg.  Yna  hwy  a  godant  eu  penau.  canys 
y  mae  eu  hymwared  yn  agosau.  Luc  21.  28.  Ymddengys 
Crist  mewn  mawredd  anfeidrol,  eto  byddant  hwy  yn  canfod 
cariad  anfeidrol  yn  ei  wedd.  Ac  fe  fydd  gweled  eu  Gwar- 
edwr  yn  dyfod  fel  hyn  gyda  chymylau  y  nefoedd.  yn  llenwi 
eu  calonau  a  Uawenydd.  Newidir  eu  gwedd  hwythau  hefyd, 
ond  nid  fel  gwedd  yr  annuwiolion.  eithr  o  dristwch  i  lawen- 
ydd  a  gorfoledd  dirfawr.  Ac  yn  awr  gorphenir  gwaith  y 
prynedigaeth  mewn  ystyr  arall :  bydd  yr  holl  eglwys  yn 
cael  ei  gwneyd  yn  gyflawn,  a'i  rhyddhau  yn  dragywyddol 
rhag  erlidigaeth  ac  anonyddwch  oddiwrth  annuwiolion  a 
ehythreuliaid. 

II.  Yr  udgorn  diweddaf  a  gchi.  a?r  meirw  a  gyfodir.  a'r 
rhai  byw  a  newidir.  Anfonodd  Duw  ei  angelion  gyda  mawr 
sain  udgorn.  i  gasglu  y  saint  yn  nghyd  o  bedair  congl  y 
ddaear,  mewn  ystyr  cyfrinol.  cyn  dinystr  Ierusalem  :  byny 
yw.  efe  a  anfonodd  allan  yr  apostolion  ac  ereill  i  bregethu 
vr  efengvl  drwv  yr  boll  fyd.  Ac  fell  v.  mewnystyT  cyfrinol. 
y  seiniwycl  yr  udgorn  mawr  ar  ddecbreu  amseroedd  gogon- 
eddus  yr  eglwys.  Ond  udgenir  yr  udgorn  mawr  mewn  ys- 
tyr mwy  llytbyrenol  yn  awr.  seinir  ef  mor  nerthol  nes 
crynu  y  ddaear.  Rhoddir  arwycld  trwy  floedd  byglyw.  yr 
hyn  a  elwir  yn  lief  yr  Archangel.  1  Tbes.  4.  16.  ••  Oblegyd 
yr  Arglwydd  ei  bun  a  ddisgyn  o;r  nef  gyda  bloedd  a  lief  yr 
archangel,  ac  ag  udgorn  Duw.:?  Pan  seinir  yr  udgorn 
mawr.  daw  y  meirw  i  fyny  o  bob  man.  Mae  rbifedi  y  meirw 
erbyn  hyn  yn  ddirfawr.  Cymaint  a  dorwyd  i  lawr  gan 
angau  er  pan  y  mae  y  byd  yn  sefyll !  Ond  erbyn  byn  bydd 
eu  nif&r  yn  llawer  mwy  ;  bydd  y  byd  wedi  sefyll  yn  hwy.  a 
diamheu  y  bydd.  am  yr  amser  sydd  yn  ngweddill  iddo,  yn 
llawer  lluosocacb  ei  drigolion  nac  y  bu  erioed  ol*  blaen. 
Yr  holl  rai  hyn  y  pryd  byny  a  adgyfodir  o  feirw.     Y  bedd- 


366  HANKS  GWA1TH  Y  PRYNED1GAETH. 

au  a  agorant  yn  mhob  rhan  o'r  byd,  a'r  mor  a  rydd  i  fyny 
y  meirw  aneirif  sydd  ynddo.     I)at.  20.  13. 

Ac  yn  awr  yr  holl  drigolion  a  fuont  erioed  ar  wyneb 
y  ddaear  a  ymddangosant  ar  unwaith.  Pawb  oeddynt 
o  eglwys  Dduw  trwy  yr  holl  oesoedd  :  Adda  ac  Efa,  rhiaint 
cyntaf  dynolryw;  Abel,  a  Seth,  a  Methuselah,  a'r  holl  saint 
oeddynt  yn  cydoesi  a  hwy  ;  Noah  ac  Abraham,  Isaac  a  la- 
cob  ;  prophwydi  Israel,  ac  apostolion  Iesu  Grist,  a  holl  saint 
eu  hamseroedd  hwy  :  a'r  holl  ferthyron  sanctaidd  a  syrth- 
iasant  dan  erlidigaethau  creulon.  Ceir  gweled  yno  bawb  a 
berthynent  i'r  eglwys  tra  yr  ydoedd  yn  yr  anialwch  yn  ys- 
tod  amseroedd  tywyll  Anghrist,  a  phawb  a  ddyoddefasant 
dan  ei  greulonderau  erlidigaethus  ef  yn  nghyda'r  holl  saint 
ereill  a  fu  ac  a  fydd  hyd  ddiwedd  y  byd.  Yn  awr  hefyd 
yr  ail  ymddengys  holl  elynion  yr  eglwys  yn  mhob  oes  ;  yr 
holLBaganiaid,  ac  Iuddewon,  a  Mahometaniaid,  a  Phabydd- 
ion  drygionus :  pechaduriaid  o  bob  math ;  rhagrithwyr 
Phariseaidd,  dyhirwyr  anllad,  gau-gredinwyr,  anffyddwyr, 
a'r  holl  erlidwyr  creulon — pawb  a  fu  ac  a  fydd  farw  mewn 
pechod,  a  ddeuant  yn  nghyd. 

Ar  yr  un  pryd  ag  yr  adgyfodir  y  meirw,  y  newidir  y 
rhai  byw.  Newidir  cyrff  yr  annuwiolion,  fyddant  byw  y 
pryd  hwnw,  a  chymhwysir  hwy  i  ddyoddef  poenedigaeth 
dragywyddol ;  a  chyrff  y  saint,  a  fyddant  byw,  a  newidir  i 
fod  yn  gyffelyb  i  gorff  gogoneddus  Crist.  1  Cor.  15.  51 — 53. 
Caiff  cyrff  yr  holl  saint  eu  newid  i  fod  yn  annarostyngedig 
i  boen,  eystudd,  ac  anesmwy  thder  i  dragywyddoldeb ;  a'r  holl 
hurtrwydd  a'r  trymder,  a'r  holl  hagrwch  yr  oedd  eu  cyrff 
yn  ddarostyngedig  iddo  gynt,  a  dynir  ymaith ;  a  hwy  a 
wisgir  a  nerth  a  harddwch,  a  gogoniant  anllygredig  ac  an- 
niflanedig. 

Ac  yn  awr  fe  fydd  gwaith  y  prynedigaeth  wedi  ei  prphen 
mewn  ystyr  arall :  bydd  holl  bobl  Dduw  y  pryd  hwn  wedi  eu 
cwbl-brynu,  gorff  ac  enaid.  Nid  oedd  gwaith  y  prynedigaeth, 
o  ran  cyfanrwydd  ei  Iwyddiant,  ond  anorphenol  o'r  blaen  ; 
canys  nid  oedd  ond  eneidiau  y  prynedigion  yn  unig  wedi 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  367 

eu  cyflawn  waredu,  oddyeithr  niewn  \*chydig  o  enghraifftiau : 
ond  yn  awr  holl  gyrff  y  saint  a  waredir  ac  a  gyd-ogonedd- 
ir  ;  cant  oil  eu  gogoneddu  yn  ddynion  perffaith,  y  corff 
a'r  enaid  mewn  undeb  a'u  gilydd. 

III.  Yn  awr  y  cipir  yr  holl  saint  i  fyny  %  gyfarfod  a'r 
Arglwydd  yn  yr  awyr,  a)r  holl  annuwiolion  a'r  cythreuliaid 
a  ddygir  ger  bron  y  frawdle.  Pan  yr  adgyfodir  cyrffy  saint, 
yna  yr  holl  eglwys,  yn  gynnwysedig  o  bobl  Dduw  trwy  yr 
holl  oesoedd,  a  gydsafant  ar  y  ddaear,  oddyeithr  o  leiaf  yr 
ychydig  gyrff  a  ogoneddwyd  yn  flaenorol ;  ac  yna-hwy  a 
esgynant  i  fyny  megys  ar  adenydd  i  gyfarfod  Crist,  yr  hwn 
a  esyd  ei  orseddfaingc  yn  yr  awyr,  fel  y  byddo  yn  weledig 
i'r  holl  dyrfa  fawr  a  gydgesglir  ger  ei  fron.  Yna  yr  esgyn 
y  saint  i  fyny  at  eu  Grwaredwr.  Fel  hyn  y  mae  yr  apostol 
yn  hysbysu  i  ni :  wedi  cyfodi  y  meirw  yn  Nghrist,  a  newid 
y  rhai  byw,  yna  y  rhai  a  adawyd  a  gipir  i  fyny  gyda'r  lleill 
i  gyfarfod  a'r  Arglwydd  yn  yr  awyr  ;  ac  felly  byddwn  yn 
wastadol  gyda'r  Arglwydd.  1  Thes.  4.  16,  17.  Y  fath  olygfa 
ryfeddol  fydd  hon,  miliynau  o  saint  yn  esgyn  i  fyny  o  bob 
parth  o'r  byd ! 

Yna  y  bydd  gwaith  y  prynedigaeth  wedi  ei  orphen  mewn 
ystyr  arall :  y  pryd  hwn  y  caiff  yr  holl  eglwys  waredigaeth 
hollol  o'r  byd  drygionus  yma  am  byth ;  cant  ymadael  a'r 
ddaear  am  dragywyddoldeb — y  ddaear  lie  buont  yn  ddy- 
eithriaid,  a'r  hon  fu  iddynt,  am  y  rhan  fwyaf  o'r  amser,  yn 
olygfa  o  draliod  a  thristwch ;  lie  bu  y  diafol  yn  teyrnasu 
megys  duw,  gan  eu  blino  yn  ddirfawr  :  a'r  hon  a  fuasai  yn 
gyfry w  ddryeh  o  annuwioldeb  a  meidd-dra ;  lie  y  croeshoel- 
iwyd  Crist  eu  Harglwydd  ;  a'r  lie  y  cawsent  hwythau  eu 
casau,  eu  dirmygu  a'u  herlid  mor  ddiarbed.  Gadawant  hi  i 
osod  troed  arni  byth  ond  hyny.  Didolir  hwy  oddiwrth  yr  an- 
nuwiolion am  dragywyddoldeb.  Yr  oeddynt  blith-draphlith 
a  hwynt  ot  blaen,  ac  yr  oedd  yn  annichonadwy  mewn  llawer 
amgylchiad  penderfynu  eu  nodweddiad,  ond  yn  awr  deuant 
oil  i'r  goleu :  ymddengys  saint  a  phechaduriaid  yn  eu  gwir 
gymeriadau  a'u  hagweddau  eu  hunain. 


368  HANES  GWAITH  Y  Pm'XEDIGAETII. 

Yna  y  gwclir  yr  lioll  eglwys  yn  dyfod  o'r  dwyrain  aV 
gorllewin,  o'r  gogledd  a'r  dehau,  a  hwy  a  esgyaant  ar  dde- 
heulaw  Crist.  Y  fath  gwmwl  dirfawr  fydd  o  honynt :  pawb 
a  fuasai  erioed  o'r  wir  eglwys :  cymaint  a  fu  cyn  dyfodiad 
Crist  yn  y  cnawd  ;  holl  luaws  saint  dyddiau  yr  apostolion  ; 
y  cyfan  a  fu  yn  amser  Cystenyn  Fawr  ;  y  cwbl  a  fu  cyn  ac 
wedi  y  Diwygiad  ;  a'r  holl  dorfeydd  lluosog  o  saint  a  fydd 
yn  amseroedd  gogoneddus  yr  eglwys,  pan  fyddo  yr  holl 
ddaear  am  gynifer  o  genedlaethau  yn  llawn  o  saint ;  ac 
hefyd  y  cwbl  fyddant  byw  ar  ddyfodiad  Crist :  ceir  gweled 
y  rhai  hyn  oil  yn  cydymgynnull  yn  y  cymylau  ar  ei  ddeheu- 
law  ! 

Grorphenir  gwaith  y  prynedigaeth  yn  awr  mewn  ystyr 
arall:  bydd  yr  holl  eglwys  wedi  ei  chasglu  at  ei  gilydd. 
Yr  oeddynt  oil  yn  perthyn  i'r  un  gymdeithas  o'r  blaen, 
ond  eto  yr  oedd  pellder  yn  eu  gwahanu  oddiwrth  eu  gilydd. 
Yr  oedd  rhai  o  honynt  yn  y  nefoedd,  a  rhai  ar  y  ddaear  ; 
ac  yr  oedd  llawer  o'r  rhai  oeddynt  ar  y  ddaear  yn  cael  eu 
didoli  naill  oddiwrth  y  Hall  gan  foroedd  llydain  a  chyfan- 
diroedd  eaing.  Ond  yn  awr  hwy  a  gydgesglir,  ac  nis  gwa- 
henir  hwy  byth  mwyach.  Ac  nid  yn  unig  fe  fydd  holl 
aelodau  yr  eglwys  yn  cael  eu  casglu  yn  nghyd  y  pryd  hwn, 
ond  cesglir  hwy  oil  at  eu  Pen,  i'w  bresennoldeb  digyfrwng 
a  gogoneddus  ef,  ac  ni  ddidolir  hwy  oddiwrtho  ef  byth 
ond  hyny. 

Yn  y  cyfamser  yr  holl  annuwiolion  a'r  cythreuliaid  a 
ddygir  o  flaen  brawdle  Crist.  Gresyd  y  rhai  hyn  ar  ei  law 
aswy,  ac,  fel  yr  ymddengys,  ni  fydd  iddynt  hwy  gael  eu  cy- 
meryd  i  fyny  i'r  awyr  fel  y  saint,  ond  gadewir  hwy  ar  y 
ddaear.  Caiff  y  diafol,  yr  hen  sarph,  yn  awr  ei  lusgo  i  fyny 
o  uffern.  Ni  chain7  ef,  yr  hwn  oedd  yr  achos  cyntaf  o  gwymp 
a  thrueni  dynolryw,  a'r  hwn  a  yniosododd  yn  erbyn  eu 
prynedigaeth  nior  egniol.  ac  a  ddangosodd  ei  hun  bob  am- 
ser yn  gyfryw  elyn  anghymodadwy  i'r  Gwaredwr,  ddim  i'w 
wneuthur  byth  ond  hyny  kg  eglwys  Dduw,  ac  .ni  oddefir 
iddo  yn  y  niesur  lleiaf  gystuddio  nac  aflonyddu  un  aelod  o 


H^NES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETH.  369 

honi  i  dragywyddoldeb.  Yn  lie  hyny.  rhaid  iddo  yn  awr 
gymeryd  ei  farnu,  a  derbyn  y  wobr  sydd  ddyleclus  iddo  am 
ci  weithredoedd.  Mae  yr  amser  y  bu  yn  ofni  ac  yn  crynu 
cymaint  wrth  feddwl  am  dano  yn  bresennol  wedi  ei  oddi- 
weddyd  :  yr  amser  y  rhaid  iddo  gymeryd  ei  farnu.  a  derbyn 
ei  gyflawn  gospedigaeth.  Efe,  yr  hwn.  trwy  ei  demtasiwn 
faleisus.  a  lwyddodd  i  groeshoelio  Crist,  gan  orfoleddu  fel 
pe  buasai  wedi  ennill  y  fuddugoliaeth.  ie  efe  a  gaiff  weled 
canlyniadau  yr  angau  bwnw  y  bu  yn  achos  o  bono.  Rhaid 
iddo  sefyll  yn  awr  o  flaen  yr  un  Iesu,  a  cbymeryd  ei  farnu 
a'i  ddedfrydu.  a'i  ddinystrio  ganddo  ef.  Os  ydyw  Satan, 
y  tywysog  uffernol.  yn  crynu  wrth  feddwl  am  byn  filoodd  o 
flynyddoedd  yn  mlaen  Haw,  pa  faint  mwy  fydd  ei  ddychryn. 
er  mor  falch  a  cbyndyn  ydyw.  pan  ddygir  ef  o  flaen  brawdle 
Crist ! 

Yna  y  caiff  ei  ddwyn  ger  bron  gorsedd  y  saint,  y  rhai  a 
gasawyd.  ac  a  gystuddiwyd  gymaint  ganddo :  canys  fe  fydd  y 
saint  yn  gyd-farnwyr  a  Christ.  1  Cor.  6.  3.  *•  Oni  wydd- 
ocb  chwi  y  ternwo  ni  angelion  V'  Caiff  ei  cldarostwng  yn 
awr  megys  dan  draed  yr  eglwys..  Ehuf.  16.  20.  Pan  yr 
hudodd  Satan  ein  rbieni  cyntaf.  dyweclodd  wrthynt  hwy  yn 
dwyllodrus  a  cbelwyddog  y  byddent  megys  duwiau  :  ond 
ychydig  a  feddyliodd  yn  wir  y  byddent  byth  mor  agos  i  fod 
megys  duiciau  ag  y  byddai  iddynt  fod  yn  gyd-gynghorwyr 
a  Daw  yn  ei  farnedigaeth  ef :  ondllawer  llai  y  meddyliodd  y 
bycldai  i  un  ot  natur  a  dwyllwyd  ganddo  ef,  un  o  hiliogaeth 
yr  anig  bersonau  a  dwyllodd,  ymuno  yn  wirioneddol  a  Duw  , 
y  byddai  iddo  fel  Duw  farnu  y  byd,  ac  y  buasai  raid  iddo 
yntau  ei  bun  sefyll  yn  grynedig  ac  yn  llawn  dychryn  o  fiaen 
ei  orseddfaingc  ef.  Ond  fe  fydd  yr  boll  gythreuliaid  sydd  yn 
uffern.  y  rhai  a  wrtbwynebasant  deyrnas  Crist  mor  egniol, 
yn  gorfod  sefyll  fel  hyn  yn  y  diwedd,  yn  frawychus  a  cbryn- 
eclig.  o  flaen  Crist  a'i  eglwys.  i  dderbyn  eu  collfarnedigaeth. 

Yn  awr  befyd  y  dygir  boll  elynion  ereill  Crist  i  ym- 
ddangos  o'i  flaen  ef.  Ehaid  i:r  ysgrifenyddion  a?r  Phari- 
geaid  beilcbion,  y  rhai  a  gasasant  Grist  mor  faleisus  tra  yr 

H.  R.-W.  16* 


370  HANES  GWATTH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ydoedd  yu  ei  sefyllfa  ddarostyngol,  ddyfod  i'w  wyddfod 
ef  yn  awr.  Y  rhai  y  safodd  Crist  unwaith  o  flaen  eu  gor- 
seddfaingc  fel  drwg  weithredwr — a'r  rhai  a'i  gwatwarasant, 
a'i  gwawdiasant,  ac  a  boerasant  yn  ei  wyneb — a  gant  weled 
Crist  yn  ei  ogoniant  mawreddus,  megys  y  rhagrybuddiwyd 
hwy.  Mat.  26. 64, 65.  Yr  oedd  Crist  o  flaen  eu  gorseddfaingc 
hwy  y  pryd  hwnw  ;  ond  yn  awr  daeth  eu  tro  hwythau  i  sef- 
yll  o  flaen  ei  orseddfaingc  e/J  yn  llawn  dychryn  a  braw  an- 
nirnadwy — eu  gwynebau  yn  gwelwi,  eu  haelodau  yn  crynu, 
a'u  gliniau  yn  euro  yn  nghyd. 

Rhaid  i  holl  elynion  ac  erlidwyr  creulon  yr  eglwys  yn 
nihob  oes  gyd-ymddangos  yn  awr.  Rhaid  i  Pharaoh  a'r 
Aifftiaid,  Antiochus  Epiphanes,  yr  holl  ysgrifenyddion  a'r 
Phariseaid  nialeisddrwg,  yr  ymherawdwyr  Paganaidd  erlid- 
igaethus,  Iulian  y  G-wrthgiliwr,  yr  holl  Babau  a  Phabydd- 
ion  creulon  a  llidiog,  a  Gog  a  Magog,  gyd-ymddangos  ar 
unwaith  o  flaen  gorsedd  farnol  Crist.  Rhaid  iddynt  hwy, 
a'r  holl  saint  a  erlidiwyd  ganddynt  yn  mhob  oes,  ymddang- 
os  yn  awr  wyneb  yn  wyneb  o  flaen  y  Barnwr  mawr.  Ac 
yn  bresennol  caiff  y  saint,  oddiar  orseddfeydd  gogoneddus,  eu 
gwneyd  yn  farnwyr  ar  y  breninoedd  a'r  llywodraethwyr 
anghyfiawn  fu  yn  eu  barnu  a'u  condemnio  hwy,  gan  eu 
rhoddi  i  farwolaeth  greulon.  Yr  erlidwyr  hyny  a  gant 
y  pryd  hwn  weled  y  gogoniant  y  darfu  i'r  rhai  a  gasawyd 
ac  a  driniwyd  mor  greulon  ganddynt  hwy  gynt  gyrhaedd 
iddo.  Bydd  agwedd  pethau  fel  hyn  wedi  cyfnewid  yn 
rhyfedd  ;  byddant  yn  awr  yn  dechreu  dyfod  i'w  lie. 

IV.  Caiff  cyfiawnder  yr  eglwys  ei  amlygu,  a  drygioni  y 
byd  ei  ddwyn  it  goleuni.  Y  saint  a  fuont  yn  wrthddrychau 
casineb,  gwaradwydd  a  dirmyg  yn  y  byd,  a  ddifenwyd  ac  a 
gollfarnwyd  gan  eu  herlidwyr  yn  ddiachos,  a  gant  yn  awr  eu 
haniddifTyn.  Hwy  a  gant  ymddangos  y  pryd  hwn  wedi  eu 
gwisgo  yn  ogoneddus  a  chyfiawnder  Crist.  Amlygir  yn  eglur 
ger  bron  y  byd  bod  cyfiawnder  Crist  yn  perthyn  iddynt  hwy, 
a  hwy  a  ymddysgleiriant  yn  ogoneddus  ynddo.  Caiff  eu 
Bancteiddrwydd  cynenid  ei  wneyd  yn  amlwg'y  pryd  hyny, 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  371 

a^u  holl  weithredoedd  da  a  ddygir  i'r  goleuni.  Y  pethau 
daionus  a  wnaethpwyd  ganddynt  yn  y  dirgel  a  gant  eu  ham- 
lygu  yn  awr  yn  gyhoeddus.  Oaiff  cyfiawnion  Duw,y  rliai  a 
driniwyd  fel  budreddi  a  gwehilion  y  ddaear,  fel  pe  na  buas- 
ent  gymhwys  i  fyw,  ae  yn  waeth  nac  anifeiliaid  na  chyth- 
reuliaid,  ymddaDgoe  y  pryd  hwn  yn  rhai  rhagorol  y  ddaear. 
Duw  a  ddwg  allan  eu  cyfiawnder  fel  goleuni,  a'u  barn  fel 
canol  dydd.  Ac  yn  awr  fe  ddangosir  pwy  oedd  y  dynion 
gwir  ddrygionus  ae  anghymhwys  £  fyw  ;  pan  fydd  holl 
ddrygioni  gelynion  Crist  a'i  eglwys — eu  balchder,  eu  mal- 
ais,  eu  creulondeb,  a'u  casineb  i  wir  grefydd — yn  cael  eu 
gosod  allan  yn  eu  holl  atgasrwydd,  ac  yn  eu  lliwiau  priodol 
eu  hunain, 

Yna  y  cyfiawnion,  y  rhai  ni  ehaent  wrandawiad  o  flaen  y 
bamwyr  anghyfiawn  hyny  gynt,  a  gant  eu  gwrandaw  yn  awr 
ger  bron  yr  Ynad  mawr.  Cant  yn  bresennol  ddadleu  eu 
hachos,  a  chodi  i  fyny  mewn  barn  yn  erbyn  eu  herlidwyr, 
a  dadgan  pa  fodd  y  cawsant  eu  trin  ganddynt.  Ac  yn  awr 
fe  fydd  holl  ddrygioni  y  rhai  drygionus  yn  cael  ei  ddwyn 
i'r  goleuni,  hyd  yn  nod  eu  drygioni  dirgel,  a'u  calonau  a 
wneir  yn  amlwg,  o  flaen  dysgleirdeb  y  dydd  mawr  hwnw, 
Caiff  y  pethau  a  lefarwyd  yn  y  glust,  yn  yr  ystafell,  ac  a 
wnaed  yn  y  tywyllwch,  eu  dwyn  i  oleuni,  a'u  cyhoeddi  ger 
bron  angelion  a  dynion. 

Y.  Cyhoeddir  y  ddedfryd  ar  y  cyfiawn,  a?r  drygionus, 
Cyhoedda  Crist,  yr  Ynad  gogoneddus,  y  ddedfryd  fendig- 
edig  yma  ar  ei  eglwys,  yr  hon  fydd  ar  ei  ddeheulaw  :  Deu- 
wch,  chwi  fendigedigion  fy  Nhad,  etifeddweh  y  deyrnas  a 
barotowyd  i  chwi  er  seiliad  y  byd.  Bydd  y  ddedfryd  hon 
yn  cael  ei  chyhoeddi  gyda  rhyw  gariad  anfeidrol,  a'r  llais  a 
bar  i  bob  calon  lamu  o  lawenydd.  Fel  hyn  y  bydd  Crist 
yn  cyhoeddi  dedfryd  o  gyfiawnhad  ar  filiyDau,  y  rhai  yn 
flaenorol  a  gawsant  eu  dedfrydu  i  gollfarnedigaeth  gan  eu 
herlidwyr.  Fel  hyn  y  bydd  iddo  osod  anrhydedd  ar  rai 
a  gyfrifid  gynt  yn  ddirmygedig ;  efe  a'u  haddefa  hwynt  yn 
eiddo  iddo,  ac  a  rydd  goron  y  gogoniant  ar  eu  penau  o  flaen 


372  HANES  GWAITII  Y  PRYNEDIGAETII. 

y  byd  :  ac  yna  hwy  a  ddysgleiriant  fel  yr  haul  gyda  Christ 
mewn  gogoniant  a  llawenydd,  yn  ngolwg  eu  holl  elynion. 

Yna  y  cyhoeddir  dedfryd  o  gollfarniad  ar  y  rhai  drygion 
us  :  "  Etvch  oddiwrthyf,  rai  melldigedig,  i'r  tan  tragywyddol, 
yr  hwn  a  barotowyd  i  ddiafol  ac  i'w  angdion.  Bydd  gelynion 
yr  eglwys  fel  hyn  yn  cael  eu  collfarnu  ;  yn  yr  hon  ddedfryd  o 
gollfarniad  y  bydd  y  merthyron  sanctaidd,  y  rhai  a  ddyoddef- 
asant  oddiwrthynt,  yn  cydsynio.  Pan  gyhoeddir  y  ddedfryd 
hon,  tarewir  pob  calon  ar  y  Haw  aswy  a  braw  a  dychryn  an- 
nirnadwy.  Bydd  pob  sillaf  o  honi  yn  fwy  aethus  iddynt  na 
ffrydlif  o  fellt  yn  myned  trwy  eu  calonau.  Y  fath  groch- 
leisio  arswydus,  crynu,  rhingcian  dannedd,  hyll-ystumiau 
gwynebpryd,  golygon,  ymddygiadau,  a  lleisiau  atgas,  a  welir 
ac  a  glywir  trwy  yr  holl  dyrfa  fawr  ! 

VI.  Wedi  hyny  Crist  a'i  holl  saint,  a'r  holl  angelion 
sanctaidd  yn  gweini  iddynt,  a  ymadawant  a'r  byd  isod 
hwn,  gan  esgyn  tua  nefoedd  y  gogoniant.  Bydd  gog- 
oniant Crist  gyrnaint  yn  ei  esgyniad,  ac,  ar  ryw  olygiadau, 
yn  fwy,  nac  ydoedd  yn  ei  ddisgyniad :  canys  efe  a  esgyn 
a'i  eglwys  etholedig  gydag  ef,  wedi  eu  gogoneddu  gorff  ac 
enaid.  Yr  oedd  esgyniad  cyntaf  Crist  i'r  nefoedd,  yn  fuan 
wedi  ei  adgyfodiad,  yn  hynod  o  ogoneddus.  Ond  bydd  ei 
ail  esgyniad,  gyda  'i  gorff  cyfrinol,  sef  ei  holl  eglwys,  yn 
llawer  gogoneddusach.  Bydd  yr  holl  eglwys  waredigol  yn 
esgyn  gydag  ef  yn  y  modd  mwyaf  gorfoleddus  a  buddug- 
oliaethus  :  a'u  holl  elynion  a'u  herlidwyr,  y  rhai  a  adewir 
yn  ol  i'w  dyfetha,  a  gant  weled  yr  olygfa  a  chlywed  eu  can- 
iadau.  Ac  fel  hyn  yr  ymad  yr  eglwys  a'r  ddaear  felldigawl 
hon  am  dragywyddoldeb,  gan  fyned  i  mewn  i  nefoedd  y 
gogoniant,  paradwys  Duw,  y  deyrnas  a  barotowyd  iddynt  er 
seiliad  y  byd. 

VII.  Wedi  iddynt  hwy  ymadael,  y  byd  hwn  a  osodir  ar 
dan,  ac  a  droir  yn  un  ffwrn  anferth,  yn  yr  hon  y  poenir  gel- 
ynion Crist  a'i  eglwys  yn  oes  oesoedd.  2  Petr  3.  7.  "  Eithr 
y  nefoedd  a'r  ddaear  sydcl  yr  awrhon,  ydynt  trwy  yr  un 
gair  wedi   eu  rhoddi  i  gadw  i  dan,  erbyn  dydd  y  farn,  a 


BANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  373 

dystryw  yr  auwir  ddynion."  Y  fatk  fraw  a  oddiwes  yr  an- 
nuwiolion,  pan  fyddo  y  tan  yn  decbreu  ymafael  ynddynt.  a 
hwythau  yn  methu  canfod  un  llwybr  i'w  ysgoi !  Y  fath  ubain 
ae  oernadu  fydd  yn  mhlith  y  miliynau  dirif,  wrth  ddechreu 
eu  tymhor  yn  y  ffwrn  ddirfawr  hon,  pan  fyddo  yr  holl  fyd 
yn  un  eirias  o'r  tan  poethaf  a  rnwyaf  difaol !  can  gymaint 
felly  fel  y  dywed  yr  apostol  Petr,  (2  Petr  3.  10 — 12.) 
"  y  nefoedd  a  ant  heibio  gyda  thwrf,  a'r  defnyddiau  gan 
wir  wres  a  doddant,  a'r  ddaear  a'r  gwaith  fyddo  ynddi  a 
losgir ;  a'r  nefoedd  gan  losgi  a  ymollyngant.  a'r  defnyddiau 
gan  wir  wres  a  doddant."  Bydd  y  gwres  mor  angherddol, 
fel  y  Hysg  y  ddaear  i'w  chanol-bwynt :  yr  hyn  ymddengys 
a  feddylir  yn  Deut.  32.  22.  u  Canys  tan  a  gyneuwyd  yn 
fy  nig,  ac  a  lysg  hyd  uffern  isod,  ac  a  ddifa  y  tir  a'i  gyn- 
nyrch,  ac  a  wna  i  sylfeini  y  mynyddoedd  ffaglu." 

Ac  yma,  yn  y  tan  tragywyddol,  y  llosgir  holl  elynion  eg- 
lwys  Dduw,  y  rhai  gynt  a  losgasant  y  saint  wrth  ystangciau : 
a  bydd  y  poenau  a  ddyoddefant  tu  hwnt  i  bobpeth  a  fedr- 
ent  hwy  trwy  eu  cyfrwysdra  a'u  malais  ddyfeisio  i  boenydio 
y  saint.  Ac  yma  y  caiff  cyrff  yr  holl  annuwiolion  eu  llosgi, 
a'u  poeni  i  dragywyddoldeb,  heb  ddifodoli  byth  :  a  digofaint 
a  dywelltir  ar  eu  heneidiau.  Er  fod  eneidiau  yr  annuwiol- 
ion yn  dyoddef  cospedigaeth  aethus  yn  bresennol  yn  uffern. 
eto  fe  ychwanegir  eu  cosp  gymaint  yn  nydd  y  farn,  fel  nad 
yw  yr  hyn  a  ddyoddefir  ganddynt  yn  flaenorol.  mewn  cyd- 
mariaeth.  ond  megys  carchariad  i'r  dienyddiad  sydd  i'wgan- 
lyn.  A'r  pryd  hwn  y  diafol,  yr  hen  sarph.  a  gaiff  dderbyn 
ei  gyflawn  gospedigaeth ;  yr  hyn  y  bu  yn  ofni  ac  yn  crynu 
rhagddo  gynt.  a  ddaw  arno  yrwan  yn  gyflawn.  Caiff  y  byd, 
yr  hwn  a  arferasai  gynt  megys  gorsafle  ei  deyrnas.  lie  y  bu- 
asai  yn  gosod  ei  hun  i  fyny  fel  daw,  fod  yn  awr  yn  lie  i'w 
gyflawn  gospi.  ac  yn  fangre  boenydiol  iddo  yn  oes  oesoedd. 
Ac  fel  hyn,  un  o  ddybenion  gwaith  y  prynedigaeth,  sef 
gosod  gelynion  Crist  dan  ei  draed,  a  berffaith  gyflawnir. 
Gwneir  ei  elynion  y  pryd  hwn  yn  droedfaingc  i'w  draed  yn 
yr  ystyr  helaethaf.     Yn  bresennol  y  bydd  rr  bygythiad  yn 


374  HANES  GWA1TH  Y  PItYNEDIGAETH. 

Gen.  3.  15,  "  Efe  a  ysiga  dy  ben  di,"  gael  ei  gwblhau  yn 
berffaith. 

VIII.  Yn  y  cyfamser,  yr  holl  eglwys  a  ant  gyda  Christ, 
eu  Harglwydd  gogoneddus,  i  nefoedd  y  gogoniant,  ac  yno  y 
cant  ddechreu  sefyllfa  wynfydedig  a  gogoneddus  dros  dra- 
gywyddoldeb.  Pan  fyddo  y  byd  isod,  yr  hwn  a  adawsant 
hwy  odditanynt  yn  cael  ei  oddiweddyd  gan  dan  dialeddol 
Duw,  a'r  fflamau  yn  cael  eu  cyneu  arno,  a'r  annuwiolion  yn 
myned  i  mewn  i'r  tan  tragywyddol,  bydd  yr  holl  eglwjs 
yn  cymeryd  ei  mynedfa  gyda  Christ,  eu  Pen  gogonedd- 
us, a'r  holl  angelion  sanctaidd  yn  eu  canlyn,  yn  osgordd 
ardderchog,  i  dragywyddol  baradwys  Duw,  palas  yr  Iehofah 
mawr,  eu  Tad  nefol.  Egyr  y  pyrth  yn  llydain  iddynt 
ddyfod  i  mewn,  ac  yna  y  dygir  hwy  gan  Grist  i'w  barlorau 
yn  yr  ystyr  helaethaf.  Yma  y  bydd  i  Grist  eu  dwyn  hwy 
a'u  cyflwyno  mewn  gogoniant  i'w  Dad,  gan  ddywedyd,  Wele 
fi,  a'r  'plant  a  roddaist  i  mi ;  fel  pe  dywedai,  Wele  fi,  gyda 
phob  un  a  roddaist  i  mi  o  dragywyddoldeb  i  ofalu  am  eu 
prynedigaeth  a'u  gogoneddiad,  i  brynu  pa  rai  y  gwnaethum 
ac  y  dyoddefais  gymaint ;  ac  i  barotoi  y  ffordd  i  brynu  pa 
rai  y  dygais  oddiamgylch  y  fath  gyfnewidiadau  mawrion  am 
gynifer  o  oesoedd.  Dyma  hwy  wedi  eu  perffaith  waredu 
gorff  ac  enaid  :  gwaredais  hwy  rhag  holl  ddrwg-effeithiau  y 
cwymp,  a  rhyddheais  hwy  oddiwrth  eu  holl  elynion  :  cesgl- 
ais  hwy  oil  yn  nghyd  yn  un  gymdeithas  ogoneddus,  ac  unais 
hwy  oil  ynof  fy  hun  :  cyfiawnheais  hwy  yn  gyhoeddus  ger 
bron  angelion  a  dynion,  a  dygais  hwy  oil  o'r  byd  melldig- 
edig  lie  y  dyoddefasant  gymaint,  a  gosodais  hwy  oil  o  flaen 
dy  orseddfaingc  di :  gwnaethum  bob  peth  erddynt  a  osod- 
aist  i  mi  i'w  wneuthur  :  glanheis  hwy  yn  llwyr-ddwys  yn  fy 
ngwaed :  a  dyma  hwy  yn  berffaith  sanctaidd,  yn  ymddys- 
gleirio  yn  dy  ddelw  berffaith  di.  Ac  yna  y  cant  eu  derbyn 
gan  y  Tad,  yr  hwn  a'u  haddefa  hwy  oil  yn  blant  iddo,  gan  eu 
croesawu  i  etifeddiaeth  a  gogoniant  tragywyddol  a  pher- 
ffaith  ei  dy  ;  ac  fe  fydd  iddo  ar  yr  achlysur  yma  roddi  am- 
lygrwydd  mwy  o'i  gariad  nac  erioed  o'r  blaen,  a  chaniatau 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  375 

iddynt  fwynhad  rawy  perffaith*a  chyflawn  o  hono  ei  hun. 

Yn  awr  y  bydd  priodas  yr  Oen  yn  yr  ystyr  berffeithiaf.  Y 
mae  dechreuad  amseroedd  gogoneddus  yr  eglwys  ar  y 
ddaear,  ar  ol  cwymp  Anghrist.  yn  cael  eu  gosod  allan  fel 
priodas  yr  Oen ;  ond  yr  ydym  yn  darllen  wedi  hyn  am 
briodas  arall  o  eiddo  yr  Oen  ar  ddiwedd  dydd  y  farn.  Mae 
y  dysgybl  anwyl,  wrth  roddi  hanes  dydd  y  farn,  yn  hysbysu 
iddo  weled  y  ddinas  sanctaidd,  y  Ierusalem  newydd,  wedi 
ymbarotoi  fel  priodferch  wedi  ei  thrwsio  i'w  gwr.  Fe  fydd 
i  Grist  ddwyn  ei  eglwys  i  dy  ei  Dad  yn  y  nefoedd,  fel  ei 
briodferch,  yr  hon  a  garwyd  ganddo,  a  thros  yr  hon  y  tra- 
ddododd  efe  ei  hun.  heb  arni  na  brycheuyn  na  chrychni,  na 
dim  o'r  cyffelyb. 

Yna  yr  a  y  priodfab  a'r  briodferch  i  mewn  i'r  nefoedd,  y 
ddau  wedi  eu  gwisgo  yn  eu  gwisgoedd  priodas,  a'r  holl  ang- 
elion  gogoneddus  yn  eu  canlyn.  Ac  yno  y  cant  ddechreu  ar 
wledd  a  Uawenydd  y  briodas  ger  bron  y  Tad  ;  yna  y  de- 
chreuant  briodas-ddydd  tragywyddol.  Bydd  hwn  yn  ddi- 
wrnod  wrth  fodd  calon  Crist,  yn  yr  hwn  y  llawenycha  efe  a 
Uawenydd  mawr,  a'r  holl  saint  a  lawenhant  gydag  ef.  Bydd 
Crist  yn  ymlawenhau  yn  ei  briodasferch,  a'r  briodasferch  yn 
llawenychu  yn  ei  phriod,  yn  ei  sefyllfa  o  wynfydedigrwydd 
perffaith  a  thragywyddol.     Gwel  Dat.  xxi.  xxii. 

Ac  yn  bresennol  y  mae  holl  waith  y  prynedigaeth  wedi  ei 
orphen.  Mae  niaen  uchaf  yr  adeiladaeth  yn  awr  wedi  ei 
osod.  Wrth  ddyfod  a/n  traethawd  rhagddo,  dilynasom  eg- 
lwys Dduw  trwy  ei  holl  gyfnewidiadau  mawrion,  y  lluchio 
a  gafodd  yma  ac  acw,  yr  ystormydd  a'r  tymhestloedd  y  bu 
ynddynt  yn  amrywiol  oesoedd  y  byd.  Gwelsom  hi  yn  cyr- 
hae-dd  y  porthladd,  ac  yn  glanio  yn  nefoedd  y  gogoniant, 
wedi  ei  gogoneddu  yn  gynawn  a  thragywyddol.  Yr  ydym 
wedi  myned  trwy  amrywiol  oesoedd  amser  fel  yr  oedd  rhag- 
luniaeth  a  gair  Duw  yn  ein  harwain.  Gwelsom  sicrhau  holl 
elynion  yr  eglwys  mewn  trueni  diddiwedd,  a  hithau  yn  cael 
ei  chyflwyno  yn  berffaith  waredigol  ger  bron  y  Tad  yn  y 
nefoedd,  lie  y  caiff  fwynhau  gogoniant  a  gwynfydedigrwydd 


376  HANES  GWAITII  Y  PllYNEDIGAETII. 

annhraethadwy  ac  anamgyffredadwy ;  ac  yno  yr  ydym  yn 
ei  gadael  i  fwynhau  y  gogoniant  kwn  trwy  ddiderfyn  oes- 
oedd  tragywyddoldeb. 

Yrwan  y  rhoddir  holl  elynion  Crist  dan  ei  draed.  ac  efe 
a  gaiff  lwyr  fuddugoliaeth  ar  bechod  a  Satan,  a'i  holl  offer- 
ynau,  ac  angau.  ac  uffern.  Yn  awr  y  bydd  i'r  holl  addew- 
idion  a  wnaed  gan  Dduw  y  Tad  i  Grist  er  cyn  seiliad  y  byd, 
sef  addewidion  cyfammod  y  prynedigaeth,  gael  eu  cyflawn 
gwblhau.  Caiff  Crist  yn  awr  feddiant  perffaith  o'r  llawen- 
ydd  a  osodwyd  o'i  flaen,  er  mwyn  yr  hyn  yr  aeth  dan  ei  ddy- 
oddefiadau  dir-boenus  tra  yn  ei  sefyllfa  ddarostyngol.  Yn 
awr  y  cyflawnir  holl  obeithion  a  dysgwyliadau  y  saint, 
Sefyllfa  gynyddawl  a  pharotoawl  oedd  sefyllfa  yr  eglwys 
o'r  blaen :  ond  y  mae  hi  yn  awr  wedi  cyrhaedd  i'w  sefyllfa 
berffeithiaf  o  ogoniant.  Nid  yw  holl  ogoniant  yr  eglwys 
ar  y  ddaear  ond  rhyw  gysgod  egwan  o'i  gwynfydedigrwydd 
perffaith  yn  y  nefoedd. 

Yn  awr  y  gogoneddir  Crist  y  Gwaredwr  yn  y  modd  mwy- 
af  perffaith.  Duw  y  Tad  a  ogoneddir  ynddo  ef,  a'r  Ysbryd 
Glan  a  gyflawn  ogoneddir  yn  mherffeithiad  ei  waith  ar  gal- 
onau  yr  holl  eglwys.  Ac  yn  awr  y  caiff  y  nef  newycld  a'r 
ddaear  newydd,  neu  sefyllfa  newydd  pethau,  eu  cyflawn 
orphen.  wedi  i  ddefnycld  cyfansoddawi  yr  hen  nef  a'r  hen 
ddaear  gael  eu  dinystrio.  Dat.  21.  1.  "  Ac  mi  a  welais  nef 
newydd  a  daear  newydd :  canys  y  nef  gyntaf  a'r  ddaear 
gyntaf  a  aethant  heibio."  Ac  yn  bresennol  fe  fydd  y  Pryn- 
wr  mawr  wedi  perffeithio  pob  peth  perthynol  i  waith  y 
prynedigaeth,  yr  hwn  a  ddechreuwyd  ganddo  yn  ddioed  ar 
ol  cwymp  dyn.  A  phwy  all  ddirnad  y  mawl  a'r  clod  a 
genir  ar  yr  achlysur  yn  y  nefoedd.  canys  fe  fj'dd  gymaiut 
yn  fwy  na  'r  hyn  a  genir  ar  gwymp  Anghrist !  Ymddeng- 
ys  fod  iaifch  y  dysgybl  anwyl  loan  (Dat.  xix.)  yn  rhy  ddiff- 
ygiol  i  ddesgrifio  eu  clodforedd,  pan  y  dywed  fod  eu  lief 
--  megys  lief  dyfroedd  lawer,  ac  megys  lief  taranau  cryfion, 
yn  dywedycl.  Aleluia;  canys  tevrnasodd  yr  Arglwydd  Dduw 
HoUalluog-"     Ond  fe  fydd  y  mawl  a  genir  yn  y  nefoedd 


IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  377 

ar  ol  perffeitlnad  diweddaf  pob  peth,  yn  llawer  mwy  an- 
nhraethadwy.  Bydd  caniadau  y  dyrfa  fawr  liouo  fel  lief 
tarauau  cryfion  yn  wir ! 

Fel  y  ffodd  yr  holl  bethau  blaenorol  ymaith,  ac  nior  ogon- 
eddus  yw  y  sefyllfa  yn  yr  hon  y  sicrhawyd  pethau  i  aros  i 
dragywyddoldeb  !  Megys  y  derbyniodd  Crist  y  deyrnas 
gan  y  Tad,  pan  y  dechreuodd  efe  ar  waith  y  prynedigaeth, 
ac  y  cymerodd  arno  weinyddu  gorchwylion  y  bydysawd.  a 
threfnu  pob  peth  i  fod  yn  wasanaethgar  i  ddyben  ion  y  gwaith 
hwn  ;  felly,  gan  fod  y  gorchwyl  hwn  yn  awr  wedi  ei  orphen, 
efe  a  rydd  y  deyrnas  i  fyny  i  Dduw  a'r  Tad.  1  Cor.  15.  24. 
"  Yna  y  bydd  y  diwedd,  wedi  y  rhoddo  efe  y  deyrnas  i  fyny 
i  Dduw  a'r  Tad,  wedi  iddo  ddileu  pob  pendefigaeth.  a  phob 
awdurdod  a  nerth."  Nid  o  herwydd  y  bydd  Crist  yn  rhoddi 
heibio  deyrnasu  wedi  hyny  ;  canys  fe  ddywedir,  (Luc  1.  33.) 
'•  Efe  a  deyrnasa  ar  dy  Iacob  yn  dragywydd  ;  ac  ar  ei  frenin- 
iaeth  ni  bydd  diwedd  ;"  a  Dan.  7.14:  "  Ei  lywodraeth  sydd 
lywodraeth  dragywyddol,yr  hon  nid  a  ymaith,  a'i  freniniaeth. 
ni  ddyfethir."  Ond  yr  ystyr  yw,  y  bydd  i  Grist  roddi  i 
fyny  y  freniniaeth  neu  y  llywodraeth  oedd  ganddo  ef  ar  y 
byd,  fel  negesydd  neu  raglaw  y  Tad,  yr  hwn  a  roddwyd 
iddo  gan  y  Tad  i'w  lywyddu  i  fod  yn  wasanaethgar  i  ddyben 
mawr  y  prynedigaeth.  Ymddengys  inai  dyben  y  negeswr- 
iaeth,  neu  y  rhaglawiaeth,  a  dderbyniodd  gan  y  Tad  oedd 
i  fod  yn  is-wasanaethgar  i  ddyben  mawr  y  prynedigaeth  ; 
gan  hyny  pan  gyflawn  orphenir  y  dyben  hwn,  mae  y  ddir- 
prwyaeth  yn  darfod,  a  Christ  yn  ei  rhoddi  i  fyny  i;r  Tad 
oddiwrth  yr  hwn  y  derbyniodd  hi. 


378  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

PEN.     X. 

Defnydd  oddiwrth  y  cwbl. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  dyfod  i  dynu  ychydig  addysgiadau 
oddiwrth  y  cwbl  a  ddywedwyd. 

I.  Grallwn  ddysgu  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd  mor 
fawr  yw  gwailh  y  prynedigaeth.  Yr  ydym  yn  bresennol, 
er  mai  mewn  modd  hynod  o  anmherffaith,  wedi  ei  ystyried, 
yn  ei  holl  yrfa,  o'i  ddechreuad  ar  ol  y  cwymp  hyd  oni  bydd 
iddo  gael  ei  orphen  yn  niwedd  y  byd.  Yr  ydym  wedi  gwel- 
ed  fel  yr  oedd  Duw  yn  dwyn  yr  adeilad  yma  yn  mlaen,  trwy 
gadwyn  hirfaith  o  ddygwyddiadau  rhyfeddol,  ac  yn  ei  chodi 
yn  uwch  uwch  y  naill  oes  ar  ol  y  Hall,  hyd  onid  yw  y  maen 
uchaf  o  honi  yn  cael  ei  osod  yn  ei  le.  Ac  yn  bresennol 
gadewch  i  ni  ystyried  inawredd  y  gorchwyl  hwn.  Os  yw 
dynion,  pan  welont  ryw  adeilad  orwech,  yn  rhyfeddu  wrth  ei 
gwychder,  pa  faint  mwy  y  dylem  ni  ryfeddu  mawredd  yr  ad- 
eiladaeth  hon  o  eiddo  Duw,  yr  hon  sydd  yn  cael  ei  hadeiladu 
ganddo  oes  ar  ol  oes!  Y  mae  tri  pheth  yn  ymddangos 
yn  yr  hyn  a  grybwyllwyd,  y  rhai  ydynt  yn  neillduol  yn 
dangos  mawredd  gwaith  y  prynedigaeth. 

1.  Mawredd  y  dygwyddiadau  nodedig  hyny,  a'r  goruch- 
wyliaethau  rhagluniaethol,  trwy  ba  rai  y  dygir  y  gwaith  hwn 
i  ben.  Mor  fawrion  ydyw  y  pethau  a  gyflawnodd  Duw,  er 
nad  ydynt  i'w  golygu  ond  cynifer  o  ranau  o'r  gwaith  !  Y 
fath  bethau  mawrion  a  wnaethpwyd  yn  y  byd  i  barotoi  y 
ffordd  i  Grist  ddyfod  i  bwrcasu,  a'r  fath  bethau  rhyfeddol 
a  wnaethpwyd  yn  mhwrcasiad  gweithredol  y  prynedig- 
aeth !  Mor  rhyfedd  oedd  yr  hyn  a  gyflawnwyd  er  gosoi 
Crist  mewn  sefyllfa  addas  i  bwrcasu — ei  gnawdoliaeth,  fel  y 
byddai  i  Dduw  ddyfod  yn  ddyn  !  A'r  fath  bethau  rhyfeddol 
a  gymerasant  le  yn  y  pwrcasiad — fel  y  byddai  i'r  Person 
hwnwj  yr  hwn  yw  yr  Iehofah  tragywyddol,  breswylio  ar  y 


HANES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH.  379 

ddaear  am  bedair-ar-ddeg  ar  hugain  neu  bymtheg  ar  hugain 
o  flynyddoedd,  mewn  cyflwr  tlawd  a  dirmygedig,  a  threulio 
ei  fywyd  inewn  llafur,  lludded  a  dyoddeh'adau,  ac,  yn  y  di- 
wedd,  marw  ar  y  groes  !  Mor  fawr  oedd  y  pethau  a  gyflawn- 
wyd  i  gwblhau  llwyddiant  prynedigaeth  Crist!  a'r  fath  bethau 
mawrion  a  wnaed  i'w  osod  ef  mewn  sefyllfa  i  ermill  y  llwydd- 
iant hwn  !  I'r  dyben  hwn  yr  adgyfododd  oddiwrth  y  meirw, 
yr  esgynodd  i'r  nefoedd,  ac  y  darostyngwyd  pob  peth  iddo  ef. 
Cymaint  o  wyrthiau  a  wnaethpwyd,  a'r  fath  chwyldrdadau 
grymus  a  ddygwyd  oddiamgylch  yn  barod  yn  y  byd,  a  chy- 
maint  mwy  fydd  y  rhai  a  gymerant  le  eto,  er  ei  ddwyn  i 
ben ! 

2.  Y  mae  nifer  y  dygwyddiadau  mawrion  y  gwneir  defn- 
ydd  o  honynt  gan  Dduw  i  ddwyn  y  gwaith  hwn  yn  mlaen,  yn 
dangos  mor  fawr  ydyw.  Mae  y  chwyldroadau  grymus  hyn 
mor  lluosog,  fel  y  maent  yn  llenwi  i  fyny  amryw  oesoedd.  Y 
dygwyddiadau  hynod  a  rhyfeddol,  trwy  y  rhai  y  dygwyd  yn 
mlaen  waith  y  greadigaeth,  a  gymerasant  i  fyny  chwe'  diwr- 
nod ;  ond  y  mae  y  goruchwyliaethau  mawrion,  trwy  ba  rai  y 
dygir  yn  mlaen  waith  y  prynedigaeth,  yn  ddigon  lluosog  i 
gymeryd  i  fyny  o  leiaf  chwech  neu  saith  mil  o  flynyddoedd, 
fel  y  mae  genym  bob  lie  i  gasglu  oddiwrth  air  Duw. 
Gweithredwyd  pethau  mawrion  mewn  perthynas  i'r  gwaith 
hwn  cyn  y  dylif ;  ac  yn  y  dylif,  fe  ddystry wiwyd  y  byd  am 
unwai-th  a  dyfroedd :  ond  fel  y  byddai  i  waith  y  prynedigaeth 
gae.l  ei  ddwyn  yn  mlaen,  fe  arbedwyd  eglwys  Dduw  yn 
rhyfedd  o  hono.  A'r  fath  bethau  mawrion  a  wnaeth  Duw 
tuag  at  ei  ddwyn  rhagddo  wedi  y  dylif,  mewn  perthynas  i 
ail  boblogiad  y  byd,  adeiladaeth  Babel,  gwasgariad  y  cen- 
edloedd,  byrhad  einioes  dyn,  galwad  Abraham,  dinystr 
Sodom  a  Gomorrah,  a'r  gadwyn  hirfaith  o  ragluniaethau 
rhyfeddol,  mewn  perthynas  i  Abraham,  Isaac,  a  Iacob,  a 
Ioseph  ;  a'r  rhyfeddodau  mawrion  yn  yr  Aifft  a'r  Mor  Coch, 
yn  yr  anialwch,  ac  yn  Nghanaan  yn  amser  Ioshua,  a  thrwy 
olyniaeth  hirfaith  o  ragluniaethau  rhyfeddol  tuag  at  y  gen- 
edl  Iuddewig  o  oes  i  oes. 

Y  fath  bethau  mawrion  a  wnaeth   Duw  trwy  ddadym- 


380  HANES  CJ  WAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

chwelyd  y  byd  in  or  fynych  cyn  i  Grist  ddyfod,  i  barotoi  y 
flbrdd  iw  ddyfodiad  ef !  Y  fatli  bethau  mawrion  a  wnaeth- 
pwyd  yn  amser  Crist,  ac  wedi  hyny  yn  nadyracbweliad 
teyrnas  Satan  yn  yr  yinberodraetb  Baganaidd,  ac  yn  ngbad 
wedigaeth  yr  eglwys  yn  amseroedd  tywyll  Pabyddiaeth,  ac 
yn  nygiad  y  Diwygiad  oddiamgylch  !  Cynifer  o  bethau  mawr- 
ion a  rhyfeddol  a  effeitbir  i  ddwyn  i  ben  amseroedd  gogon- 
eddus  yr  eglwys,  ac  ar  ddyfodiad  Crist  ddydd  y  farn,  yn 
ninystr  y  byd,  ac  yn  ngbludiad  yr  boll  eglwys  i'r  nef- 
oedd  ! 

3.  Canlyniad  gogoneddus  yr  holl  waith  hwn,  yn  ninystr 
llwyr  a  thragywyddol  y  rhai  drygionus,  a  gogoneddiad  cyf- 
lawn  y  cyfiawnion.  Ac  yn  awr  gadewcb  i  ni  fwrw  golwg 
ar  yr  adeiladaeth  hon  unwaith  eto,  ymddengys  fod  pob- 
peth  yn  bresennol  wedi  ei  orphen,  a'r  maen  ucbaf  wedi 
ei  osod.  Yr  oedd  ei  hymddangosiad  yn  ogoneddus  yn 
nyddiau  yr  apostolion,  ond  yn  llawer  gogoneddusacb  yn  am- 
ser Cystenyn.  ac  fe  fydd  iddi  ymddangos  yn  fwy  gogonedd- 
us eto  wedi  cwymp  Angbrist ;  ond  ar  berffeitbiad  pob  peth, 
hi  a  ymddengys  yn  ddirfawr  mwy  ardderchog  nac  erioed  o'r 
blaen.  Ymddengys  yn  awr  yn  ei  llawn  faint,  yn  adeilad  gyf- 
lawn  ac  uchel,  a'i  nen  yn  cyrbaedd  hyd  nef  y  nefoedd ;  yn 
adeiladaeth  teilwng  o'r  Duw  mawr,  Brenin  breninoedd. 

Ac  oddiwrtb  yr  byn  a  ddywedwyd,  gallwn  gasglu  mai 
gwaitb  y  prynedigaetb  yw  y  mwyaf  o  holl  weithredoedd  Duw, 
ag  y  mae  genym  ni  unrhyw  wybodaeth  am  danynt,  ac  mai  y 
gorcbwyl  hwn  yw  perffeithrwydd  ei  boll  weithredoedd 
ereill.  Ymddengys  yn  amlwg  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywed- 
wyd, mai  hwn  yw  y  penaf  o  holl  weithredoedd  rhaglun- 
iaethol  Duw,  a  bod  y  cwbl  o  honynt  yn  is-wasanaethgar 
i  waith  mawr  -y  prynedigaetb.  Gwelsom  fod  yr  holl  chwyl- 
droadau  mawrion  yn  y  byd  yn  cydweitho  i  ddwyn  oddiam- 
gylch y  dyben  ardderchog  hwn.  Y  mae  hyn  yn  dangos  pa 
gymaint  mwy  yw  gwaitb  y  prynedigaeth  na  gwaith  ygread- 
igaeth ;  oblegyd  hyn  yw  ei  ddyben,  megys  mai  y  dyben  o  ad- 
eiladu  ty  yw  y  defnydd  a  wneir  o  hono.     Gwaith  y  pryn- 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  381 

edigaetli  yw  swm  holl  weithredoedd  rhagluniaethol  Duw : 
y  maent  oil  yn  is-wasanaethgar  iddo :  fel  hyn  y  mae 
gwaith  y  greadigaeth  newydd  yn  rhagori  ar  yr  hen.  Felly 
y  mae  bob  amser,  pan  y  mae  Duw  yn  symud  un  peth  i 
wneyd  lie  i  beth  arall,  mae  y  newydd  yn  rhagori  ar  yr  hen. 
Fel  hyn  yr  oedd  y  deml  yn  rhagori  ar  y  tabernacl ;  y  cyf- 
ammod  newydd  yn  rhagori  ar  yr  hen ;  goruchwyliaeth  yr 
efengyl  ar  oruchwyliaeth  Moses ;  gorseddfaingc  Dafydd  ar 
orseddfainge  Saul ;  offeiriadaeth  Crist  ar  offeiriadaeth  Aaron ; 
yr  Ierusalem  newydd  ar  yr  hen  ;  ac  felly  y  mae  y  greadig- 
aeth newydd  yn  rhagori  yn  mhell  ar  yr  hen. 

Nid  ydyw  Duw  yn  gwneuthur  un  defnydd  arall  o'r 
greadigaeth  ond  i  fod  yn  wasanaethgar  i  ddybenion  y 
gwaith  mawr  hwn.  I  ateb  y  dyben  hwn.  efe  a  greodd  ac  a 
drefnodd  ddynolryw,  yr  angelion,  y  ddaear,  a  nefoedd  y 
gogoniant.  Dyben  Duw  wrth  greu  y  byd  oedd  parotoi  dy- 
weddi  a  theyrnas  i'w  Fab  ;  a  gosod  i  fyny  deyrnas  Crist,  a'i 
briodas  ysbrydol  ef  a'i  ddyweddi,  yw  y  peth  y  mae  yr  holl 
greadigaeth  mewn  poen  a  gwewyr  i  esgor  arno.  Y  mae  gwaith 
y  prynedigaeth  gymaint  yn  fwy  na  holl  weithredoedd  ereill 
Duw,  fel  nad  yw  y  lleill  i  gyd  yn  eael  eii  cyfrif  ond  rhan- 
au  o  hono,  neu  bethau  cysylltiedig  ag  ef.  neu  yn  tynu  tuag 
ato  ryw  ffordd  neu  gilydd  ;  ae  felly  y  mae  holl  fwriadau 
Duw  yn  perthyn  y  naill  ffordd  neu  'r  Hall  i'r  cvfammod  tra- 
gywyddol  o  brynedigaeth  a  fu  rhwng  y  Tad  a'r  Mab  eyn 
sylfaenu  y  byd.  Y  mae  pob  bwriad  o  eiddo  Duw  yn  was- 
anaethgar ryw  ffordd  neu  gilydd  i'r  cy  fain  mod  hwn.  Ac  o 
herwydd  fod  y  prynedigaeth  yn  waith  mor  fawr,  nid  yw  yn 
rhyfeddod  fod  yr  angelion  yn  chwennych  edi^ch  iddo.  Ac 
ni  ddylem  ryfeddu  fod  cymaint  yn  cael  ei  wneyd  o  hono  yn 
yr  ysgrythyrau — fod  cymaint  cyfrif  yn  cael  ei  wneuthur  o 
hono  yn  hanesion,  prophwydoliaethau,  a  chaniadau  y  Bibl ; 
canys  gwaith  y  prynedigaeth  yw  prif  destun  athrawiaethau, 
addewidion,  cysgodau,  caniadau,  hanesion,  a  phrophwydol- 
iaethau  yr  holl  Fibl. 

II.  Gallwn  ddysgu  oddiwrth    hyn  fel  y  mae  Duw  yn 


882  HlNES  GWAITH  Y  TRYNEDIGAETH. 

Alpha  ac  Omega,  yn  ddechreu  a  diwedd  fob  fdh.  Y  cyfryw 
yw  y  cymcriadau  a'r  enwau  a  briodolir  iddo  yn  fynych  yn 
yr  ysgrythyr.  Esa.  41.  4.  "  Pwy  a  weithredodd  ac  a  wnaeth 
hyn,  gan  alw  y  cenedlaethau  o'r  dechreuad?  Myfi  yr  Arg- 
lwydd  y  cyntaf,  myfi  hefyd  fydd  gyda  'r  diweddaf."  Ac  y 
mae  yr  ysgrythyr,  pan  yn  llefaru  am  ragluniaeth  fel  y  mae 
yn  per  thy  n  i,  ac  yn  cael  ei  chrynoi  i  fyny  yn  ngwaith  mawr 
y  prynedigaethj  yn  nodedig  yn  priodoli  y  cyfryw  deitlau  i 
Dduw.  Esa.  44.  6,  7,  a  48.  9 — 12.  Gan  hyny,  pan  y  mae 
Crist  yn  rhagddangos  y  dygwyddiadau  rhagluniaethol  nod- 
edig a  berthynent  i'w  eglwys  a'i  bobl  i'w  ddysgybl  loan,  y 
mae  efe  yn  amlygu  ei  hun  yn  fynych  dan  y  cymeriad  hwn. 
Dat.  1.8.  "  Myfi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  dechreu  a'r  di- 
wedd, medd  yr  Arglwydd,  yr  hwn  sydd,  a'r  hwn  oedd,  a'r 
hwn  sydd  i  ddyfod,  yr  Hollalluog."  Felly  drachefn,  adn. 
10,  11  :  "  Ac  mi  a  glywais  o'r  tu  ol  i  mi  lef  fawr  fel  llais 
udgorn,  yn  dywedyd,  Mi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  cyntaf  a'r 
diweddaf."  Gan  mai  Alpha  ac  Omega  yw  enwau  y  gyntaf 
a'r  ddiweddaf  o  lythyrenau  yr  egwyddor  Roegaidd,  mae  yn 
arwyddocau  ei  fod  yntau  yn  gyntaf  ac  olaf,  yn  ddechreu  a 
diwedd,  yr  un  modd.  Dat.  21.  6.  "Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthyf,  Darfu.  Myfi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  dechreu  a'r 
diwedd."  Pen.  22.  12,  13.  "  Ac  wele,  yr  wyf  yn  dyfod 
ar  frys ;  a'm  gwobr  sydd  gyda  mi,  i  roddi  i  bob  un  fel  y 
byddo  ei  waith  ef.  Myfi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  dechreu 
a'r  diwedd,  y  cyntaf  a'r  diweddaf." 

Yr  ydym  wedi  gweled  i  ba  ddyben  y  dechreuodd  Duw 
3^rfa  ei  ragluniaeth  yn  nechreuad  cenedlaethau  dynion  :  ac 
fel  y  dygodd  bethau  yn  mlaen  bob  amser  yn  unol  a'r  dyben 
hwnw  heb  erioed  fethu ;  ac  fel  y  bydd  terfyniad  a  chanlyniad 
olaf  pob  peth  yn  y  diwedd  i  Dduw  ;  o  herwydd  paham  gallwri 
roddi  bloedd  gyda'r  apostol,  (Ithuf.  11.  33,)  "  0  ddyfnder 
golud  doethineb  a  gwybodaeth  Duw  !  mor  anchwiliadwy  yw 
ei  farnau  ef!  a'i  ffyrdd  mor  anolrheinadwy  ydynt !"  Ac 
adn.  36.     "  Canys  o   honp  ef,  a  thrwyddo  ef,  ac  iddo  ef,  y 


IIANES  GWAITH  Y  PE  i'XEDIGAETH.  3SS 

mae  pob  peth.     Iddo  ef  y  byddo  y  gogoniant  yn  dragy 
wydd.     Amen." 

Gwelsom  fel  y  daeth  pethau  ereill  i'w  terfyn  y  naill  ar  ol 
y  Hall :  fel  y  syrthiodd  gwledydd.  a  theyrnasoedd.  ac  ym- 
herodraethau.  ac  y  daethant  i'r  dim.  hyd  yn  nod  y  mwyaf 
rhwysgfawr  a  chadarn  o  honynt.  Gwelsom  fel  y  mynych 
ddadymehwelwyd  y  byd.  ac  fel  y  bydd  iddo  gael  ei  ddad- 
ymchwelyd  eto  yn  fwy  nodedig  :  gwelsom  fel  y  dyfethwyd 
ef  unwaith  a  dwfr,  ac  fel  y  bydd  iddo  yn  y  diwedd  gael  ei 
hollol  ddinystrio  a  than :  er  hyny  Duw  sydd  yr  un  trwy  yr 
holl  oesoedd.  Yr  oedd  ef  cyn  dechreuad  gyrfa  pethau,  ac 
efe  a  fydd  wedi  iddynt  ddyfod  i'w  terfyn.  Salm  \02.  25.  26. 
Felly  Duw  ydyw  yr  hwn  sydd.  arr  hwn  oedd.  a'r  hum  sydd  i 
ddyfod. 

Gwelsom.  trwy  amryfal  enghraifftiau,  fel  y  dinystriwyd 
yr  holl  dduwiau  ereill.  Cafodd  duwiau  y  cenedloedd  o  am- 
gylch  Canaan,  a  holl  dduwiau  ymherodraeth  Bhufain.  eu 
dinystrio.  a'u  haddoliad  ei  ddadymchwelyd  er  ys  talm.  Yr 
ydym  wedi  gweled  fel  y  bydd  i  Anghrist.  yr  hwn  a  alwai 
ei  hun  yn  dduw  ar  y  ddaear — Mahomet,  yr  hwn  sydd  yn 
honi  anhrydeddusrwydd  crefyddol — a  holl  dduwiau  y  Pag- 
aniaid  trwy  yr  holl  fyd.  ddyfod  i'w  terfyn  :  ac  fel  y  bydd  i 
Satan,  y  ddraig  fawr.  yr  hen  sarph.  yr  hwn  a  osododd  ei  hun 
i  fyny  yn  y  byd  megys  duw.  gael  ei  fwrw  i'r  llyn  o  dan.  i  ddy- 
oddef  ei  gyflawn  gospedigaeth  :  ond  y  mae  Iehofah  yn  aros, 
ei  freniniaeth  sydd  freniniaeth  dragywyddol.  ac  ar  ei  lyw- 
odraeth  ni  bydd  diwedd.  Gwelsom  y  fath  gyfnewidiadau 
mawrion  a  gymerasant  le  yn  y  byd  ;  ond  Duw  sydd  an- 
nghyfnewidiol.  yr  un  ddoe.  heddyw.  ac  yn  dragywydd. 

Dechreuasom  yn  mhen  ffrwd  rhagluniaeth  ddwyfol.  a  dil- 
ynasom  hi  trwy  ei  hamrywiol  ddirwyniadau.  hyd  oni  ddaeth- 
om  o'r  diwedd  i'r  lie  y  mae  yn  tarddu  o  hono.  Gan  iddi 
ddechreu  yn  Xuw.  ynddo  ef  hefyd  y  diwedda.  Duw  ydyw 
y  cefnfor  mawr  i'r  hwn  y  mae  hi  yn  ymarllwys.  Mae  rhag- 
luniaeth yn  gyffelyb  i  olwyn  ddirfawr.  cylchfesur  yr  hon 
sydd  mor  uchel  fel  y  mae  yn  arswydlawn.  a  gogoniant  Duw 


384  HANES  GWAITII  Y  I'RYNEDIGAETII. 

Israel  ami  oddiarnod J.  yn  ol  y  darluniad  yn  ngweledigaeth 
Ezeciel.  Gwelsom  gylchdroad  yr  olwyn  hon,  a'r  modd, 
megys  yr  oedd  yn  dyfod  o  Dduw,  y  mae  ei  gogwydd-dro 
wedi  bod  iddo  ef  drachefn.  Mae  holl  oruchwyliaethau  rhag- 
luniaeth  ddwyfol  yn  gyffelyb  i  ddolenau  cadwyn  ;  y  gad- 
wyn  gyntaf  sydd  o  Dduw,  a'r  olaf  iddo  ef. 

III.  Gallwn  weled  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  fel  y 
mae  gan  Grist  y  fiaenoriaeth  yn  mhob  peth.  Efe  y  w  y  Prynwr 
mawr  ;  ac  am  hyny,  gan  mai  gwaith  y  prynedigaeth  yw  swm 
holl  weithredoedd  rhagluniaeth  Duw,  mae  yn  dangos  gogon- 
iant  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  megys  uwchlaw  pob  peth,  trwy 
bob  peth,  ac  yn  mhob  peth.  Gan  mai  dyben  Duw  wrth  greu  y 
byd  ydoedd  iddo  fod  yn  wasanaethgar  i'w  Fab  yn  ngorchwyl 
y  prynedigaeth,  mae  hyny  yn  un  rheswm  paham  y  creodd 
efe  y  byd  trwyddo  ef.  Eph.  3.  9 — 12.  Dengys  yr  hyn  a 
ddywedwyd,  fel  y  mae  bwriadau  Duw  yn  cyfarfod  oil  yn 
Nghrist ;  ac  fel  y  mae  efe  cyn  pob  peth,  a  goruwch  pob 
peth.  Mae  pob  peth  yn  cael  eu  cynnwys  ynddo  ef,  yn  cael 
eu  llywodraethu  ganddo,  ac  yn  ddarostyngedig  iddo.  Col. 
1.  15 — 18.  Duw  a'i  gwnaeth  ef  yn  gynfab  iddo,  dyrchaf- 
odd  ef  yn  uwch  na  breninoedd  y  ddaear,  a  gosododd  ei 
orseddfaingc  ef  uwchlaw  eu  gorseddfeingciau  hwy.  Cyn- 
naliodd  Duw  ei  deyrnas  ef  i  fyny  bob  amser,  pan  y  mae 
ereill  yn  dyfod  i  ddyddimdra ;  y  mae  hon  yn  y  diwedd  yn 
ymddangos  yn  uwch  na  'r  cwbl.  er  cymaint  fu  y  gwrthwyn- 
ebiad  a  gafodd  am  gynifer  o  oesoedd.  Mae  pob  teyrnas 
arall  yn  syrthio,  ond  ei  deyrnas  ef  fydd  y  ddiweddaf,  yr  hon 
ni  rydd  byth  le  i  un  arall. 

Gwelwn  pa  gyfnewidiadau  bynag  y  sydd,  a  pha  gymaint 
bynag  yr  ymddyrchafo  gelynion  Crist  eu  hunain,  eto  y  mae 
efe  yn  teyrnasu  gydag  awdurdod  anfeistrolaidd  a  rhwysg 
difesur  :  ac  yn  y  diwedd,  mae  ei  bobl  ef  yn  cael  eu  perffaith 
waredu  a'u  gwneyd  yn  ddedwydd,  a'i  holl  elynion  yn  dyfod 
yn  droedfaingc  i'w  draed  ef.  Ac  fel  hyn  y  rhoddodd  Duw  y 
byd  i'w  Fab  yn  etifeddiaeth. 

IV.  Oddiwrth  hyn  gallwn  weled  cysondeb,  trefnusrwydd, 


HANES  GWAITH   V  FRYNEDIGAETH.  385 

a  harddwch  gwcithredoedd  rhagluniaelhol  Dure.  Os  bydd  i 
ni  edrych  ar  bethau  mewn  unrbyw  oleuni  arall,  ymddengys 
pob  peth  fel  cvmysgedd.  ac  yn  gyffelyb  i  luchiadau  tonau  ; 
ymddengys  pethau  megys  pe  byddai  un  cbwyldroad  dyrys 
yn  dvfod  ar  ol  un  arall.  trwy  ddamwain  gibddall  yn  unig, 
beb  fod  iddynt  un  dyben  rbeolaidd  a  phennodol.  Ond  os 
bydd  i  ni  ystyried  dygwyddiadau  rbagluniaetb  yn  y  gol- 
euni  y  mae  yr  ysgrytbyr  yn  eu  gosod  o'n  blaen.  ymddang- 
osant  fel  cadwyn  o  ddygwyddiadau  rbeolaidd.  yn  cael  eu 
cyfarwyddo  yn  ddoeth  mewn  cydgordiad  a  cLysondeb  rhag 
orol.  ac  yn  tueddu  oil  at  yr  un  dyben.  Nid  damwain  gibddall 
sydd  yn  troi  olwynion  rbagluniaetb  oddiarngylcb,  ond  y 
maent  o  amgylcb-ogylcb  yn  llawn  llygaid.  yn  ol  y  darluniad 
a  rydd  Ezeciel  o  bonynt,  ac  yn  cael  eu  cyfarwyddo  gan  Ys- 
bryd  Duw  :  He  yr  elo  yr  Ysbryd,  yr  ant  bwytbau.  Mae 
boll  weitbredoedd  rbagluniaetb  Duw.  yn  nibob  oes,  yn  cyf- 
arfod  yn  y  diwedd,  niegys  cynifer  o  linellau  mewn  un  canol- 
bwynt. 

Nid  ydyw  gwaitb  rbagluniaetb,  a  gwaitb  y  greadigaetb, 
ond  un  gwaitb  o  eiddo  Duw.  Nid  cynifer  o  weithredoedd 
neillduol  ac  annibynol.  yw  dygwyddiadau  rbagluniaetb,  ond 
yn  bytracb  cynifer  o  ranau  gwabanol  o'r  un  gwaith,  ac  o'r 
un  cynllun  rheolaidd.  Maent  oil  mewn  undeb  a'u  gilydd 
megys  gwabanol  ranau  adeilad.  Mae  llawer  o  gerig.  a  llawer 
o  ddarnau  o  goed  mewn  adeilad,  ond  y  maent  oil  wedi  eu 
cysylltu  a'u  ffurfio  yn  ngbyd,  fel  nad  yw  y  cwbl  yn  gwneyd 
ond  un  adeiladaetb  :  un  sylfaen  sydd  iddynt  oil,  ac  yn  y 
diwedd  maent  oil  yn  cael  eu  buno  yn  yr  un  pen  congl-faen. 

Nid  anmbriodol  fyddai  cydmaru  rbagluniaetb  Duw  i 
afon,  ag  iddi  nifer  aneirif  o  gangbenau,  yn  dechreu  mewn 
gwabanol  ardaloedd,  yn  mbell  iawn  oddiwrtb  eu  gilydd.  ac 
yn  treiglo  oil  yr  un  ffordd.  Wedi  rbedeg  o  bonynt  lwybrau 
gwabanol  a  gwrtbwynebol  i'r  olwg.  maent  oil  yn  ymuno  fel 
y  maent  yn  dynesu  tua  tberfyn  eu  gyrfa,  ac  o'r  diwedd  yn 
ymarllwys  trwy  yr  un  aber  i'r  un  cefnfor.  Mae  gwabanol 
ffrydiau  yr  afon  bon  yn  dueddol  o  ymddangos  yn  ddyrys  i 

h.  r. — w.  17 


386  IIANUa  GSVA1TH  Y  PRYNED1GAETH. 

ni,  o  herwydd  byrdra  ein  golwg,  yr  hyn  sydd  yn  ei\ 
rhwystro  i  weled  y  cyfan  ar  unwaith.  Nis  gall  y  dyn  np,d 
yw  yn  canfod  ond  caingc  neu  ddwy  ar  unwaith,  ddweyd  yn 
iawn  pa  ffordd  y  niae  eu  treigliadau  yn  tueddu.  Mae  eu 
llwybrauyn  ymddangos  yn  hynod  o  geimion,  ac  ymddengys 
rhai  ffrydiau  fel  pe  baent  yn  rhedeg  yn  groes  a  gwrthwyneb 
i'w  gilydd  ;  ac  os  bydd  i  ni  gymeryd  golwg  o  bell  ar  bethau, 
y  mae  rhwystrau  ac  attaliadau  aneirif,  megys  creigiau,  myn- 
yddoedd,  a'r  cyffelyb,  yn  ymddangos  ar  y  ffordd  iddynt  byth 
ymuno  a  dyfod  i'r  mor ;  ond  eto,  os  bydd  i  ni  olrhain  eu 
rhediad,  cawn  weled  eu  bod  oil  yn  ymuno  yn  y  diwedd,  ac 
yn  cyd-ymdywallt  yn  un  afon  i'r  un  cefnfor  mawr.  Nid  oes 
un  o'r  ffrydiau  yn  pallu. 

V.  Gallwn  ddadleu  yn  gadarn  oddiwrth  y  cwbl  a  ddy- 
wedwyd,  mai  gair  Duw  yw  yr  ysgrythyrau,  oblegyd  hwy  yn 
unig  sydd  yn  ein  hyfforddi  beth  yw  dyben  Duw  yn  yr  holl 
weithredoedd  hyn.  Mae  yn  ddiamheuol  fod  Duw  yn  dilyn 
rhyw  gynllun,  ac  yn  dwyn  rhyw  auican  yn  mlaen.  trwy  yr 
amrywiol  gyfnewidiadau  a  chwyldroadau  sydd  yn  cymeryd 
lie  yn  y  byd  o'r  naill  oes  i'r  Hall.  Mae  yn  eithaf  rhesymol 
nieddwl  fod  gan  Ragluniaeth  ryw  ddyfais  fawr  mewn 
golwg,  i  ddwyn  yr  hon  yn  mlaen  y  trefnodd  yr  holl  gyf- 
newidiadau mawrion  a  wnaeth  efe  yn  olynol  yn  y  byd ;  ac 
nad  ydyw  yr  holl  chwyldroadau,  o  ddechreuad  y  byd  hyd  ei 
ddiwedd,  ond  gwahanol  ranau  o'r  un  ddyfais,  y  rhai  ydynt 
oil  yn  cydweithio  i  ddwyn  oddiamgylch  y  gorchwyl  mawr 
sydd  gan  Greawdwr  a  Llywodraethwr  y  byd  mewn  golwg 
yn  y  diwedd ;  ac  na  bydd  y  ddyfais  wedi  ei  gorphen,  na  'r 
dyben  wedi  ei  gyflawn  gwblhau,  hyd  ddiwedd  y  byd,  a 
dwyn  y  chwyldroad  olaf  oddiamgylch. 

Yn  awr  nid  oes  dim  arall  a'n  cyfarwydda  beth  yw  dyfais 
a  dyben  Duw  yn  ei  weithredoedd,  ond  yr  Ysgrythyrau 
Sanctaidd.  Nid  oes  dim  arall  yn  honi  dwyn  i'r  golwg  holl 
restr  gweithredoedd  rhagluniaethol  Duw  o'r  dechreu  i'r  di- 
wedd, a'n  hysbysu  pa  fodd  yr  oedd  pob  peth  o  Dduw  ar  y 
cyntafj  beth  yw  eu  dyben,  fel  yr  ordeiniwyd  hwy  o'r  de- 


HANES  GWAITI1   Y  PRYXEPIGAETH.  387 

cbreud,  ac  fel  y  bydd  iddynt  gael  eu  dwyn  yn  mlaen  hyd 
ddiwedd  y  byd,  pa  beth  a  ddaw  o  bonynt  yn  y  diwedd,  ac 
fel  y  bydd  pob  peth  i  Dduw  y  pryd  hwnw.  Nid  oes  dim  ond 
yr  ysgrythyrau  yn  boni  dangos  unrbyw  amcan  na  thuedd 
rheolaidd  yn  y  cbwyldroadau  a  acbosir  gan  Dduw  o  oes  i 
oes.  Nid  oes  dim  arall  yn  cymeryd  arno  ddangos  pa  betb 
a  fuasai  Duw  yn  ei  effeitbio  trwy  y  petbau  a  wnaetb,  y  mae 
yn  wneyd,  ac  a  wna  :  na  pba  betb  a  geisia  ac  a  fwriada  trwy- 
ddynt.  Nid  oes  dim  arall  yn  cymeryd  arno  ddangos.  gydag 
un  matb  o  eglurdeb  a  sicrwydd,  pa  fodd  y  cafodd  y  byd  ei 
fodoliaetb,  nac  i'n  gwneyd  yn  bysbys  o  wir  ddecbreuad 
petbau.  Nid  oes  dim  ond  yr  ysgrytbyrau  yn  gosod  allan, 
trwy  banesyddiaetb  reolaidd,  pa  fodd  y  llywodraetbodd 
Duw  y  byd  o'r  decbreuad  ;  na  pba  fodd  y  bydd  iddo  ei  lyw- 
odraetbu  byd  ei  ddiwedd,  trwy  bropbwydoliaeth  reolaidd 
am  ddygwyddiadau  dyfodol ;  yn  unol  a'r  ber  a  rydd  Duw 
i'r  duwiau,  y  prophwydi,  a'r  dysgawdwyr  Paganaidd.  Esa. 
41.  22,  23.  *•  Dygant  bwynt  allan,  a  mynegant  i  niy  petbau 
a  ddygwyddant ;  mynegwch  y  petbau  gynt  betb  ydynt,  fel 
yr  ystyriom,  ac  y  gwypom  eu  diwedd  bwynt ;  neu  traetbwcb 
i  ni  y  petbau  a  ddaw.  Mynegwcb  i  ni  y  petbau  a  ddaw  ar 
ol  byn,  fel  y  gwypom  mai  duwiau  ydych." 

Ymddengys  mai  addas  a  rbeidiol  i  fodau  deallus  a  rbe- 
symol  y  byd  yw  gwybod  rhywbetb  am  ddyfais  a  bwriad 
Duw  yn  ei  weitbredoedd  :  canys  iddynt  bwy  yn  ddiambeu- 
ol  y  maent  yn  pertbyn,  yn  bytracb  nac  i'r  anifeiliaid  dires- 
swm  a  pbetbau  difywyd.  Mae  y  chwyldroadau,  trwy  ba  rai 
y  mae  Duw  yn  dwyn  ei  gynllun  mawr  oddiamgylch,  gan 
mwyaf  yn  ddiambeuol  yn  eu  mysg  bwy,  ac  felly  yn  dwyn 
perthynas  a'u  sefyllfa.  Felly  mae  yn  angbenreidiol  iddynt 
yn  sicr  wybod  rbywbetb  am  byny  ;  yn  enwedig  gan  fod 
Duw  wedi  gosod  ei  greaduriaid  rbesymol  mewn  sefyllfa  i'w 
ganfod  ef  yn  ei  weitbredoedd,  i'r  dyben  bwn,  sef  fel  y  byddai 
iddynt  weled  gogoniant  Duw  ynddynt,  a  rboddi  iddo  y 
gogoniant  sydd  ddyledus.  Ond  a  allant  bwy  ganfod  gogon- 
^nt  Duw  yn  ei  weitbredoedd,  os  na  wyddant  ei  ddyben 


388  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH. 

ynddynt,  a  pha  gynlluniau  a  gwblheir  ganddo  trwy  yr  hyn 
y  mae  yn  ei  wneyd  ? 

Yn  mhellach,  mae  yn  ofynol  i  ddynolryw  gael  eu  hy- 
fforddi  rywfodd  am  ddyben  Duw  yn  llywodraethiad  y  byd, 
gan  ei  fod  wedi  eu  gosod  hwy  mewn  sefyllfa  addas  i  gyn- 
northwyo  ei  amean,  a  chydweithredu  i'w  ddwyn  yn  mlaen 
fel  ei  gyfeillion  a'i  ddeiliaid.  Gan  hyny  eithaf  rhesymol 
yw  i  ni  feddwl  i  Dduw  roddi  rbyw  ddatguddiad  i  ddyn- 
olryw er  eu  gwneyd  yn  hysbys  o  hyn  :  ond  nid  oes  dim 
arall  a  wna  hyny  oddyeithr  y  Bibl.  Mae  hyn  yn  cael  ei 
wneuthur  yn  y  Bibl.  Cawn  yma  ein  hyfforddi  am  dardd- 
iad  cyntaf  pethau,  a  hanes  rheolaidd  am  ddyben  gweith- 
redoedd  Duw  o'r  dechreuad,  trwy  yr  holl  oesoedd  hyny 
sydd  yn  myned  tu  hwnt  i  gyrhaedd  hanesion  ereill.  Dy- 
wcdir  i  ni  yma  beth  oedd  amcan  Duw  yn  y  cwbl.  beth  ydyw 
ei  ddyben  mawr,  pa  fodd  y  trefnodd  yr  holl  gynllun,  a'r 
pethau  mawrion  a  ddwg  efe  i  ben.  Cawn  yma  hanes  teil- 
wng  o  Dduw,  yn  dangos  allan  dra-rhagorol  ogoniant  ei  ber- 
ffeithderaiij  ei  fawredd  a'i  ddoethineb,  ei  sancteiddrwydd, 
ei  ras  a'i  gariad  ;  a'i  ddyrchafiad  uwchlaw  pawb,  megys  y 
cyntaf  a'r  diweddaf. 

Yn  hwn  y  dangosir  i  ni  amrywiol  ranau  gwaith  rhaglun- 
iaeth,  ac  fel  y  mae  y  cwbl  wedi  cael  eu  cyd-gysylltu  mewn 
ffurf  reolaidd,  brydferth  a  gogoneddus.  Cawn  ynddo  hys- 
bysrwydd  o  holl  ddyfais  rhagluniaeth.  o  ddechreuad  y  byd 
hyd  ei  ddiwedd,  mewn  hanesyddiaeth  neu  brophwydoliaeth, 
ac  yma  y  dywedir  i  ni  pa  fodd  y  bydd  i  bethau  gael  eu  dwyn 
oddiamgylch  i  ddarostwng  gelynion  Duw,  i  ddiogelu  iach- 
awdwriaeth  a  gogoniant  ei  eglwys,  ac  i  osod  i  fyny  frenin- 
iaeth  dragywyddol  ei  Fab. 

Y  fath  ddatguddiad  rhesymol.  teilwng.  a  rhagorol  ydyw 
hwn  !  y  fath  lyfr  ardderchog  yw  y  Bibl,  yr  hwn  a  gy nnwysa 
gymaint  tu  hwnt  i  holl  lyfrau  ereill  y  byd  !  y  fath  nodwedd- 
ion  o  wir  ddwyfoldeb  sydd  iddo  !  y  llyfr  a  roddodd  Iehofah 
i  ddynolryw  i'w  hyfforddi.  heb  yr  hwn  y  buasem  wedi  ein 
gadael  mewn  tywyllwch  ac  annhrefn  truenus. 


HANES  GWA1TH  Y  TRYNEDIGAETH.  389 

VI.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd.  gallwn  weled  gogon- 
eddus  fawrcdd  a  gallu  Duw  yn  ngicaitk  y  prynedigaeth. 
Mae  ardderckogrwydd  ei  allu  yn  ymddangos  yn  ei  waith 
yn  cynnal  ei  eglwys  i  fyny  am  gyhyd  o  amser.  ac  yn  dwyn 
gorchwyl  y  prynedigaeth  yn  mlaen  :  gan  gadw  ei  eglwys 
yn  fv w  yn  anil  pan  nad  oedd  ond  megys  gwreichionen  fechan 
neu  fel  llin  yn  niygu.  yn  yr  hwn  y  byddai  y  tan  bron  a  diff- 
odd.  a  galluoedd  daear  ac  uffern  yn  cydymuno  i'w  dy- 
fetha.  Eto  ni  oddefodd  Duw  iddynt  ei  diffodd.  ac  yn  y  di- 
wedd  efe  a  ddwg  allan  farn  i  fuddugoliaeth.  Y  mae  Duw 
yn  gogoneddu  ei  nerth  yn  ngwendid  ei  eglwys  .  trwy  beri 
i'w  bobl.  y  rhai  nid  ydynt  arngen  na  babanod  bychain.  fudd- 
ugoliaethu  o?r  diwedd  ar  holl  ddaear  ac  uffern :  fel  y  bydd 
iddynt  sathru  ar  y  Hew  a"r  asp  :  y  cenaw  Hew  a"r  ddraig  a 
fathrant  dan  draed.  Y  mae  mawredd  gallu  Duw  i'w  weled 
yn  ei  waith  yn  gorchfygu  ei  elynion  lluosog  a  chedyrn  trwy 
yr  lachawdwr  hwnw  a  fu  unwaith  yn  faban  mewn  preseb. 
ac  a  ymddangosodd  megys  dyn  tlawd.  egwan  a  dirmygedig. 
Efe  a'u  gorchfygodd  ac  a  fuddugoliaethodd  arnynt  a"u  harf 
eu  hunain.  sef  y  groes. 

Y  mae  mawrhydi  gogoneddus  Duw  i'w  weled  yn  ei  waith 
yn  gorchfygu  holl  elynion  galluog  ei  eglwys  y  naill  oes 
ar  ol  y  Hall :  ac  yn  ei  waith  yn  gorchfygu  Satan,  yr  ys- 
bryd  cryf  a  balch  hwnw.  yn  nghydal  holl  fyddin  uffernol. 
ac  yn  ei  ddarostwng  yn  mhen  amser  maith  ar  ol  iddo  yn  ym- 
ffrostgar  osod  ei  hun  i  fyny  fel  duw  y  byd  hwn.  a  gwneyd  ei 
oreu  am  oesoedd  olynol  i  gadarnhau  ei  hun  yn  ei  deyrnas. 

Y  mae  gallu  Duw  rw  weled  yn  ogoneddus  yn  ei  waith  yn 
gorchfygu  Satan  wedi  iddo  ddyrchafu  ei  hun  yn  y  deyrnas 
Baganaidd  gryfaf  a  mwyaf  ei  hawdurdod  a  fu  ganddo  er- 
ioed.  sef  yr  ymherodraeth  Rufeinig,  Gorchfygwyd  ef  gan 
Grist,  ein  Michael  ni :  bwriwyd  y  diafol  allan.  ac  ni  chaf- 
wyd  lie  iddo  mwyach  yn  y  nefoedd  :  eithr  efe  a  fwriwyd 
allan  i'r  ddaear.  a'i  angelion  a  fwriwyd  allan  gydag  ef. 
Drachefn.  ymddengys  ei  allu  yn  ogpneddus  yn  ei  waith  yn 
ei  orchfygu  ef  yn  ei  devrnas  Anghristaidd.  yn  vr  hon,  gor- 

17* 


390  HANES  GWAITH  Y  PItYNEDIGAETIL 

uwch  pob  un  arall,  yr  oedd  ei  falchder,  ei  gyfrwysdra,  a'i 
greulondeb  i'w  canfod.  Ymddengys  hefyd  yn  ogoneddus 
yn  ei  waith  yn  gorchfygu  y  diafol  yn  ei  gydfwriad  a'i  wrth- 
wynebiad  mwyaf  a  chadarnaf,  ycbydig  cyn  cvvymp  An- 
ngbrist,  trwy  yr  hyn  y  rhoddir  dyrnod  marwol  i'w  deyrnas 
weledig,  y  canlyniad  o'r  hyn  fydd  ei  chwymp  cyffredinol 
trwy  y  byd. 

Mae  gallu  arddercbog  Duw  befyd  i'w  weled  yn  ei  waith 
yn  gorchfygu  y  diafol.  dro  ar  ol  tro,  wedi  caniatau  iddo  araser 
maith  i  gadarnhau  cymaint  ag  a  fedrai  arno  ei  bun.  Dad- 
ymchwelwyd  ef  yn  ei  ymherodraeth  Rufeinig  Baganaidd, 
ar  ol  iddo  fod  yn  ymgryf  hau  yn  y  rhanau  hyny  o'r  byd 
byth  er  adeiladaeth  Babel.  Dadymchwelwyd  ei  deyrnas 
yn  fwy  hollol  a  chyffredinol  dros  yr  boll  fyd,  ar  ol  iddo  gael 
hamdden  arall  i  sicrhau  ei  hun  hyd  eithaf  ei  allu  am  lawer 
o  oesoedd,  trwy  osod  i  fyny  ddwy  deyrnas  fawr  Anghrist  a 
Mahomet,  ac  i  sefydlu  ei  achos  yn  y  byd  Paganaidd.  Gwelsom 
fel  y  dyddimwyd  y  teyrnasoedd  hyn  o  eiddo  gelynion  Duw, 
y  rhai  oeddynt  yn  ymddangos  mor  gryfion,  fel  pe  buasai  yn 
annichonadwy  bron  eu  dadymchwelyd  ;  ond  pan  y  mae  Duw 
yn  dyfod  i'r  maes,  maent  yn  toddi  fel  brasder  wyn  o  flaen  y 
tan,  ac  yn  cael  eu  gyru  ymaith  fel  us  o  flaen  corwynt. 

Teyrnasoedd  galluog  Anghrist  a  Mahomet,  wedi  arfer  o 
honynt  y  fath  rwysg  am  gynifer  o  oesoedd,  a  sathru  y  byd 
dan  eu  traed,  pan  ymddangoso  Crist  a  ddiflanant  fel  eys- 
god,  ac  a  ddarfyddant  o  honynt  eu  hunain — ciliant  fel 
tywyllwch  o  ystafell  ar  arweiniad  goleuni  iddi.  Beth  ydyw 
gelynion  Duw  yn  ei  ddwylaw  ef?  Fel  y  mae  eu  nerth 
mwyaf  hwy  yn  gwanhau  pan  gyfodo  efe  yn  eu  herbyn !?  ac 
mor  wan  yr  ymddangosant  hwy,  oil  yn  nghyd,  yn  nydd  y 
farn  !  Gallwn  gymhwys#  y  geiriau  hyny  yn  nghan  Moses 
yn  y  fan  yma,  (Exod.  15.  6,)  "  Dy  ddeheulaw,  Arglwydd, 
sydd  arddercbog  o  nerth :  a'th  ddeheulaw,  Arglwydd,  a 
ddrylliodd  y  gelyn."  Mor  ardderchog  yr  ymddengys  mawr- 
hydi  Duw  yn  ei  waith  yn  dadymchwelyd  y  byd  o  amser  i 
amser  i  ddwyn  ei  amcanion  yn  mlaen,  ac  yn  y  diwedd  yn 


IIANES  G  WAITH  Y  PRYNEDIGAETH.  391 

ei  waitli  yn  peri  i'r  nefoedd  a'r  ddaear  ffoi  ymaith,  i'r  dyben 
o  ddyrchafu  gogoniant  ei  deyrnas  ! 

VII.  Oddiwrth  yr  liyn  a  ddywedwyd,  gallwn  weled  ar- 
dderchogrwydd  doethineb  Dww.  Ymddengys  ei  ddoethiaeb 
yn  ei  waitli  yn  creu  y  byd,  ei  greu  i'r  fath  wasanaeth  rhag- 
orol,  ac'  i  ddwyn  yn  mlaen  waith  mor  ardderchog;  yn  tynu 
y  fath  ddaioni  allan  o  ddrwg  mor  fawr,  gan  wneuthur  ewymp 
ac  audwyad  dynolryw,  yr  hyn  oedd  ynddo  ei  hun  yn  beth 
mor  alarus,  yn  acblysur  i  gyflawnu  y  fath  waith  gogoneddus 
a'r  prynedigaeth,  ac  i  ddwyn  ei  etholedigion  i'r  fath  sefyllfa 
o  wynfydedigrwydd  annhraethadwy.  Mor  ardderchog  y  mae 
doethineb  Duw  yn  ymddangos  yn  y  rhestr  faith  o  chwyl- 
droadau  olynol  a  gymerasant  le  yn  y  byd.  gan  ddwyn  trefn 
allan  o  annhrefn,  a  dyddimu  dichellion  cyfrwysaf  Satan,  yn 
y  rhai  yr  ymogoneddai  fwyaf,  a'u  troi  yn  achlysuron  o  fudd- 
ugoliaeth  gymaint  mwy  gogoneddus  i'w  Fab  lesu  Grist  ! 
Ac  mor  rhyfeddol  yw  doethineb  Duw,  yr  hwn  sydd  yn 
dwyn  y  fath  luaws  amryfal  o  gyfnewidiadau  a  dadymchweL 
iadau  yn  y  byd  oil  i'r  fath  derfyn  gogoneddus  yn  y  diwedd, 
gan  gyfarwyddo  olwynion  rhagluniaeth  yn  fedrusgar,  fel  y 
mae  pob  un  o  honynt  yn  cydweithredu,  megys  cynifer  o  ol- 
wynion y  peiriant  cywreiniaf,  i  ddwyn  oddiamgylch  y  fath 
ganlyniad  rhagorol  yn  y  diwedd,  a'r  fath  amlygiad  o'r  gog- 
oniant dwyfol,  y  fath  ddedwyddwch  i'w  bobl,  a'r  fath  deyrnas 
ogoneddus  a  thragywyddol  i'w  Fab ! 

VIII.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd,  gallwn  weled  an- 
nghyfnewidioldeb  trwgwredd  a  ffyddlondeb  Dww  iho  bobl ; 
na  fydd  iddo  byth  wrtliod  ei  etifeddiaeth,  eithr  ei  fod  yn 
cofio  ei  gyfammod  a  hwynt  trwy  yr  holl  genedlaethau. 
Gallwn  yn  awr  weled  geirwiredd  ein  testun  :  "  Y  pryf  a'u 
bwyty  fel  dilledyn,  a'r  gwyfyn  a'u  hysa  fel  gwlan  :  eithr  fy 
nghyfiawnder  a  fydd  yn  dragywydd,  a'm  hiachawdwriaeth 
o  genedlaeth  i  genedlaeth."  Gallwn  weled  yma  reswm  di- 
gonol  dros  yr  enw  hwnw  o  eiddo  Duw  trwy  yr  hwri  yr  amlyg- 
odd  efe  ei  hun  i  Moses.  Exod.  3.  14.  "A  Duw  a  ddy- 
wedodd  wrth  Moses,  Ydwyf  yr  Hwn   Ydwyf:"  Ydwyf  yr 


392  HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII. 

un  yn  awr  a  pban  aethum  i  gyfamnaod  ag  Abraham,  Isaac, 
a  Iacob.  a'r  un  a  fyddaf  yn  oes  oesoedd  :  Ydwyf  yn  cadw 
syfammod  yn  dragywydd  :  Ydwyf  hunan-ddigonol,  holl- 
ddigonol,  ac  anghyfnewidiol. 

Ac  yn  awr  gallwn  ganfod  gwirionedd  Salm  36.  5,  6. 
u  Dy  drugaredd,  Arglwydd,  sydd  hyd  y  nefoedd,  a'th  wir- 
ionedd  hyd  y  cymylau.  Fel  mynyddoedd  cedyrn  y  mae  dy 
gyfiawnder  ;  dyfnder  mawr  yw  dy  farnedigaethau."  Ac  os 
bydd  i  ni  ond  ystyried  yr  hyn  a  ddywedwyd,  ni  ddylem  ryf- 
eddu  cymaint  i'r  Salmydd,  yn  136ain  Salm,  ail  adrodd  y 
geiriau  hyny  mor  fynych,  "  Oherwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
parkau  yn  dragywydd  :"  fel  pe  buasai  wedi  ei  ddal  gan 
ber-lesmair  yn  yr  ystyriaeth  o  barhad  trugaredd  Duw  tuag 
at  ei  eglwys,  a  chan  ymhyfrydu  yn  hyny,  yn  methu  ymattal 
rhag  mynychu  yr  ymadrodd.  Bydded  i  ninau  ddadgan 
parhad  trugaredd  a  ffyddlondeb  tragywyddol  Duw  tuag  at 
ei  eglwys  a'i  bobl  gyda  'r  cyffelyb  hyfrydwch  a  llawenydd, 
a  bydded  i  hyn  ein  cysuro  dan  holl  amgylchiadau  tywyll  yr 
eglwys,  yr  holl  derfysg  a'r  annhrefn  sydd  yn  y  byd,  a  holl 
fygythion  gelynion  yr  eglwys,  A  bydded  i  ni  fod  yn  galonog 
i  weddio  yn  daer  am  gyflawniad  y  pethau  mawrion  hyny  yr 
addawodd  Duw  eu  cwblhau  i'w  eglwys. 

IX.  Oddiwrth  hyn  gallwn  ddysgu  yfath  gymdeithas  wyn- 
fydedigyw  eglwys  Crist.  Iddynt  hwy  y  mae  yr  holl  waith  ar- 
dderchog  hwn.  Er  eu  mwyn  hwy  y  cymerodd  Crist  y  gwaith 
arno,  ac  er  eu  mwyn  hwy  y  mae  yn  ei  ddwyn  yn  mlaen  :  ac 
efe  a  wna  hyn  o  herwydd  iddo  eu  caru  a  chariad  tragywydd- 
ol. Er  eu  mwyn  hwy  y  mae  efe  yn  dadymchwelyd  gwled- 
ydd  a  theyrnasoedd.  Er  eu  mwyn  hwy  y  mae  efe  yn  ys- 
gwyd  nefoedd  a  daear.  Rhoddodd  ddynion  drostynt,  a  phobl 
am  eu  heinioes.  Gan  eu  bod  yn  werthfawr  yn  ngolwg 
Duw  maent  yn  anrhydeddus  ;  am  hyny  y  rhoddodd  efe 
drostynt  yn  gyntaf  waed  ei  Fab  ei  hun  ;  ac  yna  er  eu  mwyn 
hwy  efe  a  rydd  waed  eu  holl  elynion. 

Er  eu  mwyn  hwy  y  gwnaeth  efe  y  byd,  ac  er  eu  mwyn 
hwy  y  bydd  iddo  ei  ddinystrio  ;  er  eu  mwyn  hwy  y  gwnaeth 


IIANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETII.  393 

efe  y  nefoedd,  ac  er  eu  mwyn  hwy  y  mae  efe  yn  gwncyd  ei 
angelion  yn  ysbrydion  gwasauaethgar.  0  blegyd  hyny  y 
dywed  yr  apostol.  (1  Cor.  3.  21,  &c.)  *;  Pa  un  by  nag  ai  Paul, 
ai  Apolos,  ai  Cephas,  ai  y  byd,  ai  bywyd,  ai  angau.  ai  peth- 
au  presennol,  ai  pethau  i  ddyfod  ;  y  mae  pob  peth  yn 
eiddoch  chwi."  Mor  wynfydedig  yw  y  bobl  hyn,  y  rhai  a 
brynwyd  o  blith  dynion,  i  fod  yn  flaenffrwyth  i  Dduw  a'r 
Oen.  i'r  rhai  y  mae  Duw  yn  borth  ac  amddifFynydd  yn 
mhob  cenedlaeth !  Deut.  33.  29.  ••  Gwynfydedig  wyt,  0 
Israel ;  pwy  sydd  fel  tydi,  0  bobl  gadwedig  gan  yr  Arg- 
lwydd,  tarian  dy  gynorthwy,  yr  hwn  hefyd  yw  tarian  dy  ar- 
dderchogrwydd !  a'th  elynion  a  ymostyngant  i  ti.  a  thi  a 
sethri  ar  eu  huchel-leoedd  hwynt." 

Bid  y  neb  a  fyddo  fuddugol  yn  awr  :  ymddyrchafed  gelyn- 
ion  Crist  fel  y  mynont.  y  bobl  hyn  fyddant  orcbfygol  yn  y 
diwedd.  Eu  teyrnas  hwy  fydd  y  ddiweddaf.  ac  nis  gadewir 
hi  i  ereill.  Gwelsom  y  canlyniad  godidog  y  dygir  pethau 
iddo  yn  y  diwedd,  y  gogoniant  a  gyrhaeddant  hwy,  ac  a 
feddiennir  ganddynt  yn  oes  oesoedd  :  ar  ol  i  holl  freniniaeth- 
au  y  byd  dreulio  ymaith,  a  symud  y  ddaear.  a  dymchwelyd 
y  mynyddoedd  i  ganol  y  mor.  neu  i;r  lie  y  buasai  y  mor 
ynddo,  ac  i'r  ddaear  isod  hon  ymollwng.  0  bobl  wynfydedig, 
a  chymdeithas  ddedwydd  !  Hawdd  y  gallant  hwy  dreulio 
tragywyddoldeb  i  foliannu  a  chanu  aleluiau  i'r  Hwn  a'u 
carodd,  ac  a  barha  i'w  caru  i  dragywyddoldeb. 

X.  Ac,  yn  olaf.  oddiwrth  hyn  gall  annuwiolion,^?^^  sydd 
mew ii  cyflwr  amddifad  o  Crist,  iceled  eu  dirfawr  drueni.  Nid 
oes  i  chwi  sydd  felly,  pwy  bynag  ydych,  na  rhan  na  chyfran 
yn  y  mater  hwn.  Xi  fyddwch  chwi  byth  yn  well  er  un  o'r 
pethau  hyn  ;  eithr  bydd  iddynt  ychwanegu  eich  euogrwydd, 
a  gwneyd  y  trueni  yr  ydych  yn  agored  iddo  yn  llawer  mwy 
ofnadwy.  Yr  ydych  chwi  yn  rhai  o'r  bobl  y  defnyddiodd 
Duw  gymaint  o'i  ddigofaint  amlwg  yn  eu  herbyn  wrth 
ddwyn  y  gwaith  hwn  yn  miaen  :  yn  rhai  o'r  gelynion  hyny 
ag  sydd  ddarostyngedig  i  gael  eu  gwneyd  yn  droedfaingc  i 
Grist,  i'w  llywodraethu  a  gwialen   haiarn,  a'u   dryllio  yn 


394  HAKES  GWAITH  Y  PRYXEDIGAETH. 

chwilfriw.  Yr  ydych  chwi  yn  rbai  o  had  yr  hen  sarph,  ysigo 
peu  yr  lion  oedd  un  o  brif  ddybenion  yr  holl  waith  hwn. 
Pa  bethau  gogoneddus  bynag  a  gyflawna  Duw  i'w  eglwys, 
os  bydd  i  chwi  barhau  yn  eich  cyflwr  presennol,  ni  byddant 
ogoneddus  i  chwi.  Amseroedd  ardderchocaf  yr  eglwys  yw 
y  rhai  mwyaf  ansiriol  bob  amser  i'r  drygionus  a'r  anedi 
feiriol.  Esa.  66.  14.  Pa  le  bynag  y  rhagddywedir  pethau 
gogoneddus  am  yr  eglwys,  y  mae  yno  bethau  dychrynllyd  yn 
cael  eu  rhagfynegu  am  y  rhai  drygionus,  set*  ei  gelynion. 
Felly,  pan  y  mae  gwaredigaethau  nodedig  yn  cael  eu 
gweithredu  i'r  eglwys,  y  mae  hefyd  ddigofaint  nodedig  yn 
goddiweddyd  ei  gelynion. 

Pan  waredodd  Duw  blant  Israel  o'r  Aifft,  yn  y  cyfamser 
efe  a  dywalltodd  ei  ddigofaint  yn  nodedig  ar  Pharaoh  a'r 
Aifftiaid.  Pan  ddygodd  efe  hwynt  i  Ganaan  trwy  law 
Ioshua,  ac  y  rhoddodd  iddynt  y  wlad  dda  hono,  efe  a  dy- 
walltodd ei  lid  yn  nodedig  ar  y  Canaaneaid.  Pan  waredwyd 
hwy  o'u  caethiwed  yn  Mabilon,  cospwyd  y  Babiloniaid  a 
dialedd  amlwg.  Pan  alwyd  y  Cenedloedd,  ac  yr  achubwyd 
etholedigion  Duw  trwy  weinidogaeth  yr  apostolion,  dinystr- 
iwyd  Ierusalem  a'r  erlidwyr  luddewig  yn  y  modd  mwyaf 
arswydus.  Gallwn  ddywedyd  yr  un  modd  am  y  gogonedd- 
usrwydd  a  gynawnwyd  i'r  eglwys  yn  nyddiau  Cystenyn,  ac 
ar  ddadymchweliad  teyrnas  weiedig  Satan  ar  gwymp  An- 
nghrist,  ac  yn  nydd  y  farn.  Yn  yr  holl  enghraifftiau  hyn, 
ac  yn  enwedig  yn  y  diweddaf,  dangoswyd,  nea  fe  ddangos- 
ir,  yr  amlygiadau  mwyaf  arswydus  o  ddigllonrwydd  dwyfol 
yn  erbyn  y  rhai  drygionus.  Ac  i'r  dosparth  hwn  o  ddyn- 
ion  yr  ydych  chwi  yn  per  thy  n. 

Mae  Duw  yn  sicr  o  wneyd  defnydd  o  honoch  chwithau  yn 
y  gwaith  hwn  ;  ond  i  anrhydeddu  ei  gyfia  wilder,  ac  nid  ei 
drwgaredd,  y  gwna  efe  hyny.  Yr  ydych  chwi  yn  rhai  o'r 
gelynion  hyny  i  Dduw,  a  gedwir  erbyn  dydd  buddugoliaeth 
gallu  gogoneddus  Crist  i'w  gorchfygu  a'u  cospi.  Yr  ydych 
yn  rhai  o'r  gelynion  hyny  a  ddyfethir  gyda'r  byd  melldig- 
edig  hwn  ar  ol  dydd  y  farn,  pan  fyddo  Crist  a'i  eglwys  yn 


HANES  GWAITII   Y  PR^EDIGAETEI.  395 

csgyn  yn  fuddugoliacthus  a  gogoneddus  i'r  nef.  Bydded  i 
bawb  sydd  mewii  cyflwr  amddifad  o  Grist  ystyried  y  pethau 
hyn  yn  ddifrifol,  ac  nid  bod  yn  gyffelyb  i  drigolion  ynfyd. 
yr  hen  fyd,  y  rhai  ni  chymerent  rybudd  pan  ddywedodd 
Noah  wrthynt  bod  yr  Arglwydd  o  gylch  dwyn  dyfroedd 
dylif  ar  y  ddaear  ;  neu,  fel  pobl  Sodom,  y  rhai  ni  chymerent 
sylw  o  eiriau  Lot  pan  y  dywedodd  wrthynt  y  byddai  i  Dduw 
ddinystrio  y  ddinas  bono,  ac  ni  fynent  ffoi  rhag  y  Hid  oedd 
ar  ddyfod,  ac  felly  yn  cael  eu  dyfetha  yn  y  dinystr  dychryn- 
11yd  hwnw. 

Ac  yn  awr  yr  wyf  yn  diweddu  fy  holl  draethawd  ar  y 
testun  hwn,  mewn  geiriau  cyffelyb  i'r  rhai  hyny  yn  ni- 
wedd  y  Datguddiad  :  a  Y  geiriau  hyn  ydynt  ffyddlon  a 
chywir,  a  dedwydd  yw  yr  hwn  sydd  yn  cadw  y  geiriau  hyn. 
Wele.  y  mae  Crist  yn  dyfod  ar  frys,  a'i  wobr  sydd  gydag  ef, 
i  roddi  i  bob  dyn  yn  ol  fel  y  byddo  ei  waith.  Yr  hwn  sydd 
anghyfiawn,  bydded  anghyfiawn  eto ;  a'r  hwn  sydd  frwnt, 
bydded  frwnt  eto :  a'r  hwn  sydd  sanctaidd,  bydded  sanct- 
aidd  eto.  Gwyn  eu  byd  y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  ei  or- 
chymynion  ef.  fel  y  byddo  iddynt  fraint  yn  mhren  y  bywyd, 
ac  y  gallont  fyned  i  mewn  trwy  y  pyrth  i'r  ddinas  :  canys 
oddiallan  y  mae  'r  cwn,  a'r  swyn-gyfareddwyr,  a'r  putein- 
wyr,  a'r  llofruddion,  a'r  eilun-addolwyr.  a  phob  un  a'r  sydd 
"yn  caru  ac  yn  gwneuthur  celwydd.  Yr  hwn  sydd  yn  tyst- 
iolaethu  y  pethau  hyn.  sydd  yn  dywedyd,  Yn  wir,  yr  wyf 
yn  dyfod  ar  frys.     Amen  :  yn  wir.  tyred  Arglwydd  Iesu." 


DI WEDD 


LLYFRAU  A  THRAETHODAU  CYMREIG, 

CYIIOEDDEDIG  AC  Alt  WERTH  GAN  Y 

GYMDEITHAS  DRAETHODOL  AMERICANAIDD, 

(Yr  hon  a  sefydlwyd  yn  Efrog-Newydd  yn  1825,) 
Swyddfa,     150     Heol    Nassau. 


HANES  GWAITH  Y  PRYNEDIGAETH 

Yn  cynnwys 
BRASLUN  O  HANESYDDIAETH  EGLWYSIG. 

Gan  y  diweddar  Lywydd  Edwards. 
12plyg.    Tu  dalenau  395.     Pris50c. 


TRAGYWYDDOL  ORPHWYSFA  Y  SAINT; 

NEU, 

DRAETHAWD  AR  GYFLWR  GWYNFYDEDIG  Y  SAINT  YN  Y  MVVYN- 
HAD  O  DDUW  YN  Y  NEFOEDD. 

Gan  y  Parch.  Richard  Baxter. 

12plyg.    Tudal.  431.    Pris  50  c. 


TAITH  Y  PERERIN ; 


YMDAITH  Y  GWIR  GRISTION  O  DDINAS  DYSTRYW  I  DEYRNAS  Y 

GOGONIANT. 

DAN    R1TH    BREUDDWYD. 

Gan  John  Bunyan. 
12plyg.    Tudal.  383.    Pris 45c. 


Yr  Ymofynydd  Pryderus  am  Iachawdwriaeth. 

Gan  John  Angel  James. 
ISplyg.    Tu  dal.  189.    Pris  20  c. 


GALWAD  PR  ANNYCHWELEDIG. 

Gan  Richard  Baxter. 
18plyg.     Tu  dal.  166.    Pris  15  c. 


TRABTHODAU. 


Rhif.  Tu  dal. 

1.  Croes  Crist,     -  20 

2.  Heb  Sancteiddrwydd  ni  chaiff  neb 
\*eled  yr  Arglwydd,  4 
Gwobrau  Meddwdod,  -  -  4 
Gvveddi  y  Tyngwr,  neu  ei  Lw  yn 
cael  ei  Esbonio,  ...  4 
Cyfeiliornadau  Cyffredin,  -  -  16 
Meddyl.  Syml  ar  Dragy  wyddoldeb,  8 
Iago  Covey,  ....  4 
Amelia  Gale,        ....      8 


Rhif. 
9.  Joseph  Dlawd,         -        - 

10.  Y  Mawr  Wahaniaeth, 

11.  Goreu  Cyfrwysdra  Gonestrwydd, 

12.  Gwahoddiad  Graslawn  at  Grist, 

13.  Y  Ffordd  i'r  Nef,     - 

14.  Fy  Ffordd  fy  Hun, 

15.  Gvveithrediad  Ffydd, 

16.  Yr  Anffyddiwr  Dychweledig,     - 

17.  Peth  Dyeithr,   .... 

18.  Na  ddiffoddwch  yr  Ysbryd, 


Tu  da!. 

4 


LLAW-NODAU. 


Y  Dydd  Sabboth. 

Dirgelwch  i'r  Tramwywr  Sabbothol. 

Tragy  wyddoldeb. 

Yr  Annhebygrwydd. 

Wytb  o  Resymau  drosbeidio  myned  i 

Chwareudai,   Rhedegfeydd,  a    chy- 

ffelyb  oferwaith. 

Rhybuddion  Ysgrythyrol. 


7.  "  Cofia  y  Dydd  Sabboth  i'w  Sanct- 
eiddio  ef." 

8.  Yr  Enai.d  yn  dlws  gwerthfawr. 

9.  Gristion,  Cofia,  &c^ 

10.  Wyt  ti  yn  ymbarotoi  erbyn  marw  1 

11.  "  Un  peth  sydd  ddiffygiol  i  ti:" 

12.  Ffeithiau  ar  Gvmedroldeb. 

13.  Pa  fodd  i  dreulio  y  Sabbo-th. 


k* 


